અર્પણ પનિડા 


શ્રીમંત સરકાર મહારાળ સાહેબ સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ, સેનાખાસખેલ સમશેર બહાદુર, 


સરસ્વતીના ઉપાસક હોઈ જેમણે પોતાની સ્વ 
જાતિની પ્રજાને કેળવણીને। પ્રસાદ આપવામાં 
અગેસરપણુ' ખતાવ્યુ' છે, એટલુ'જ નહી, 
પણુ જેમણે દેશની ઉન્નતિ માટે અનેક 
ઉપાય લીધા છે, તથા સ'સાર 

સુધારા માટે જેમણુ રહેણી 
કરણીવડે મથન કર્યુંછે,એવા 

નરેશનેજ ચોગ્ય જાણી 

આપ નામદાર સાહેબતે 

આ પુસ્તક હુ' સવિ- 
નય સાદર 
કરછ 


આપ ના. સા. નો 
અનેક રીતે આભારી સેવડ, 
હૈ. દ્વા. કાંટાવાળા, 


મસ્તાવના 


સુધરેલા દેશોમાં સ'સાર તરક વિદ્રાનાનુ' લકષે્જ્સા કમસે 
એતુ' પણુ એક શાસ ખનાવ્યુ' છે, સ'સાર-શાસ્ર અથવા સ'સારિકે 
તત્વ-સાન ઉપર ગ્રથો પ્રકટ થાયછે. તેમાં સમાએલી ખાખતેો 
વાંચવા ભને મનન કરવા ચેાગ્ય છે. 

અગ્રેજી ઢખની કેળવણી પામ્યા પછી આપણા સ'સારની 
સ્થિતિ સુધારવા તરક વિદ્વાનેપતુ' ધ્યાન ખે'ચાયુ', અને તેમણે અનેક 
રીતે તેને માટે મથન કર્યું”, સુધારવા લાયક ખાખતો વિષે છૂટક 
છૂઢક નિખ'પે! છપાયા, ભાષણુ। થયાં, અને વર્તમાન ચાષાનિયાંમાં 
તે સભ'ધે ઘણુ' લખાયુ% અને લખાયછે; તથાપિ સ'સાર-સુધારા 
સ'મ'પે એક સ્‍્વત'“ત્ર ગથ હજી સુધી ખહડાર પડેલો ન હોવાથી 
તેવુ' એક પુસ્તક લખવાને વિશ્વાર મને કેટલીક સુદ્તથી થયે હતે, 
તે ઇશ્વર કૃપાએ હાલ પાર પડચે। છે. 

લાંખી સુદ્તના સડાથી સ'સારનુ'ખ'ધારણ ડાલમડોલ થઈ હ્યુ 
છે, અને સ'સાર સ્થિતિમાં અ'ધાધુ'ી ચાલી રહી છે. જૂના વિચા- 
રના લોકને સુધારો ખુ પસ'હ નથી, તેથી તેએ સુધારકો! સામા 
થાય છે, સુધારાવાળામાં અનેક મતભેદ છે. કેઈ અઝીક હદ સુધી 
સુધારા કરવા ચાહેછે, ફોઇ અગ્નક ખામતે છે તેમજ રહેવા દેવા 
ઇચ્છેછે, કોઇ તેમને નાપસ'& પડે એવી સર્વ ખાખતેો તોડી પાડવા 
સાગે છે, કોઇ ધીમે ધીમે સુધારો કરવા ધારે છે, તો કોઈ એકદમ 
સુધારા કરી નાખવા સથેછે. આવી સ્થિતિને લીધે આ સુસ્તક 
સાંહેલી સર્વ" ખાખતે! ખધાને રચવાનો સ'ભવ થોડો છે. 

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં હરખ્ટ સ્પેન્સરકૃત સે।રિયે।- 
લોજી, દત્તકૃત પ્રાચીન ભારત, સેોરિયલ ફેન્ફ્રન્સના સ્પિટેપ, 
ઈશ્ચરચ' વિદ્યાસાગરકૃત વિધવા વિવાહ, મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્'થોની 
સહાયતા લીધી છે. 


આવૃત્તિ ત્રીજ 


શા પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યાને કોડી વષ વીતી ગયાં છે, તે ૬૨- 
સિયાન મ'દ ગતિવાળી હિ'ટુ પ્રજાએ સસાર સુધારાની બાખતમાં 
વિશેષ ત્વરા દાખવી છે. સામાજિક સુધારણાની રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાન્તિક 
પરિપદે! ભરાતી રહી છે; ઘણી ખરી જ્ઞાતિએ પોત પોતાની પરિષદો 
ભરવા લાગી છે, તથા પોતાનાં માસિક પત્રો પ્રગટ કરેછે; વત્તઃમાન 
શાપાનિયાંમાં સુધારણાના લેખેપ લખાય છે, અને સુધારકો! ભાષણે। 
આપતા રહ્યા છે; આ કારશેથી સુધારાના વિષચે। ચર્યાયા કરે છે, 
અને લોકેત્ુ' લક્ષ તે તરક્‌ જવા પામે છે. પરિષદો અગત્યના ઠરાવ 
ખહાર પાડે છે, અને સાતિલાઓને તે અમલમાં સૂકવા આગ્રહ કરે 
છે. એમ છતાં સુધારાતુ” સ'ગીન કાય ઘાગુ' થતુ' નથી, તેનુ” કારણુ 
શે છે કે એવા કાયમાં હુજી નાતના આગેવાને! ભાગ લેતા થયા 
નથી, અતે ભાગ લેનારા નાતમાં વગ વસીલે। ધરાવતા નથી, તથા 
તેમની સ'ખ્યા જૂજ હોવાથી તેએ ક"ઇ કરી શકતા નથી. 


જેમાં વિરેષ પ્રગતિ થએલી નેવામાં અવે છે તે કેળવણી, 
ખા્‌ળાલગ્ન, પરદેશ ગમન, અને પાક્ષાત્ય રીત રિવાજની આંધળી 
નકલ વગેરે છે. કેળવણી ઠીક વધી છે, પ્રાથમિક કેળવણી અગુક 
જેકાણે ફ્રજી આત થઇ ચૂકી છે, ને ખીજે ઠેકાણે તે વિષે મ'નુરી 
અપાઇ છે. સ્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ પ્રમાણુમાં સારી થઇ છે. કોઇ કોઇ 
કન્યાએ। ઉ'ચી કેળવણી લે છે અને પદ્દીધર થાય છે. સ'સાર સુધા- 
રાતો ઝુખ્ય આધાર કેળવણી ઉપર અને ખાસ કરીને ઓ કેળવણી 
“ ઉપર છે, તેથી તેની વૃદ્ધિ આવકારદાયક છે, તથાપિ જે પ્રકારની 
કેળવણી અપાય છે, તે દેશને અનુકૂળ નથી, હમણાં હમણાં 
રાષ્ટ્રીય શાળાએ ઉઘડતાં તેમાં સુધરાવટ થવા લાગી છે. 
આળાલગ્ન ઘણે ભાગે ખ'ધ થવા આવ્યાં છે. ખાસ કરીને કેળ- 
વણી પામેલાએ મોટી વચે લગ્ન કરતા થયા છે, અજ્ઞાન ને ગરીખ 


(૭) ટિ ર5 છ-- [*.* કિ 
લે[ફો ખાળ લગ્ન કે વૃદ્ધ લગ્ન કરે છે. કન્યા ક્ય ચાહુ રહ્યો. કહ 
તેતુ' એક કારણુ તે! કન્યાની અછત ને લોકોમો કક ઇન 

પરદેશ ગમનને પ્રસાર વધુ ને વધુ થતો નચ જછેબ્જતાતીમ 
તે માટે શિક્ષા યાય છે તેની દરકાર કરવામાં આવતી નથી; અથવા 
દડ ભરીને છૂટકે! લેકે) કરાવી લે છે. ફેટલેક સ્થળે મહાજન- 
શાષ છૂઢ મળી છે, ફેટલીક નાતોવાળા છૂટ આપે છે, તે કેટલીક 
નાતે વાળા નજ દિ શિક્ષા કરીને તોડ લાવે છે, 

અ'મેજી કેળવણીને પ્રતાપે, અને પાશ્ષાત્ય લોકોના સ'સર્ગ્‌ 
વડે લોકો પરદેશીને સાર્‌” સમજીને તેમ જે આપાણુ'તે ખરાખ જા- 
ણીને પરદેશી રીત રિવાજતુ' આંધળુ' અતુકરણુ કરવા લાગ્યા અને 
તેમના પદાથો ને હભછખથી મોહ્‌ પાસ્યા હેતા; પરતુ મહાત્મા 
ગાંધી જેવાના પ્રયાસથી તેમાં ઘણે। ફેરફાર થવા પાસ્યો છે. 

આ પ્રમાણે આપણુ ઉજળી ખાજુ જેઇ, પણુ તેની ખીજી 
ખાજઞનો વિચાર કરીએ છીએ, તે! હેજી આપણે ઘણુ કરવાતુ' ખાકી 
રહ્યું છે. જ્ઞાતિએ જેમ ખને તેમ કમી થવી નેઇએ; રોટી બ્યવહાર 
ત્યાં બેટી બ્યવહાર થવા જઇએ; કન્યાની અછત ટાળવા ઇલાજ લેવા 
નેઇએ, તે વગર કન્યાવિકય, સાટાં તેખડાં વગેરે ટૂર થનાર નથી. 
વિધવાએ ની સ્થિતિ સુધારવાના ને સ્ુન્લગ્તના પ્રચાર માટે ઇલાજ 
લેવાવા નેઇએ, જ્યારે પ"જાખ તરક પ્રતિ વર્ષ થતાં સુનર્લગ્નની 
સ“ખ્યા સે'કડોથી ગણાય છે, ત્યારે આપણે અહીં હજી તે ગણ્યાં 
ગાંઠયાં જ થાય છે. સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન આપવુ' નેઇએ, સ૫- 
ર્શાસ્પશનો સવાલ હાથ પર લેવો જેઈએ, જમણું વગેરેમાં ખચ કમી 
થવો જોઇએ, રેવા ફૂટવાતો ચાલ નાણુદ થવો જોઇએ, આથિક 
સ્થિતિ સુધારવી જોઇએ, કારખાનદાર તે કામદારને પ્રશ્ન ગ'ભીર 
થતો! જયછે, તે માટે ક'ઇ રસ્તે! કાઢવો સ્‍ેઇએ, કેફી પદાથોના ઉપ* 
પાગ વડે જે ભારે હાનિ થાય છે, તે નાણુદ્ટ થવો નેઈએ, સાનના 
વિરેષ પ્રચાર કરવાના ઉપાચ ચે।જાવા નેઈએ, અને વ્યક્તિ તથા 
રાષ્ટ્રીય સ્વાત'ન્યતે સાઢે મથવુ' તેઇએ. 


અનુકેમણિકા 


ઉષોારૃધાત કકે 
સ'સારતું બ'ધારણુ કેક 
સ'સાર પ્રત્યે આપણાં કત્ત'વ્ય 
સ'સાર સુધારાનાં સાધેતઃ 


કેળવણી ક 
રાજ્યસત્તા ક 
પરમની સન્તા હેક 
આખાટ્ટી કકક 
મ્રવાસ અને સ'સર્ગ ક 


વ્યક્તિ અને મ'ડળના પ્રચત્ન 
સ'સાર સુધારાની ખાબતે!ઃ 


સ્ાતિના લાભાલાભ હેક 
ગ્ઞાતિખ'ધત-રાટી વ્યવહાર 


શાઢી બ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર 


ખહિષુ કૃત કરવા 
સ્રીઓની પ્રતિક અને સ્થિતિ 


લગ્ત સ'બ'ધીઃ 


લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ 
લગ્ન કેની વેરે થઇ રકે ર 


ફ્ળ 
૬“પતી અથવા સ્તી સુરૂપતુ” નેડુ” 


ખાળલગ્ન ૦૯૦૦ 
કનેડાં 98 


૯૦૦૭ 


₹#૦૯ 


#*૦૯ 


ક#૦૦ 


પછ. 


૩૧ 
૪૩ 


૬૪ 
૭૮ 


ટ્ર 
લ્હ 
૧૦૮ 


૧૨૨ 
૧૨ણ 
૧૩૦ 


** ૧૩૫ 


૧૪૨ 


૧૬૪ 
૧૬ 
૧૮૧ 
૧૮૨ 
૧૯૪ 
૨૧૩ 


(૨૦) 


સુનરલંગ્ત ક **-* ૨૨૦ 
કન્યાવિકય અને સાટા તેખડાં પ ,** ૨૫૦ 
પલ્લુ' ને પહેરામણી કે ,** ૨૫૮ 


સરણુ સ'બ'ધીઃ 


મરણુ સમયની વર્ત્તણુક ૦૦૦૦ *૦૦ ર૬૬ 
રીવુ' ફૂટવુ' ડડ ક .* ૧૪૪ 
શેક અને સૂતક કિ ટફ **** ૨૮૩ 


ખરચ ખૂટણુઃ 


કરકસર **** ર ૪૦ ૨૮૬ 
*ખાનપાન , શ્ર ફર *** ૨૮૪ 
પહેરવેશ કટ કય *** ર૯૬ 
મોજ શેખ ટ કરમ *-** 3૦૬ 
જમણુવાર જ કક *** 3૩૧ 
અવસર ઉપરતાં બીજા' ખરચ #૦ક૦ **** 3૪૬ 
દાનધમં . કકક૦ ૦૦૦૦ **** 3૫૦ 
કર્જ ક કેન *** ૩૫૪ 


પરચૂરણુ બાબતેઃ 


માન આવકાર ૯ર ૦૦૯૦ ર૬ ગદર 
લોકમત ક કકક *" 3૬૮ 
' વણેમ ક ક *** ૩ર 
* ફૂહિ ક કન *** ૩૮૩ 


*ધાઢી ( ફ્રેશન ) ૬ કેક **-- ૩૯૧ 
પમૌપચાર,લે આચાર **# ર૯૮ 


બ્રાતૃભાવ પડ ર *** ૪૨૦ 


સંસાર સુધારો. 


$૭ 
ન 4 





ઉપોાદ્ઘાત. 


સ'સાર સુધૉરા વિષે વર્ણન કરતા અગાઉ સ સાર તે શુ' અતે 
સુધારો તે શુ' તે વિવે વિચાર કરીએ. 
સ'સાર એવે સાધારણુ શખ્દ છે કે તેના વિષે 8'ઈ વિચાર કર* 
વાની જરૂર નથી એમ ઘણાને લાગે, પર'તુ તેના ખરા અર્થ સમ- 
જવા એ સહેજ નથી. માગ, જગત્‌ , જગતૂમાં ગાળવાની જી'ગી, 
જગતનો કાર્યન્યવહાર, ફેરફાર વગેરે સસાર શખ્ટના અનેક ગર્થ 
થા્‌ય છે, સ'સાર માંડવો, એટલે જગતૂના કાચન્યવહારમાં પડવુ, 
એમ આપણે કહીએ છીએ. સ સારી રીતભાત એટલે ફુનિયાદારીની 
રીતભાત, એમ આપણે બોલીએ છીએ, સ'સાર ત્યાગ કરવો એટલે 
ડુનિયાઢારીના કામકાજથી છૂટા થવુ% એમ કહેવાય છે. પરતુ આ 
નડે પણુ સ સાર સુધારામાં સ'સાર શખ્દ છે, તેનો જઇએ તેવો સપણ 
ખો થતો નથી. 
સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પરમેશ્વરે છ સુરૂષની એક નડ અથવા 
યોડીક નેડો ઉત્પન્ન કેરી, એસ કહેવાયછે, કેટલાક વિદ્વાને! માનેછે કૈ 
ગ્રથમ છેક નાનાં પ્રાણી થયાં, અને તેમાંથી ધીમે પીમે મોટા પ્રાણી- 
એમા, અને છેવટ મતુષ્ય જાત પેઠા થઈ, ગમે તેમ હો પણુ શરૂશમાતમાં 
માણુસની સ“ખ્યા ઘણી થોડી હોવી નેઇએ, એમાં શક નથી. એ 
વખતે સાણુસની સ્થિતિ પશુ * જેવી હેવી, અને તેનો સુરજ 
* ડાર્વિન વગેરે હાલના પશ્રિમ તરફના વિદ્દાતો જે અતુમાન 
સૃષ્ટિક્મ માટે ખાધે છે, તે રાસ્ામાં આપેલા ક્રમથી વિરૂદ્દ નમ છે. 
સતરમૃતિમાં જણુ્યુ' છે કે ત્રથમ ભહ્ા ઉત્પ્ત યમા. અહ્ાએ પોતાના 
પેટના ખે ભાગ કરી આ પુરૂષ ઉત્પન્ન કર્યો, ભદ્દેવે તે સ્રીથી 1વશાક્‌ 





(૬) 


હોલની કેટલીક જગલી જતે ઉપરથી મળી આવે છે. શરૂઆતમાં 
માણુસ જનાવરની પેઠે નાગુ' ફૂરતુ' હરે, અને જનાવરના જેવી 
ખાસિયત તેનામાં હશે. જનાવરની પેઠે ખાવા પીવાનીજ માત્ર તેને 
સટી ફકર હોવાથી શિકાર કરવામાં અને ફળફળાદિ મેળવવામાં 
જેતા ઘણિ। વખત જતે! હશે, પોતે જ્યાં રહેતુ' હોય; ત્યાં બીજુ 
શાણુશ રહેવા આવે, તો પોતાને ખોરાક મેળવવાનાં સાધનોમાં તે 
ભાગ પડાવે, અને તેથી પોતાને અડચણુ થાય, માટે તે ખીજ 
માણુસને પોતાની પાસે રહેવા ન દે. આવનાર હેઠ કરીને રહેવા 
માગે તો તે સાસુ' થાય, અને જે બળવાન હોઈ ખીજને હંશવેતે તે 
જગાને ધણી થાય, એટલે નબળાને અથવા ઝીતાએલાને તે સ્થળ 
છે]ડવુ' પડે, આથી એ ઠેકાણે ભેગાં રહેવામાં માત્ર એક સુરૂષ, તેની 
સી અને તેનાં છોકરાં ઉં હોય. પોતાને! પરિવાર વધે તેમ એકે 
રેકાણે તે કુટુભતાં ઘણાં માણુસ ભેગા થાય, આવી પશુતુલ્ય સ્થિ- 
તિમાં, લાગણીએ અને ખુદ્ધિની શક્તિઓ સ્કુણં થયા વગર, અને 
અચ્ય કુટુ'બોના સ'સર્ગ* વિના, નાશુ' રહેવુ" એ ખોડુ' છે, લગ્ત કર- 
વાની જરૂર છે, ખીજા પ્રત્યે આપણા ધર્મ શા છે, તે તેએ સમજે 
નહીં એટલે વિવેક વિચાર, ધર્મ, નીતિ આદિનો તેમનામાં ખહુધા 
અભાવજ હોય. 





જ્ઞામક પુરૂષ પેદા કયોય. વિરાટ્‌ પુરૂષે તપરશ્રર્યા કરીને મનુતે ,ઉત્પ્ન કર્યા, 
મનુએ તપ કરીતે દશ મોટા ત્રષિઓ-જેખએાતે મ્રજાપતતિ કહે છે તે-પેદા 
કર્યા. તેમણે ખીજા મોટા કિએ, યક્ષ, રાક્ષસ, પિશાચ, ગાંધર્વ, 
અપ્સરા, ચપસુર, નાગ, સર્પ, ગરડ આદિ પિત્રીએના પ્રયક્‌ પ્રથદ ગણ 
બનાવ્મા. કિન્નર, વાનર, મત્ય, પક્ષી; પશુ, હરણુ, મતુંષ્ય, અતે ખે દાઢ- 
વાળાં દ્ાડી ખાનાર ન્નનવર તે પછી થયાં. ૪$1, પત'ગીઆં વગેરે 
જ"તુએઓ અતે શક્ષાદિ તે પછી થય, ભુસ્તરવેત્તાએ અતે ડાયવિનતો કમ 
આયી ઉલટા છે. આપણા શાસ્ર ધમાણે પ્રથમ અહ્યાદિ જ્ઞાનવાન દેવ 
અને,શ્રાષિએ યયા, અને તેવશે મતુષ્વાડિ " ઉત્પન્ન કર્પાં; એટલે 
શરૂખાતતી સ્ધિતિ પજુના જેવી કરછી શકાય નહીં, મચ્છ કચ્છ આદિ અવ- 
લા$ ઉપર્‌ આધાર રાખીએ તો કદાચ ડારાવનતે તર્ક બંધબેસતા થયુ, 


13૩૭? 


ટોહં. તડકાથી પોતાનાં શરીરતુ' રક્ષણુ કરવાનો જરૂર પર ત્યાર 
માત્ર તે ઉપર કઇ લપેટવાની તેમને દરકાર લાગે, પાંદડાં, ઝાડની 
છાલ, કે વલ્કલ એ તેમનાં વઅનાં સાધન. કુતરાં ખિલાડાંની પેઠે 
તેએ એક ખીના સાથે વતે. આવી અનાચાર ભરેલી રીત હજી પણું 
કેટલીક જ'ગલી જાતોમાં છે, એટલુજ નહીં, પણુ પાછળથી સારા 
સુધારા પર આવેલી એવી પણુ કેટલીક નતેમા એ રિવાજ લાંબી 
સુદત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, એમ ઇતિડાસો ઉપરથી માલમ પડેછે, 
એક કુટુઅમાં ઘણા માણુસ થાય એટલે તે એક રોળી કહેવાય, એક 
મળીને ખીજી ટોળીથી રક્ષણુ કરવા માટે લઢવાની તૈયારી રાખવી 
પરે, ખધાજ લઢવામા શુ'થાય; તે! ખાવા પીવાનાં સાધન મેળવવાની 
અડચણુ પડે, માટે તે ટોળીમાંથી અસુક સ'ખ્યા લઢવા માઠે સુકરર 
કરવી પડે, અને તે ઉપર એક સરદાર નીમવો પડે, આ રીતે કઈ 
રાજ્યવ્યવસ્થાનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય, એકજ દોળીમાં ઘણા માણુર્સ 
ચઇ જાય, અને ખોરાક વગેરેની હરકત થાય, તે! તેના ભાગ પડે; 
અતે દરેક ભાગ જ્યાં ખોરાક વગેરેનાં સાધન મળી શકે ત્યાં રહેવા 
જાય, કેટલીક વાર એમ પણુ ખનતુ', કે ઓજતિ ખોરાક વગેરે મેળન 
વવામાં જોઇએ તેવો ભાગ ન લેઈ શકવાથી નિરૂપચેોગગી થતાં, 
છોકરીઓને ટ્ધપીતી કરવામાં આવલી, આવી સ્થિતિમાં થોડી સીએ! 
હેય તે ઘણા યુરૂષો।માં વહે ચી લેવામાં આવતી. એથી અનેક ધણી 
કરવાની રીત ઉદ્ભવી, અને તે સિ'હલટ્દીપ, નીક્ગિરિ( ટોડાજતના 
લોકોમાં) અને ટિબેટમાં અઘયાપિ ચાલેછે. એયી ઉલ ટુ) લહાઇના' 
કૈ ખીજ કારણેપથી સુરૂષની સ ખ્યા ઘટી જાય અને સ્રીઓ વધી પડે, 
તે! એક સુરૂષ અનેક આતે રાખે. આ રિવાજ અઘ્યાપિ ઘણી જાતોમાં 
ચાલે છે. સ્રીઓની ઘણી ખોટ પડે, ત્યારે બીન ટોળામાંથી સીએ)” 
ચારી લાવવામાં અવે, ભવે વખતે મોટા ઝગડા ઉત્પન્ન ઘાય, એ 
સ્વાભાવિક છે. લોકો જેમ સમજવા લાગ્યા, તેમ હરણુ કરવાનુ”, 
છેડી દેઇ ખીજી ટોળોમાંથી તે ટોળીના આગેવાતની કે માબાપની 
સ“મતિથી કન્યાએ લાવવા વાગ્યા. નજીકની ઢોળી સાથે સધ. 
ખાંધવેઇ અને તેમની સાથે જ'પીને રહેવામાં વિસ્ેષ ફૂળ છે, બેમ 


(૦) 


દેમનતે જણાવા લાગ્યું, જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અતે વનમાંથી 
ફળફળાદિ પણુ જેઇએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન 
ખેતીવાડી તરક ગયુ', પોતાને નેઇતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં 
જ્ઞે પેદા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિને કામ 
ધહે'ચી આપ્યાં, શત્રુઓથી રક્ષણુ કરવા માટે અને માંહોર્માહેની 
તકરારો મટાડવા સાટે તેમને રાજ્યભ'ધારણુની જરૂર પડી. ટોળીમાં 
સૈ થી મોટો, ખળવાન કે સમજુ હોય તે તેમને ઉપરી કૈ શત 
કહેવાય. જે નેરાવર થાય તે રાન્યપદ છીનવી લે, અને ખીજી ટોળીને 
જીતીને પોતાના તાખામાં આણે. આટલે સુધારો થવામાં પણુ કાળના 
ઢાળ વીતી ગયા હરે. 


આ રીતે કુટુ'મતા વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક 
ટોળીએ ભેગી થવાથી થએલો સસુહે તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા 
કણૈવાવા લાગી. એ જાત, કો કેપ્રજાના માણુસોએ એક ખીજા સાથે 
ફેમ વર્તવુ' તે સ'બ'ધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઇ તેમતેમ નિયમ 
ઉત્પન્ન થતા ગયા. 


.: 38 ટોળીના વિભાગ પડયા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઇ, એ 
વિષે આપલુવાત કરી.આ કિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથીતે અધાપિ જ્ુખી 
ચાલુ છે, અને આગળ પણુ ચાલુ રહેશે. જેરાવર રાજ નખળી પ્રજને 
જીતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ ફરે, તે કાળે કરીને નેરાવર પ્રજામાં 
મિશ્ન થઇ જાય. વળી ચટ પ્રજામાંથી કેઇઇ નેરાવર નીકળે, તે 
તેમાંના અસ્ુક જયા ઉપર રાજ્ય રરે અને તે કાળે કરીને સુખ્ય 
જયામાંથી જૂદે પડે. કોઇ ધર્મનો પ્રવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના 
ધમમાં લેઇએકત્ર કરે, કિ'વા એક ધર્મની ગ્રજામાંથી ખીજે જૂડી જૂરી 
વ્યૅસ્તિએ કે ટોળીએ સાશા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને. 
તેમની જૂદીજ પ્રનત થાય. ક 

“શાપ આર્ય કહેવાઇએ છીએ. આર્ય તોરોનુ ૧ મૂળ સ્થાન 
એરિયા ખ'ડતા સધ્ય*ભાભસાં હતુ', એમ કહેવાયછે. ત્યાંથી-આર્યર 
હરની રોળીએ જૂરી જૂંઊી દિશાએ સારા ગ્રદેરોની શોધ મારે 


ઉ“ 


નીકળી, કેટલાક આશ યુરોપ તરફ ગયા અતે ત્યાંના બૂહે જૂટો 
મદેશમાં જેઇ વશ્યા, કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સ“ખ્યા વધી; 
અને તે બીન પ્રદેશની ધનથી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકે 
એશિયાની દક્ષિણુ ને પૂર્વ તરફ: ગયા, તેએ ની પણુ કાળે કરીને 
એવીજ સ્થિતિ થઇ, એટલે ને કે અ'ગ્રેજ, ડ્રેન્ચ, જર્મન આદિ 
યુરોપના લોકે, અને માગલ, પારસી, હિ'ટ્ આદિ એશિયાના લેકે) 
ગૂળે એકજ ખાષની %જા અને જાતે આય છતાં, તેમનામાં કેટલો 
અ'તર પડી ગચોછે ? આપણે તેમને પિત્રાઈં કહેવાના નહીં, કે 
પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાયે સમ રાખનાર નહીં; તેમ તેએ પણુ 
કરવાના નહીં. ખીના આચો કરતાં આપણે અને પારસી લોકે ખહુ 
મોડા છૂટા પડ્થા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ ભાષામાં અને 
ધર્મષસ સભધમાં મળતાપણુ' નિરોષ છે, 


આય પ્રજા સૌથી નધારે સુધરેલી, મુદ્ધિસાન અને સ્વરૂપવાન 
કહેવપ્યછે. હિડુરતાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણુ એપ્રજા સુધરેલી 
સ્થિતિની હતી. હિ'ડુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાને! સૂપ્રારે, રીત 
શ્વાજ વગેરે તેથ ચાછુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, 
જેઓને તેણુ જીતી લીધા, તેએ! રગે કાળા અતે અધ સુધરેલી 
હાલતમાં હેતા, તેથી તેમનાથી આયો અલગ,રહ્યા, 


કામકાજની અતુકૂળતા સારૂ આરો ત્રણ જાતમાં વહે'ચાયલા 
હતા; એટલે જેએા ધર્માદિ કામ કરનારા તેએ છાહ્ાણુ, ચજડાજ 
ને લહાઇ આદિ્તિ' કામ કરનારા તેએ। ક્ષત્રિય, અને વેપાર રોજગાર, 
એેતીવાડી, ડુન્તર કારીગરી આદિતિ' કામ કરનારા તેઓ વૈર્ય કણે 
વાતા એમ છતાં તેએ એક જતમાંથી નીકળી ખીજી જાતમાં જઇ 
શકતા. ખાવાપીવામાં ભેદાભેદ રાખતા નહીં, અને એક ખીનાની 
“ કન્યા પણુ પરણી શકતા. સેવા ચાકરીતુ' કોમ અના્ય એટલે આ 
દશના અસલી વતનીઓ ને સોંપવામાં આવ્યું હડુઝ તેએ 
કહેવાતા, આ રીતે છેવટે હિ'ડુસ્‍્તાનમાં ફુલ ચાર જાત થઇ, તેરે 
ઘણુ કાળ સુધી રણી. 


(૧) 


* ઉપર આપશે જાત, કેમ કે પ્રજા ફેમ થઇ તે વિધે કછું' છે. એ 
જાત, કોમ કૈ પ્રજા અથવા અગ્રેજીમાં જેને સોસાઈટી ( 30061૪ ) 
કહેછે, તેજ સ'સાર સમજવે।. પરતુ સ'સાર વડે આપલે પોતાની 
કયી પ્રજ સમજવી એ વિષે વિચાર કરવાને હજુ ખાડી રહેછે. 
હમણાંજ આપણે જણાવ્યુ' કે આપણે આય છીએ, માટે આપણી 
શ્ાર્ય. પ્રજ કહેવાય, પણુ ખીજ દેશોના આયો સાથે આપણે કઇ 
સ'બ'ધ ન રાખતાં જૂદા પડેલા છીએ, માટે હિ'દુસ્તાતના આરો 
એટલે હિ'દુએ એ આપણી પ્રજાન્સ'સાર કહેવાય. પરતુ હિ'ડુએ।!- 
નીજ એક પ્રનન કયાં છે? પ'જખી, ખ'ગાળી, મદ્રાસી, દક્ષણી, 
ગૂજરાતી વગેરે દરેક પોતાને જૂરી પ્રજા ગણેછે, અને તે દરેક બીજી 
પ્રજા સાથે શોડોજ સ'ભ'ધ રાખેછે, તેથી આપણી ગ્રજા એટલે ગૂજ- 
રાતી પ્રજા કહીએ તે। ચાલશે? ના, તે પણુ નહીં ચાલે; કેમકે 
ચૂજરાતી પ્રજામાં વળી “ ખાર પૂર્વીઆના તેર ચોકા ” જેવુ' છે. 
કાઠિયાવાડી, સુરતી, અમદાવાદી એવા સ્થાનિક લેદ જવા દઇએ, 
તથાપિ જ્ઞાતિપરત્વે આપણામાં એટલા ખધા ભેદ પડી ગયાછે, કે 
દરક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ જાણે સ્વત'ત્ર મજા હોઇને બીજી કોઇ 
પ્રજા સાથે સ'બધ ધરાવતી ન હોય એવુ' થઇ ગસુ' છે. અસલ 
આચેોખી ચાર જાતો તે કયાં એ બાજુએ રહી, અને ખ્રાહ્ાણુ કહીએ 
તો તેમાં સે'કડો ભેદ પડયા, અને વાણિયા વગેરેમાં પણુ તેટલાજ 
ભેદ પડચાછે; તેથી દરેક નાત કે.તેને વિભાગ (તડ), એ આપણે 
સ'સાર, એ'આપણી પ્રજા, અને એ આપણી દુનિયાં સસજવાની છે. 
એટલે પ્રજાની બાખતમાં આપણે સૃષ્ટિના આરંભમાં જેવી 'જ'ગલી 
લોકોની સ્થિતિ હતી, તેવી સ્થિતિમાં આવી પડયા છીએ, એમ 
કહીએ તે ચાલે, ની ર 


" ધરતુ આપણી પ્રજા એટલે હિ'ડુસ્તાનમાંના આની અથવા 
હિ'ડુની મજા સમજવી જઇએ. એકજ દેશમાં વસનારી, એકજ પર્મ 
પાળનારી, એકજ રાજ્યમાં રહેનારી, એકજ ખોલી બોલનારી ઝે 
એકજ તરેહુની રીતભાતે વર્તનારી, અથવા એં ખધોં. કે તેસાંનાં 


(૭) 


કેટહ્ાંક વાનાં જેમાં સામાન્ય હોય, 'તે એક પ્રજા કહેવાય, શ્ાપણુમાં 
શેક દેશમાં વસવાપણુ9 એક'ધર્મ' પાળવાપણુ9 એક રાજ્યમાં રહેવા* 
પણુ અને એક રીતે વર્તતતાપણુ” એ રીતે ચાર વાનાંતુ” થોડું' કે ઘણુ' 
એકપણુ છે; માટે આપણે સારી રીતે એક પ્રજા કહેવાઇ શકીએ. એ 
વાત ખરી છે, કે આપશે! દેશ અતિ મોટી હૉંવાથી તેને એક ખ' 
કહી ડાકાય, અને તેથી તેને! એક પ્રાંત, એક દૈશ કહેવાય, એ માટે 
દરેક પ્રાંતસાં વસનાર કેટલીક બાખતોમાં જૂદા દેશનો વસનાર અથવા 
જૂરી પ્રજાને માણુસ લાગે. ધર્મની ખાખંલમાં પણુ, ને કે આપણે ધમે 
હિ'દુ કહેવાઈએ છીએ, અતે આપણે! અસલ સતાતન ધમ એક છે, 
છતા તેમાં એટલા ફાંટા પડયા છે, કે તેની સ“ખ્યા તારવવી પણુ 
ગ્રુશ્કેલ પડે, અને તેથી એક પ'થના લોક ખીન્ત પ'થથી જૂદા પડે, 
અતે જૂદી પ્રજનન જેવા લાગે. હિ'દુસ્તાનમાં સખ્ય રાજ્ય અ'શ્રેજ 
સરકારતુ' છે; એ સિવાય ખીજા' નાનાં સ્વત'ત્ર કે ખ“ડીઆં રાન્ત્ય 
ઘણાં છે, તેમ છતાં સાર્વભેોમ્ય રાજ્ય એકજ છે, તેથી તે રાજ્યમાં 
વસનારી પ્રજા એક કહી શકાય, આપણુ દેશમાં અનેક ભાષાઓ 
ચાલેછે, તેથી દરક ભાષા બોલનારા લેકે! જૂરી પ્રજા જેવા લાગેછે, 
તથાપિ ઘણી પ્રાકૃત ભાષાઓની માતા સ'સ્કૃત, તે આખા હિ'ડુસ્તા- 
નને માન્ય છે, અને ધર્મના અને ખીન્વ અગત્યના ગ્રથોા તે ભાષામાં 
લખાએલા છે, જેનો લાભ હિ'દુસ્તાનના જૂદા જૂદા પ્રાંતના લોકે 
સામાન્ય રીતે લેછે. વર્ત્ટ્નસનો આધાર આપણે અર્હો સુખ્યત્વે ધર્મ 
ઉપર છે. ધર્મ ને ખહુધા સામાન્ય છે, તે વર્તન પણુ ખહુધા સામા- 
ન્યજ હૈય, હિંદુસ્તાનના અસલી રહેવાસીએ1, જેએ! સૂદ્ર કહેવાય 
છે તે, અને તેમાંથી કે આય તથા શદ્રના મિશ્રણુથી ચએલી હલકી 
કે અત્ય'જ જાતે, પણુ હિ'દુજ કહેવાય છે. તેથી તે પણી ગ્રજાતેો 
ભાગ છે. સુસલમાન; પારસી વગેરે જે વિદેશી લોકે! ગમે તે કારણે 
આપલા દેશમાં આવી વસ્યા; અને જેમણે આ દેશનેજ પોતાને 
રશ માન્ચો, તેએ પણુ હિ'ડુસ્તાનની પ્રનજ ગણાય, પછી તેમની 
ભાષા, પમ, અને વર્તન ભલે આપણાંથી જૂદાં પડતાં હોય. 

શા ઉપરથી સ'સા્‌ર થવા મજ તે શુ' તે. વાંચનારતા “યા 


(૮) 


હર્મા ન્રાજ્યુ' હરો; પણું હેજી એ વિષે કઇ વધારે વિચાર કરવાને 
રહે છે, દરેક માણુસ જે વડે સ'સાર ખનેછે તેને વ્યક્તિ કહીશું” 
એટલે સ'સાર એ વ્યક્તિઓનો સસુદાય છે, એમ કહી શકાય, 
આથી સ'સાર એ સસ્ુદાય અથવા ટોળા વાચફ નામ થાયછે; પણુ 
તે સજીવ કહેવાય કે નિર્જીવ? એક અથે તે સજીવ છે, અને ખીજા 
ભમાં તે નિજી'વ છે. જે ક'ઈ સજીવથી ખને, અથવા સજીવને 
સરવાળે થાય, તે સજીવ હોવે જેઈએ. સ'સારમાંની સર્વ બ્યક્તિ- 
એને ખસેડી લેઇએ, તો પછી સ'સાર રહેતોજ નથી. ઈ'ટ, ચૂનો, 
કાટ વગેરેથી ઘર ખનેછે; પણુ તે દરેક ચીનને ખસેડી લેઇએ, તે ન 
ઘરનો નાશ થાયછે; તેમ સ'સાર પણુ વ્યક્તિએ ખસેડી લેતાં નાશ 
પામેછે. સ'સારતા સામાન્ય નામમાં જીવ નથો, પણુ તેની દરેક જ્ય 
ક્તિ જીવવ'ત હોવાથી સ'સાર સમગ્રે કાર્યો કરી શકેછે. એક મજા 
ખીજી પજા ઉપર હુમલો હરેછે એ જીત મેળવેછે, એમાં ને કે કાર્ય 
* તો દરેક બ્યક્તિજ કરેછે, તથાપિ દરે૪ જ્યક્તિ એકલી એ કામ 
કરવા માંડે તો ફૂતેડ ન પામે. જ્યક્તિઓ સરણુના કે ખીજા કાર- 
ણુથી ખસેછે, તે છતાં અસાધારણુ કારણુ વગર્‌ સ'સારને। નાશ થતે 
નશી. કેમકે જેમ બ્યક્તિએ મરથુ પામેછે, તેમ ખીજી જન્મેછે, ને 
સ'સારમાં તેમની જગા લેછે, વળી નેસ વ્યક્તિએ એકઠ પ્રજ્તમાંથી 
નીકળી ખીજી પ્રજામાં મળી જાયછે, તેમ બીજી પ્રનની વ્યક્તિએ 
તે પ્રજામાં પણ્‌ દાખલ થાયછે, આથી ઘણીજ ધોડી પ્રજાનો 
થસાધારણુ કારણુથી તિનાશ થાયછે. ખડુધા મરણુ હરતાં જન્મની 
સ“મ્યા વધારે હોયછે; તેથી ઘણુ'કરીને પ્રજા ઘટવાને બદલે દિન 
પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાયછે; એક ખળવાન પ્રજા નખળી પ્રજાતો 
કેવળ સહાર કેરે, કે પોતામાં ભેળી દે, અથવા તેસે એવે સ્થળે 
હાંકી કાહે કે-«્્યાં નિર્વાહર્ના સાધન વિના કે ખરાખ હવા પાણીને 
* “લીષેત્તે ધીમે પીસે પાયમાલ થાય, અથવા દૈવ કોપથી તે મરી 
જાય, ત્યારેજ આખી પ્રજાને! નાશ થાયછે. . 

પ્રજા ટરી રહેઅથવા'તેની વૃદ્ધિ થેચા કરે એવા હેતુથી દરક 

વ્યાક્તએ લગ્ન કરવુઝ ગતે મનેસ્પત્તિ કરવો, એલુ' ધર્મ'વું' ફરમાન 


(૯) 


જંટલીક ગ્રજામાં અસલથી થએલુ' છે. જેમ ઔએ।ની સખ્યા કમી 
તેસ એક સ્રી અનેક ધણી કરે. તેમજ સ્ત્રીઓની સ“ખ્યા વધી પડે 
તો! એક ઝુરૂષ અનેક ઓએ કરે તેસાં હરકત નહીં, એવી સમજ 
પૂવે" હતી અને આજ પણુ ઘણી પ્રજામાં છે, એવુ' આપણે જણાવી 
ગયા છીએ. પ્રન્નેત્પત્તિ માટે વિધવા ઔ દિયરવટુ' ( નિચોગ ) કરી 
શકે, એવુ ફરમાન આપણાં ધર્મશાસ્રોસાં છે. સુત્ર વગરનાને। મોક્ષ 
થતે। નથી, અથવા શ્રાદ્ધાદિ કિયા વડે મરતારને સ્વર્ગમાં જે પહોં- 
ચવુ' જેઇએ તે પણોંચતુ' નથી, એવી સમજ પણુ ઘણ' કરીને પ્રજા ; 
ઉત્પત્તિને ઉદ્દેશીને હોવી જેઇએ. આથી માણુસનાત પોતાની 
પ્રજાની વૃદ્ધિ ઇચ્છેછે, એમ સાબીત થાયછે. વૃદ્ધિની સાથે પોતે સ્વ- 
ત'્ર રહે અને આખાદી ભોગવે એ પણુ ઇચ્છા માણુસ જાતમાં સ્વા- 
ભાવિક હ્‌યછે,આથીજ પરદેશીએ ચહી આવે તે પ્રજાનાં લહી શકે 
એવાં સવ માણુસે। સામાં થાયછે, કે લઢનારી રાનયશકિતને મદત 
કરવા તૈયાર થાયછે; અ(થીજ તેએ ખંજી પ્રજાનો પગપેસારો પોતાના 
દશમાં વધારે થએલો! જેવા ઇચ્છતા નથી; આથીજ તેએ જીતાયા 
છતા પણુ જીતનાર પ્રજામાં એકાએક મળી જવા ચહાતા નથી; 
આથીજ તેએ। પ્રજાનાં આખાદાનીનાં સાધન વધે તેને માટે રાન 
કે મ“ડળીએ। મારતે મથન કર્ચા કરેછે, અને આથીજ તેઓ પોતાનુ” 
સ્વતબ્રપણુ' ટકાવી શકેછે કે ગએલુ' સ'યાદન કરી રાકેછે, હવે જુએ 
જે પ્રજાની એકત્ર શક્તિ કેટલી જોરાવર છે; અને ને તેની દરેક 
બ્યક્તિ યમાણુમાં ટેકો ન આપી શકે તો એ શક્તિ ઘટે, અને 
આખરૅ આપી પ્રજાને તથા તે વ્યક્તિને તુકશાન થાય. 


ખર” એેઇએ તેદ એકજ ઇશ્વરથી પેઠા થએલાં સવ સમાણુસે 

એકજ ઝુ ટુ'ખનાં કહેવાય, માટે પૃથ્વી ઉપરના સવ લેકૈની એક પ્રજા 

ગણુવી નેઇએ, પરતુ આવા વિચાર તો ચો!ગીઓ કે તત્વસ્ાનીએ।ના 

સનમાંજ આવેછે, અને તેઓજ સર્વને સમાન ગણી શકેછે. માણુ- 

સતને! સ્વભાવ સ્વાર્થી છે, તેથી તે પ્રથમ પોતાના સુખ તર, પછીથી 

શાતાના કુટુંબના, નાતના, ગાસના, ફેશનદ કે આખી પૃથ્વીના સુખ 
સ 


(૨6) 


તરફ પ્રમાણુંમાં થોડી થોડી તજર કરેછે. તે જશેછે, ફે મને લાભ 
કુટબ, નાત, ગામ, દેશ ને આખી પૃથ્વી તરફ્થી ઉલટા પ્રમાણુમાં 
શવાને છે, માટે મારે પણુ તે પ્રમાણે વલણુ રાખવુ' જેઈએ. પ્રજાના 
લાભમાં જે વ્યક્તિનો લાભ ન સમાચેો। હોય, તો વ્યક્તિએ પ્રજાનાં 
સામાન્ય કાર્ચેયમાં ભાગ લેવાની દરકાર ન કરે. નજીકનાં ઉપર વધારે 
અને દૂરનાં ઉપર એણે પ્રેસ થવો એ જન સ્વભાવ છે; અને 
તેથીજ જેમ વધાર દૂર જઇગે તેમ એ પ્રેમ ઘટતો! જાયછે. જન્મ- 
'ભૂમિ ઉપર વહાલ દરે મતુષ્યને હોયછે, તેથી તે ભૂમિમાં વસના- 
રાએ ઉપર ત્તે સ્વાભાવિક રીતે વહાલ રાખેછે; અને તેમની ભીડે 
મદત કરવા તૈયાર થાયછે, પ્રજાના હિતમાં પો॥તતુ' હિત સમાયું છે, 
તેથી દરેક વ્યક્તિએ પ્ર્તના કામમાં ભાગ લેવાજ નેઇએ. 
પ્રજાના વિસ્તીણું અથમાં તે! મજાને કામ આવતાં પજીપશ્ચાદિ 
પ્રાણીએ અને સ્થાવર જ'ગમ વસ્તુએ।ને! પણુ સમાવેશ થઇ શકે. 
લઢાઇમાં બળદ, ઘોડા, ઉ'ટ, હાથી વગેરે માણુસને મદતગાર ચા્‌યછે, 
અતે તે ન હોય તે જીત મેળવવી સુશ્કેલ થઇ પડે; માટે માણુસની 
વ્યક્તિ જેમ આખી પ્રજાને ભાગ છે, તેમ પ્રાણીઓની વ્યક્તિ પણુ 
પ્રજાના ભાગ ગણી શકાય. ગાય, ભે'સ શઆદિ પજુએ ન હોય તો 
માણુસોના ખુરા હાલ થાય. ખળટટ) ઘોડા, વગેરે તિના ખેતીવાડીતુ' 
કામ થઇ ન શકે, દેશમાં ધાન્ચ, ફળફળાદિ થતાં ન હોય, નરીએ।, 
સરોવરો, ડુંગરા ને જ'ગલે।નો અભાવ હોય, અને અનેક જાતના 
ખનિજ પદાર્થો નીકળતા ન હોય, તે! માણુસોના નિભાવજ, ભાગ્ચે 
ચઇ શકે. * 
ગ્રન અને સ'સાર આપણે એકજ અર્થમાં લેઇએ છીએ; પર'તુ 
તેમના કર્ત્તવ્ય ઉપર ધ્યાન આપતા એ બેમાં થોડા ફેર રહેછે. 
મનના ક્ત્તઃન્યમાં સ'સારનાં ક્સન્ય આવી જાયછે, પર'તુ રાજકીય 
અને ધાગિક એ પ્રજાના વિરેષ કત્તન્ય છે (સ્‍ે ફે સસાર તેની સાથે 
પણુ કેટલોક સ'ખ'ધ ધરાવેછે ). સ'સારતાં ક્તત વ્ય કહ્યાં, એટલે આ 
પુરૂષના અન્યોન્ય, તેમનાં સગાં પ્રત્યે, નાતજાત ગત્યે, સ્વદેશના 
લ્રેફે પ્રત, અને મતુષ્ય માત્ર પ્રત્યેનાં ફર્સવ્ય સમજવા, એ 


1 (૧૨) 


કેત્તવ્યનો। ઊતુ ક્ામાન્યપશિ જનમ'ડળનુ' (જેસે આપશે સાવધજતિક 
કહીએ છીએ ) નિશ્ચિ'તપણુ ને સ્ુઃખખ વધારવાનો છે. 

સ'સાર ક થવા પ્રજા વિષે આ ગમાણ વિચાર ક્યો પછી 
હુવે આપણે સુધારા તરફ નજર કરીએ. 


સુધારવુ' એટલે સારી સ્થિતિમાં લાવવુ આ શખ્ઠ વડેજ 
આપણે ગહેણુ કરીએ છીએ કે જેને સુધારવુ' છે, તે સારી સ્થિતિમ॥' 
નથી, અથવા ખગડેલી સ્થિતિમાં છે. સુધરેલુક ખગરેછુ' અથવા સાર્‌* 
નરસુ' આપણે સુકાખલે કહીએ છીએ. આપશ સ'સાર સુધારવા 
જેવો! છે, અર્થાત્‌ તે જેવો જોઇએ તેવી સ્થિતિસાં નથી, 'અચવા 
અગરેલે। છે. નને બગડેલે। છે એમ કહીએ) તે! તે પહેલાં સારા હતે, 
* એવુ” સાખીત્ન થાયછે. આપણે! બગડેલો! સ'સાર સુધારવો છે, એટલે 
પેહેલાં તે જેવી સ્થિતિમાં હતે, તેવી સ્થિતિમાં લાવવો છે, કે 
તે ઉપરાંત ક”ઇ વિચેષ વિચાર કરવાને! છે; એ પ્રથમ નેવુ નેઈએ. 
વળી પહેલાં આપણે સ સાર સુધરેલે( હતો તે કયારે સુધરેલા હતો 
તેકેવો, શાશા કારણુથી તેમાં કેમ ખિગાંડ થયે, અને તે' કેમ 
સુધરે, પૂર્વનો! સુધારા એ ખરો'સુધારો હત્તે, કે તેમાં ' પણુ વળી 
સુધારા કરવાનો છે, આ વિવે શ્્ાપલું વિચાર કરવો નેઈએ. !' 
કાળકમ નેતાં જેમ પ્રજા બૃદ્ધિ પામતી ગઇ તેમ સુધરતી ગઇ 
એમ પ્રજાના ઇતિડઠાસ ઉપરથી માલમ પડે છે. દહાડે દહાડે 
માણુસજાત બગડે છે કે સુધરે છે/ એ વિષે હાલમાં બે મત છે. કેટ- 
લાકને મતે તે ખગડતી નાયછે, ને કેટલાકને મતે તે સુધરતી જાયછે. 
' આપણુ લેકે! યુગે યુગે હુનિયા ( અર્થાતૂ માણુજાત ) ખગડતી 
ગઇછે એસ માનેછે, અને હાલ કળિયુગ ચાલેછે, તેમાં તો તેની છેક 
અધમ અવસ્થા થઇછે એમ કહે છે; માટે આપણુ સ'સાર ખંગડયે 


#'સ'સાર્તો સાંકડે) અર્થ લેઇએ તો જેઓમાં શરીર સ'બ"ધ કર્‌ 
વાતો, ખાવા ખવડાવવાને।, ધરગથુ” કે સામાજીક કામકાજે મદતે આવનાતો, 
“અતે મળવા.હળવાતો! વ્યવઠાર હોય, એવા લોકેતો જથો તે તેમતા 
શ'સાર્‌ કહેવામ. 


“(33) 

છેડે વિધે આપણા હેકેને તે જુરાવાની અપેક્ષાજ નથી. ઇંતિ- 
હસો ઉપરથી એમ પણુ જણાય છે કે એક પ્રજા સુધારાના શિખરે 
ચહૉંશ્યા પછી તે અધોગતિને પહોંચી, મધ્યાન થયા પછી જેમ સૂર્ય 
નમવા સાંડે છે તેમ અતિશય આગળ વધેલી પ્રજાની નમતી થવા 
માંડે છે. હિ'દુસ્તાનના આર્ચેનુ' આ પ્રમાણે ખન્યુ' છે, એતે 
ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પટ્ટ થાય છે. નમતીતુ' કારણુ આષણા લોકે 
સુગને માથે મૂકે છે, કિ'ના ભાવી મિથ્યા થતુ' નથી, એમ કહી લમણે 
હાથ દેછે, તે ખરાખર નથી. દરેક પ્રજાની પડતી થાયછે તે, તે પ્રજાની 
કરણીતુ'જ ૩ળ હોયછે, પ્રજા કરણી સુધારે તે! તેની ચઢતી થાય એ 
નિઃસ'દેહ વાત છેઃ પછી ભલે તે ગમે તે યુગમાં હોય. કળિયુગ જેમ 
ભાપણુને લાગે છે, તેમ યૂરાપ અમેરિકાના ને ન્તપાનના લોકોને 
પણુ લાગે છે; તે છતાં કળિયુગમાંજ તેએ કેવી "ચડતી સ્થિતિ 
ભોગવે છે, તે આપણે નેઈએ છીએ. પ્રજાની ચઢતી કહી, એટલે તેની 
રાજકીચ, પામ્િ ક, નીતિની, સાનની, હુન્નરકળાની, વેપાર રોજગા- 
રની અને સ'સારિકે ચઢતી સમજવી ન્તેઇએ) કેમકે એકની ચઢતી 
વડે ખીજી બાખતની ચઢતી થાય છે, તેમ એકમાં પડવી હોય તે 
ખીજી ખાખતોમાં અથવા સમગ્રે ચઢતી થવી સુરકેલ છે. 


હિ'ુસ્તાનમાં આવી અસલી વતનીઓને જીત્યા પછી આર્ય 
મ્જાએ દેશના મોટા ભાગ ઉપર વિના ઉષદ્રવે ઘણાકાળ પર્ચ'ત 
ઉપરીપણુ' ભોગન્યુ'. મૂળચીજ એ પ્રજા સુધરેલી ને ખુદ્ધિવાન હતી, 
શને હિ'ડુસ્તાનરસાં આવ્યા પછી સે'કડો વર્ષ સુધી તેને શાન્તિને્‌ા 
નસે સુખચેનનો વખત મન્યોા, તેથી તેણે મતુષ્યનતને લગતી ઘણી- 
અરી'બાખતે। ઉપર લક્ષ આપ્યુ, વિદ્યાવૃદ્ધિ ઘણી થઈ, અને તે 
વખતે જણાએલી સવે' વિઘા ઉપર સુષ્કળ શ'શો લખાયા. રનથી 
સાંઠીને સર્વ કેોઇં' વિદ્યાના વ્યસની હતા, અને વિદ્દાનને માન 
ભાપતા. વિદ્યા એ સુખુ ને સુધારાનુ' સૂળ છે એમ તેએ માનતા, 
કને આજે પણુ એજ વાત સત્ય સાનવી નેઇએ, બીજા વિષચોની 
સાથે સ'સારના 1નયમે! શ્થવા વ્યક્તિના સ'સાર પ્રત્યે ધમો મરા 


પ # 


કપિચએ ખાધ્યા, અને તે પ્રજાએ સ્વીકાર્યા. સ્કૃતિએ, મહાભારત, 
રામાયણુ અને કાવ્યના ને નાટકના ગ્ર'થોા જવાથી તે વખતતા 
સ'સાર સુધારાની આપણુને પ્રતીતિ થાય છે, અને તે પૂવે" પણુ આર્ય 
સ'સાર કેટલો સુધરેલે હતે તેની ઝાંખી વેદ ઉપનિષદે।થી થાય છે, 
વૈદક અને ભારત કાળમાં આર્ચોની સામાજીક સ્થિતિ કેવી હતી 

તે વિષે મી. દત્તે પોતાના પ્રાચીન ભારત નામના સુસ્તકમાં જે વણન 
કરું છે, તેમાંથી થોડા ઉતારા અહીં આપ્યા છે. તે લખે છે કે “ જે 
પીડાકારી નિયમો અતે બને, તથા મતુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે કે જાતિ 
જાતિ વચ્ચેને! જે સ્પષ્ટ ભેદ પાછળના સમાજતુ' અનિષ્ટકર લક્ષણુ 
છે, તેનો તદન અભાવ હુતે।. વૈદિક સસચના મજબૂત હિ'દુએ ગાયતુ* 
સાંસ વાપરવામાં ક'ઈ પણુ ખ'ધત રાખતા નહીં, અને દરિયા તરફ 
જતા વેપારીએ! વિષે ગવથી બોલતા. તાપણું એમ પણુ નેયુ' છે કે 
ત્રાષિઓ એ બૂદી અને મર્યાદિત જાતિ ન હતી, અતે તેએ! વિરપ્ત 
રહી પોતાની જી'8ગી તપમાં કે ધ્યાનમાં ગાળતા નહતા. તેથી ઉલ્ટુ” 
ત્રષિએ। દુનિયાના વ્યવહારિક મતુષ્યો હતા, પશુઓનાં મોટા ટોળાં 
રાખતા, યુદ્ધ સમચે મૂળવતની શત્રુઓની સાથે લડતા, અને ધન 
તથા પર] માઢે, યુદ્ધમાં વિજય માટે, અને સુત્ર કલત્રના શ્રેચને અચે 
દવાની સ્તુતિ કરતા. દરેક કુટુઅને! વડીલ ખરૂ' ન્તેતાં ગઅલ્પ શ્રેણી 
ઉપર જાષિજ હતે, અને પોતાની નસર પધ્ધતિ પ્રમાણે પોતાના ઘર 
માંજ દેવ-સ્તુતિ કરતો. આએ ભકિતમાં ભાગ લેતી, અને કિયા 
કરવામાં મદદ કરતી. અલબત આ સસુઢ્ાયમાંથી કેટલાએક સૂક્ત 
ર્ચવપ્માં તથા સોટી ચજ્તકિયા કરવામાં અગ્રણી હેતા, અને રાજએ। 
તથા શ્રીમ'ત લોકે। મહાન્‌ પ્રસગે તેમને બોલાવતા, અને અતિશય 
દાત કરતા પણુ આવા સહાન્‌ મખધકારો-અગ્વેદનાં આ મહાન 
ત્રષિએ-પણુ પોતાની એક સર્ચાદિત «તિ ખાધી તેઠા ન હતા, 

તેએ વ્યાવહારિક માણુસા હતા, લેદક્ષેની સાથે મળી ગયા હતા, 

લોક સસૂડમાંજ પરણુતા; લોકોની સાથે સમૃદ્ધિ વહે'્ચતા, લોકોના 

ચુદ્ધમાં ભાગ લેતા, અને સામાન્ય લોહેમાંજ તેમની ગણુના થવી. 

દૃણાંત તરીકે એક ઝદ્ધ-પરાયણુ કષિ સુદ્ધાં શઝુએને 


(3૪) 


તેવા એઇ પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. બીજે ધન, બ્રશ્નનોં ક્ષેત્ર ને 
ફસ્‍્મનોને જતે તેવા સુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે, # *- % કાષિએ 
હે ષ્રાદ્દાણાની પાતાનીજ જાતિ યુદ્ધ-પરાયણુ કે કૃષિકર્મ કરતારાથી 
કે ભિન્ન હતી, એવા સુરાવાનું' એક પણુ ચિન્ડુ નથી. % 2 % લોકોનાં 
રીત રિવાજ અને પધ્ધતિ સ'બ'ધી, સૂચનોથી ભરપૂર અને કૃષિ- 
કર્મ, ચારા, અને હુજ્નર સબધી, મૂછ વતનીઓની સાથે યુધ્ધ 
સ'બ'ધી, લગ્નકિયા અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધારા સ'બ'ધી, આના ધમ 
અને પ્રતિષ્ઠા સ'ભ'ધી, અને પર્મકિયા અને તે વખતે જણાએલી 
ખીજભૂત ખગાળ વિઘા સ'બ'પી સૂચનોધી પરિપૂર્ણુ છસો કરતાં 
ણુ વધારે વર્ષો સુધી ઘડાએલાં સૂડતોનાં આ વિશાળ સમૂહમાં 
એક પણુ સ્થાન એવુ' નહીં જડે કે જેમાં લોક્સમૂહ કુળકેમથી 
ઉતરતી જ્તાતિથી વિભક્ત થએલો દર્શા્યો હોય. % % 7 ત્રગ્વેદતાં 
ઘણાં સ્થાનો દશૌવેછે કે જ્ઞાતિ પધ્ધતિ ચાલતી ન હતી. વણું' એ 
શખ્ટ, જે પાછળના સ'સ્કૃતમાં જાતિ એવે! અર્થ સૂચવેછે; તે ક્યગ્વે- 
૬માં આર્ય અનાર્ય વચ્ચેનો ભેદ ખતાવવાને વપરાયોછે, પણુ આર્ય 
પ્રજનાજ જૂદા ભાગ કોઇ પણુ જગાએ તે ખતાવતે। નથી, ક્ષત્રિય, 
જેનો અર્થ પાછળના સ'સ્કૃતમાં યુધ્ધ-પરાયણુ જતિ એવે થયે।છે, 
તે વેટમાં માત્ર વિશેષણુ તરીકે વપરાચોછે, તેનો અર્થ મજબૂત 
થાયછે, અને તે દેવાને લગાડાયછે. વિપ્ર શખ્દજ, જે પાછળના 
સ'સ્કૃતમાં આચાર્ચવાચક છે, તે જગ્વેલ્માં પ્રસ-વાચક વિશ્વેષણુ 
તરીકે વપરાયે।છે, અને તે દેવાને લગાડાય છે; અને ખ્રાહ્માણુ શખ્ઠ 
જે ઉત્તરકાલીન સ'સ્કૃતસાં આચાયવર્ગ વાચક છે; તે કગ્વેદમાં 
સે'કડો સ્થળે સૂડતના પ્રથેતા શિવાય ખીન્ને ક'ઈપણુ અથ' ખતાવતોા 
નથી. એટ કષિ પોતાને વિષે જુસ્સાખ'ધ ખ્યાન કરેછે કે, જીઓ ડડ 
સૂઝ્ત પ્રથ્ેતા છ, મારો પિતા વૈય છે, સારી માતા પથ્થર ઉપર અન્ન 
દળેછે. અમે ખધાં જૂદા જૂદા ધ'ધામાં પ્રવૃત્ત છીએ, #- ક- ** 
કુટુખનો વડિલ તેજ પોતાનો આચાર્ય ગણાતો, ગને તેનુ 
ઘર તે તેનું દેવળ હતુ. નાગ્વેદમાં કોઇ માત્તિનુ, કે લોકો એકઠા 
ચાય તેવા દેવળતું', કે,પૂજાસ્થાનનુ' નામ પણુ નથી. દરેક ઝૃટસ્થના 


(૧૫) 


ધર્મા પવિત્ર અગ્તિ સળગાવવાર્સા આવતે।; અને તે મતોહર, અને 
સાદાં સૂતો, જે સર્વની સામાન્ય સ“પત્તિ હતી તે, તે ગાતો. સીઓ 
આ હોમમાં મદદ કરતી, નેઈતી ચીજને મગાવતી, ઉલ્ૂખલ તથા 
સુસલથી તેને લૈયાર કરતી, સોસ-રસ કાઢતી, પોતાની સુદર આંગ- 
ળીઓ વડે તેને હલાવતી; અને ઉનના કપડાથી તેને ગાળતી. અનેક 
સ્થળે પાતાના ધણી સાથે મળી યસ્તરકિયા કરતી પત્નીએંતુ' ખ્યાન 
આપણે વાંચીએ છીએ. " »- *- 

એ વખતે તથા ભારત કાળમાં સ્રીએની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા 
કેવીહતી તે વિષે ચોગ્ય સ્થળે આગળ જણાવ્યુ' છે (જીએ વિભાગ ૨). 

જુતા વખતના સર્વ દેશે, અને સર્જ પ્રજાની માર્ક 
વૈદિક આખાં પણુ ખડું છકત્રનો રિવાજ રાજાએ અતે શ્રીમ'ત 
લોકે!માં પ્રચલિત હતે।. આવે સ્થાને ઝૃ૩-કહહ આ તેનું સ્વાભા- 
વિષ પરિણામ હતુ. 

જે પિતાને દિકરા ન હોય, તે સુત્રહ્પત્તિમાં સમથ પોતાના 
જમાઇને। ભતુશ્રડ કરેછે, અને પોતાના દૌહિત્ર પાસે જાયછે, એટલે 
પોતાની સપત્તિ તેતે આપેછે. ( સુત્ર હિન 2 પિતા દૌહિત્ર ઉપર 
વિશ્વાસ લાવી સ'તુણ થાયછે. સુત્ર પોતાના ખાપની સ'પત્તિ બેનને 
આપતે। નથી; તે તેના સ્વામીને પત્ની તરીકે સોંપી દેછે. માતા 
પિતાથી પુત્ર અને સુત્રી ખ'નેની ઉત્પત્તિ થાય, તેમાં એક ( સુત્ર » 
પાતાના પિતાના ધર્મ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને શન્ય ( સુત્રી ) 
સત્કાર મેળવેછે. ત્ઠણુ રહિત સાણુસ જેમ પૈસા મેળવે તેમ 
અતે પણુ એક સહિષ્ણુ ખન્તનો ( એટલે મુત્ર ) મેળવશુ- હૈ 
સ્રગ્નિ ! અન્યથી ઉત્પન્ન થએલે। છે1કરા અમનૅન મળે, અન્ઞાનીના 
રસ્તાને ન અતુસરો, ખીન્તથી ઉત્પન્ન થએલે। સત્ર આપણુને સુખ 
આપી શકે, પણુ તેસે પાતાના તરીકે મનાય કે સ્વીકારાય નહીં; 
અને બરૂ* ન્નેતાં, છેવટ તે પોતાને સ્થાને પાછે જાયછે. એટલા 
માટે અમારે એક નવા સુત્રનો પ્રસવ થાએ, કૈ જે અમને અન્ન 
લાવી આપે, અને શત્રુઓને વિનાશ કરે. 4- 4. 4- ત્ગ્લેદમાં યમ 
નનો દેવ નહીં, પણુ સદાચારીના સ્વર્ગનો હેવ છે--સૃત્યુ પછી 


(૬૯5 


સદ્શુણી મતુષ્યને સુખમય પ્રદેશમાં ખદલે। આપનાર દેવ છે. 4- 4- 4 
૨ ગૃત પ્રાણી ! જે સ્થાનેથી આપણા વડીલે! જે સ્થાને ગયા છે, તેજ 
રસ્તેથી તે સ્થાન તરક જા. ચમ શસેવરૃણુ ખ'એરાજ બલિથી સ'તુછ 
શયા છે, જા અને તેમને ભેટ, તે સુખી વર્ગમાં ન, અને પૂર્વનેની 
સાથે મળ, યમને ભેટ, અને સહર્મનાં દેળ ભોગવ, પાપને પાછળ 
રાખી તારા ગૃહમાં પ્રવેશ કર. ન 4- 4- ૨ મૃત પ્રાણી ! વિશાળ પૃથ્વી 
જે માતા રૂપછે, તેની પાસે જ. તે વિશાળ અતે રમણીય છે, તે 
સ્પશર ઉતના કે સ્રીના સ્પર્શ જેવા મૃદુ થાએ, ( તે વખતે દાટવાને 
રિવાજ હેતો, એવુ' આથી જણાય છે). 3- 4 4 હૈ પૃથ્વી ! તેના 
ઉપર ઢગલે! થા, તેને દુઃખ ન આપ, તેને સારી વસ્તુઓ આપ; તેને 
આશ્વાસન આપ, જેમ માતા પોતાના પુત્રને લુગડાના છેડા વડે 
હાંકે, તેમ તુ' શખને ઢાંક, ( એ સમે દહેનક્રિયા પણુ ચાલતી હતી, 
તે નીચેના વચનથી જણાશે ). હે અગ્નિ ! અ શખને ભસ્મસાત્‌ કર 
નહીં, તેને દુઃખ આપ નહીં, તેની ત્વચા કે દેહને છેદ નહીં. હે 
વન્દિ! તેતુ' શરીર તારી ઉષ્મામાં ખળી નય, કે તરત અમારા 
પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ, ” 
હુવે ભારત કાળની સામાજીક સ્થિતિ વિષે સી. દત્ત શું કહેછે 
તે નેઇએ. “ વૈદિક કાળના ને ભારત કાળના સમાજમાં મહાન્‌ ભેદ 
એજ કે વૈદિક કાળમાં વર્ણુન્યવસ્થા અજ્ઞાત હતી, અને તે પછીના 
કાળમાં તે વિકાસ પામી હતી. પણુ તે સમયનુ' આજ એક લક્ષણુ ન 
' હેતુ. સે'કડો વષો સુધીના વિઘા-સ'સ્કાર અને વૃદ્ધિની જનમ'ડળ 
ઉપર અસર ચઇ હતી, અને પેરિકલીસની વખતના ચીક! તથા 
એગેમેમ્નન અને યુલીસિસના વખતના ચીકે। વચ્ચે જેવો ભેદ હેતે, 
તેવાજ ભેદ ભારત કાળના સ'સ્કારવાળા હિ'ટુએ અને વૈદિકકાળના 
* ચુધ્ધ -પરાયણુ ખેડુતો વચ્ચે તેમના સામાજીક રિવાજમાં હતે1. 
જે સમય વિષે આપણે બોલીએ છીએ, તે સમયના હિ'ડુઓએ 
અતિ ઉચ્ચ સ'રકાર અને સુધારો સ'પાદન કર્ચ હતે, અને તેમણે 
પોતાના ગૃહ સ'બ'ધી, તથા સામાજીક ધર્મની વ્યવસ્થા કરવાને સૂક્ષ્મ 
નિયમો] ઘડયા, રાજ સભાએ  વિદ્યાનાં સ્થાન હતાં, અસે સર્જ પ્રજાના 


(૬૧૭) 


વિદ્વાન અને યાહા પુરૂષોને ત્યાં આમ'ત્રણુ થતુ માન મળતુ% અને 
સ'ભાવન થતી, ન્યાય વિદ્દાન્‌ અમલદારાના હાથમાં હતે, અને 
કાયદા મતુષ્ય-જીવનના સવ ધર્મની વ્યવસ્થા કરતા. મજબૂત કિલ્લા 
અને સુ'8૨ર ખુરન્તેવાળાં શહેરોની પ્રન્તમાં વૃદ્ધિ થતી, અને ૬૨૭ક 
શહેરમાં ન્યાયાધિશ, કાય'ભારી, અને નગર-રક્ષકે રહેતા. કૃવિનુ' 
પોષણુ થતુ અને રાજાના અમલદારો અધા વાંધાતુ' સમાધાન 
કરતા તથા કરતુ" ઉધરાણુ' અને ખેડુતોના સુખને! વિચાર કરતા. 


આપણે કહી ગયા છીએ કે તે સમયમાં વિદેઠ, કાશી અને 
કુર્‌-પાંચાળ જેવા સ'સ્કારવાળા અને વિદ્વાન રાજાઓની સભાઓ 
એજ વિઘાનાં સુખ્ય સ્થાન હતાં. વિઠ્દાન આચાચેરને, યસફ્રિયાતે માટે 
તેમજ વિઘાની વૃધ્ધિને માટે, પણુ આવી સભાઓમાં રાખવામાં 
આવતા; અને આપણને મળેલા ઘણા ખ્રાહ્મણુ-ગ્ર"થો! તથા ઉષનિષરો 
આવા આચાયે)એ સ્થાપેલી શાળાઓમાં ઘણુ કરીને રચાયા હતા. 
મહાન્‌ પ્રસઃગા વખત્તે વિદ્દાન માણુસા દૂરનાં નગર તથા ગામડાં- 
ઓાંથી આવતા, અને યજ્તવિધિ ખાખતજ નહીં, પણુ મવતુષ્યનાં 
સરણુ, મરણુ પછી જીવની 8શા, પરલે।ક, દેવોના સ્વભાવ, પિતૃએ।, 
ભૃતપ્રાણીના જૂદા જૂદા વગેરે, તથા જે સર્વ સૃષ્ટિ આપણે ન્તેઇએ 
છીએ, તેમાં વ્યતીત થતે। સર્વ જ્યાપી આત્મા, એવા એવા વિષચેા 
ઉપર પણુ ચરચા કરતા. 

પણુ વિઘા કેવળ રાજ-સભામાંજ પર્યાત્ત થતી ન હતી, 
વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે ચૂરાપની યુનિવસિટીઓને મળતી આવે તેવી 
પરિષદો અથવા ખ્રાહ્યાણુ-શાળાએ હતી, અને જુવાન માણુસો આ 
પરિષરોમા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જતા, આ પ્રમાલે ખૃહદ્દારહ્યક ઉપનિ- 
થદૂ (૬-૨) માં આપણે એઇએ છીએ, કે શ્વેતકેતુ વિંઘા-પ્રાત્તિ ચે” 
પૌંચાલની પરિષદમાં ગચે!. મેડસ મૂલ્ષર પાતાના સ'સ્ટૃત સાહિત્યના 
ઇતિહાસમાં કેટલાંક મસાણુ આપે છે. તે એમ બતાવે છે, ફે અર્વાચીન 
લેખકોના કહેવા પ્રમાત એક પરિષદમાં તત્વસ્ઞાન, અધ્યાત્મ-વિદયા 
અને કાયદામાં ગ્રવીણુ એવા એકવીશ ખ્રાહ્ાણા નેઇએ. પણુ તેના 


(૧૮) 


ખતાવ્યા પ્રમાણે આ નિયમ ઉભયકાલીન સ્મૃતિએમાં લખેલા છે, 
તેથી કાંઇ ભારતકાળની પરિષદોતનુ* યથાર્થ લક્ષણુ મળતુ' નથી. 
પરાશર કહેછે, ફે એક ગામમાં ચાર, કે પછી ત્રણુ નિુણુ ખાહાલેા 
જે વેદ જાણુતા હેય, અને હોમાગ્નિ રાખતા હોય, તે મળીને એક 
પરિષદ ગણાય, ી 


ત્રાવી પરિષદ શિવાય પણુ ચૂરાપમાં જેને ખાનગી નિશાળો 
કહેછે, તેવી શાળાએ ઘણા શિક્ષકો સ્થાપતા અને ઘણીવાર દેશના 
નૂદા જૂદા ભાગોમાંથી શિષ્યોને જમાવ કરતા. આ વિદ્યાર્થીએ 
પોતાના શુરૂની સાથે રહેતા, પોતાની વિદ્યાર્થી-અવસ્થાર્મા સુરૂએતુ' 
દાસત્વ કરતા, અને બાર વર્ષે, કે તેથી પણુ લાંબી સુદ્તે યોગ્ય 
દક્ષિણા આપી; તેમને ઘેર મળવાને આતુર થઇ રહેલાં સ'બ'ધીએ 
પાસે આવતા. ઘણીવાર વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે અરણ્યમાં વાનપ્રસ્થ 
ભોગવતા વિદ્વાન છાહ્દાણા પોતાની પાસે શિષ્યોને એકઠા કરતા, 
અને ભારત કાળના અતિ પ્રકાશિત વિચારો, અને* પવિત્રતા 
વિદયાવાળા આ એકાંત અરણ્ય-સ્થાનોમાંથી ઉદ્લન્યાં છે. હિ'ટુએ 
સાં-પ્રાચીન કે અર્વાચીન કળાની કોઈ પણુ પ્રનત કરતાં વિદ્યા 
અને જ્ઞાનને કદાચ વધારે માન આપનારી આ પ્રન્હમાં-વિઘા હનર 
વષો સુધી ખેડાઈ અને જળવાઇ, તે આવીજ રીતે. હિ'ડુ સત પ્રમાણે 
સત્કર્મો અને ધર્મ-ક્રિયાએ જી'દગીની સુખી સ્થિતિ લાવે, અને 
તેનો યોગ્ય ખદલે! મળે પણુ અ'તે ઈશ્વરની સાથે એકતા તે સત્ય 
જ્તાનજ કરાવી શફે. 


જ્યારે શિષ્યો આ પ્રમાણે પરિષદમાં, કે ખાનગી શુરૂએની 
પાસે પરપરાગત વતિયા મેળવી રહેતા ત્યારે પોતાસે પેર જઈ 
પરણુતા, અને ગૃહસ્થ થઇ ઠેકાણું પડતા. લગ્નની સાચેજ તેમના 
ગૃહસ્થ તરીકેના ધમ શરૂ થતા, અને ગૃહસ્થને। પ્રથમ ધર્મ એ કે 
એક સુભગ નક્ષત્રને ચોગે હેસાસ્તિ સળગાવવો, તેને સાંજે અને 
સવારે ટૂધના અર્ધ્ય આપવા, બીન્ત ધાર્તિઃિકિ અને ઝૃહા વિધિ આચ 
વા, અતે સવમાં સુખ્ય અભ્યાગતને આતિથ્ય આપવુ', અને તેને 


(૧8 ) 


ધ્ય સત્કાર પૂર્વક પૂજ્વો, !હ'ટુએના ધર્સ્ટતા સારતો ઉપરેશ 
નીચે આપીએ છીએ :-- 


સત્ય બોલ, ધર્મ આચર, વેદાભ્યાસમાં પ્રમાદ ન રાખ, આચા- 
થંને ગ્રિય-ધન આપ, અને પ્રજાત'તુતુ' છેદનન કર. સત્યથી ચલિત 
ન ચવુ', ધમ'થી ચલિત ન થવુ', કુશલથી ચલિત ન થવુ', વૈભવની 
અવગણુના ન કરવી, વેદાધ્યયન અને વિદ્યાશ્યાસથી ટૂર ન રહેવુ% 
રવ અને પિતૃ-ફાયમાં પ્રમાદ ન રાખવો, માતાને રેવ ગણુવી, 
પિતાને દૈવ ગણુવા, આચાય*ને દેવ ગણુવા; જે નિદોષ કમ' છે, તેજ 
આચરવાં, ખીનત' નહીં; જે અમારાં સદાચરણુ તેજ પાળવાંઃ 
ખીના' નહીં. 

ઝ ગ મ» આપણા રાનન્યના ખ્રાહાલા। ભક્તિમાન રહે, આપણા 
સુભટો શસ્માં નિસુણુ અને ખળવાન થાઓ, ગાયો! સુષ્કળ ટ્રધ 
આપો, ખળદ ભાર વડન કરા અને અશ્વે। વેગવાન્‌ થાએ; આપણી 
સ્રીઓ ગૃહતુ' રક્ષણુ કરા, અને સુભટો વિજયવાન થાએ; આપણા 
યુવકે! સદાચારી થાએ; પરજન્ય દરેક ગૃહમાં અને રાજ્યમાં વૃષિ ' 
કરો; આપણાં ક્ષેત્રો અન્ન આપે; અને આપણી ઇચ્છાએ તૃસ 
થાએ તથા સાપણુને સુખ મળે ( શુકલ યજ્તુવે દ ૨૨-૨૨ » 

ધનવાન્‌ મતુષ્યોનુ' ધન સુવરણું ; રૂડું અને રત્નેમાં; ગાડી, ઘોડા, 
ગાચે!, રાસભ સરને દાસા માં; ઇમારતો! અને રસાળ ક્ષેત્રોમાં, અને 
હાથીમાં પણુ ગણાતુ* યસ્તમાં, સુવણ' એ ચોગ્ય દક્ષિણા ગણાતી અને 
રૂપાતુ' દાન નિષિદ્ધ હતુ સુવર્ણ અને રૂપા શિવાય ખીજી ધાતુએ! 
યણુ જાણુવામાં હતી, જેમ, કોઇ સુવર્ણ ને લવણુથી ( ટ'કણુખારથી » 
રૂપાને સુવર્ણ થી, કલઇને રૂપાથી, સીસાને કલ્ઇથી, લાહને સીસાથી, 
અતે કાઈન લાહો, તેમજ ચમેથા સૉધેછે ( છોદાગ્ય છરપીનિષર્‌'). 

»૮ »૯ » વૈદ્ઠિક સમયની માકફ્‌ક આ સમયમાં પણુ લોકે।ના ખોરાકમાં 
ભિન્ન ભિન્ન જાતિનાં અનાજ, તેમજ શ્રાણીઓનુ' માંસ હતુ”. ખુહદા 
ર્ણ્યક ઉપનિષદ્માં દશ જાતનાં બીજ ગણાવેલાં છે: ચોખા અને ચવ 
તલ, અડદ, જુવાર, બાજરી, ઘઉ મસુર, દાળ તયા વદાણુ,. 


(૬૦ 


શુટ, નૌવાર, અને શ્યાશકરનાં નામ પણુ આવે છે. દાણા દળાતા 
અને તેમાં દપિ, મધ, તથા ઘી નાંખી જૂરી જૂદી જતની રોટલી 
અનતી, હૂધ, અને તેમાંથી તૈયારથતા બીન પદાર્થો, એ હિ'દુસ્તાનમાં 
કાયમને માટે પ્રિય ભોજન છે. માંસ-ભોજન ભારત-કાળમાં ચાલડુ 
અને ગાય તથા ખળદ ઘણી વખત ઉપચે।ગમાં આવતા. 2% 2 2% 


નગરોની કરતા કિલ્લા હેતા, તેમને હવેલીઓથી સુશોભિત 
કર્યા હતા, અને તેમાં વિશાળ રસ્તા પાડેલા હતા; જેના સુકાખલે 
આધુનિક ઇમારતો અને રસ્તાઓની સાથે તો ન થઈ શે, પણુ 
પ્રાચીન સમયનાં મકાનોમાં તે શ્રેછ હતાં. રાજાના મહેલ ગામના 
મધ્ય ભાગમાંજ રહેતે, અને કોલાહલ કરતા અમીરે, તથા સ્થાનિક 
સેના, તેમજ પવિત્ર મહાત્માએ, અને વિદ્ઠાન્‌ ખ્રાહ્ાણાની ત્યાં 
આવ જા થતી. લોકે પ્રત્યેક મહા પ્રસ'ગે મહેલમાં ત્માવતા, રાજાને 
ચહાતા, તેને માન આપતા ને પૂજતા; તથા તેમને રાજભક્તિ 
કરતાં વધારે શ્રદ્ધા ખીજા કશામાં ન હતી. ગૃહસ્થ અને નગરવાસી- 
એની દોલત સુવર્ણ, રૂમુ, રથ, ઘોડા, રાસભ, દાસ, અને આસપા- 
સના ક્ષેત્રોમાં ગણાતી. તેઓમાં દરેક પૂન્ય ધેર પવિત્ર સ્મગ્િ રખાતે, 
તેએ અતિથીને માન આપતા; રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે વર્તતા, 
ખ્રાહ્દાણાની મદદથી ચજ્ત કરતા, અને સાનને માન આપતા. દરેક 
આર્ચ્ચ સુત્રને ચાગ્ય વચે શાળામાં મોકલવામાં આવતે. ષ્ાહ્ાણુ, 
થૂન્િય અને વૈશ્યસે સાથે વિવા મછાતી, તેએ! એકના એફજ પાડ 
અતે એકજ ધર્મ શીખતા, અને ઘેર આવી લસ કરતા, અને ગૃહસ્થ 
ખની ઠેકાણે પડતા. આચાર્યો અને ક્ષત્રિયો લોક-સમૂડનાજ ભાગ 
ગણાતા, તેમની સાથે લગ્નવ્યવહાર રાખતા, અને તેમની સાથે 
આતાપીતા. ભિન્ન ભિન્ન વર્ગના કારીગરો સુધરેલા જતમ'ડળને 
ઉપચેોગી વસ્તુઓ પૂરી પાઠતા, અને પાતાના બાપનો ધ'ધો પર- 
પરાથી કરતા, પણુ તેમાં ભેદ પડી જૂડી જ્ઞાતિએ ખ'ધાઈન હતી, 
એડુતે! પોતાનાં હોર તથા હળ લેઇ શહેર ખહાર ફેરતા રહેતા, અને 
પાંવત્ર મહાત્માએ તથા વિદ્ઠાન્‌ માણુસો પોતાનુ” સાન, જે હિંદુ 


(૩43 ક: 


એપનો પોષણુ પામેલો વારસો છેં, તેમાં ક િકશિ કરવા પમ 
કોઇ વોર અરણ્યમાં રહેતા. 9 


ઉપરના ઉતારાએ।થી આપણા પૂર્વ જે કેવા ર હ 
ઉપર હતા તે જણાઈ આવશે. તોપણુ તે વખતનો સુધારા તે ખરો 
કે પૂણુ સુધારાજ હતે, અને તેમાં સારાને માટે પણુ ફેરફાર થઈ 
ન શકે એમ કહી ન શકાય. તે કાળને, અને તે સ્થિતિને જે અનુકૂળ 
હેય તે સવ કાળમાં ને સર્વ સ્થિતિમાં અતુકૂળ આવે, એ ધારવુ'જ 
સકારણુ લાગતુ નથી, ન્તે એમજ હેત, તો શાઅકારોએ દેશ, કાળ 
અને સ્થિતિને અતુસરીને ફેરફાર કરવાની ડહાપણુ ભરેલી પર- 
વાનગી આપીછે, તે આપીજ ન હોય. “ જેવો દેશ તેવો વેષ ” 
અપ્પણેજ કહીએ છીએ; અને તે પ્રમાણે અપણે દેરફાર પણુ કરતા 
આવ્યા છીએ. 


હિ'ડ્સ્તાતતા આચેની પડતી અનેક કાર્શે થતી ચાલી, તેમનામાં 
ગુસ“પે ઘર કર્યું” તેએ માંહોમાંહે લડાઇએ કરીને નટ થતા ગયા, 
તેમ વિદેશીએ ફૂાવતા ગયા. વિદેશીઓએ આચ* પ્રજાને લૂટફાટ 
વગેરેથી પાયમાલ કરવા માંડી, અને આખરે તેએ વિજયી થઇ 
આર્યાવર્ત ઉપર રાજ્ય કરવા લાગ્યા, આય સુધારો તે ઘણુ'કરીને 
રોહ, બે હજાર વષ પૂવ ને! છે, તે પછી તેમાં સડો પટતે॥ ગચે।. આય” 
નીતિ રીતિ ખગડતાં પ્રજા અધોગતિને પામવા લધ્ગી, અને તે પછી 
ચપરત'ત્રતા ( અને તે પણુ અગ્રેજ સરકાર જેવી સુધરેલી પ્રજાના 
હાથ હેઠળ નહીં ) વડે જે સાડું' પરિતુપ્મ નીપજવુ' ન્તેઇએ, તે 
નીપજતુ ચાલ્યુ” બ્રાહ્મણુ આદિ દરેક «ત પોતાતુ' કત્તતન્ય ચૂકી, 
તેથી કે વિદેશીએના સ'સર્ગ: વડે, કે તેમની ધર્મની ઝતુત વડે, કે 
ભાપણા અનાચાર વડે, કે આપણા હુતૂભાગ્યને લીધે, આપણે હરેક 
વાતમાં પાછળ પડયા. આપણે અધ્પણુ' સારૂ” ડેતુ' તે ખાયુ', અથવા 
ઘટાડયુ', કે ખગાડયુ અને ખીજનુ' જે નરસુ' હતુ' તે સાર્‌ૂ' સમજીને 
૧ નકલ ડરવાની વૃત્તિને તાબે થઇને, કે બીજાને ખુશ કરવા માટે 
ગ્રડૂણુ કર્યું, આથી ખીજી ખાણત્તેની પેહે આપસે સસાર બગડતે) 


દેશ) 


થયો, સ્વત'્રતાની સાથે વિદ્યા ખોઇ, તેથી અજ્ઞાન વધ્યુ, કને 
અજ્ઞાનના અ'ગભૂત વહેમ આદિ નેર પર આવ્યા. ધમ અથવા 
શાઅતુ' બળ છુછુ' થયુ, અને રૂઢી ખાઇ તેર પર આવ્યાં, કુસ'પ 
વધ્ષો, અને તેનુ' પરિણામ મૂછ જાતોમાં વિભાગ પડવામાં અને એક 
ખીજ સાથે જે ભાઇચારાનો સ'બ'ધ હતે તે તુટવામાં આવ્યુ 
જીતાએલી પ્રજામાં દરિદ્રતા આવેછે, અને દરિદ્રતા એ અનેક રુર્શુ- 
શૈનુ' કારણુ હોચછે. આ ગત્રમાણુ અનેક કારણોથી આપણે સસાર 
ખગહત્તો ચાલ્યો, અને તે હજુ સુધી પણુ ખગડયાજ કરેછે, એ 
ફેઢલુ' ખેદકારક છે ? 

આ પ્રમાણે સે'કડો વર્ષોથી બગડેલો સ'સાર આપણે સુધારવા 
છે, સવ સુધારામાં સ'સાર સુધારાને પ્રથમ પદ આપવુ” નન્‍ેઇએ. 
સારા ભાગ્યે અ'ગ્રેજ જેવી સુધરેલી, દયાછી, સ'સારના કામમાં હાથ 
ન ઘાલનારી, છતાં તે સુધારવા દિલસોજી બતાવનારી પ્રજા આપણા 
ઉપર રાજ્ય કરેછે. તેણું આપણુતે ઘોર નિદ્રામાંથી વિધારૂધી દાન 
આપી જગાડવાનો યત્ન કચૌછે. આપણે હવે ક'ઇ ક'ઈ દેખતા થયા 
છીએ. આપણુ સ'સારમાં શે! ખગાડા છે તે આપણુ સમજી શકીએ 
છીએ, પણી ભલે તેની વિગતના સ'બ'ધમાં, કે તે કેમ સુધારવા 
તેના માર્ગના સ'બ'ધસાં, મતાંતર હો્‌ય. 

નામદાર અ'ગ્રેજ સરકાર તરફથી પશ્ચિમ દેશોની ઢખની કેળ- 
વણી શક્‌ થયાને પચાશ ઉપરાંત વર્ષ અથવા લગભગ બે જમાના 
વીતી ગયાછે. આ કેળવણી વડે આપણા વિચારમાં શા શા ફેરફાર 
થયા, અને આપશે સ'સાર સુધારાની ખાખતમાં શુ શુ' કર્યું", તે 
જાણુવુ' અવશ્યતુ' છે. 

આપણે અહીંની સ'સ્કૃત કેળવણીમાં ને પાક્ષિમાત્ય દેશોની 
કેળવણીમાં મોટો તફાવત એ છે, કે આપણુ અહીં વિયા કારણુ 
ખતાવ્યા વગર શીખવાયછે, અને તે દેશોમાં હરેક વાતતુ' કારણુ 

શીખવવામાં આવેછે. આથી હરેક ખાખતનુ' કારણુ શોધવાની જરૂર 
પડેછે, અને હારષ્રુ વડે માણુસના મનતુ” વિસેષ સમાધાન થાયછે; 


(૨૩) 


ખીજે સાટે તફાવત એ છે; કે આપશે અહીંની કેળવણી તત્ત્વજ્ઞાન, 
ધર્મ, અને માનસિક આખતેદનેજ લગતી અહુધા હોયછે, ત્યારે 
પશ્ચિમતરકફેની કેળવણીમાં ધમને ખાદ કરીને, અતે તત્ત્વજ્ઞાન તથા 
માનસિક ખાખતો પર યોડુ' લક્ષ આપીને, પાદાથિક એટલે પદા" 
શંતે લગતી ખાખતે! ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવેછે. આપણુ 
દેશમાં જે કેળવણી શરૂ થઈ તે આ પ્રકારની હોઇને પશ્ચિમ દેશોમાં 
ચાલતી ઢળે અપાઈ, અને આપણા દેશનુ હન્‍નરો વર્ષથી એકડુ* 
શએલુ સતાન, જે સ'સ્કૃત ભાષાના પુસ્તકોમાં હતુ' તે ખાજુએ સુક" 
વામાં આવ્યુ એતુ' પરિણામ એ થયુ' કે આપણુ! દેશના સ્તાનથી 
આપણે વિસુખ રહ્યા, અને પાશ્ચમ તરકફ્તુ' સાન આપણુને મળવા 
લાચ્યું* પશ્ચિમ તરફની ઘણી ખરી ખાખત્તે નવિન હોવાથી આપ" 
ણુને રૂચી; અને આપણા દેશની ખાખતોની માહીતિ ન મળવાથી, 
અથવા આપણુને એક તરક્રી જાન મળવાથી તેજ જ્ઞાન સારૂ' અને 
ખરૃ' છે એમ ભાસવા લાગ્યુ નવી ખાખત હમેશ સારી લાગેછે; 
તેથી પક્ષિમ તરકનુ' તે સર્વ સાર્‌, અને આંપણા દેરાનુ* સર્જ 
ખરાબ, એમ આપણુને જણાવા લાગ્યુ, અ'ને બાજુના સારા જ્ઞાન 
શિવાય સુકાખલે! થઈ શક્તો નથી, અને તેથી અ'ને ખાજીને ન્યાય 
આપી શકાતે। નથી, 


શરૃસાતના નવુ' જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોકોમાં આપણા ધર્મ- 
શાસ્રો, વિઘા, રીત રિવાજ, સ'સારતુ' ભ'ધારણુ, આચાર વિચાર, 
નીતિ વગેરે સરવ બાબતે ઉપર અરૂચી ઉત્પન્ન થઈ. ધર્મશાસ્ઓોમાં 
કલ્યું છે માટે, અથવા શુરૂતુ' વચન છે માટે, અસુક વાત માન્ય 
કરવી એમ નહીં, પણુ જે વાતને આપણુ' અતતઃકરલું માન્ય કરે, 
અને જે વાત કારણુ વડે સિદ્ધ થાય, તેજ માન્ય કરવી નેઇએ,; 
એમ પાધદ્ષમાત્ય ત્તાન વડે તેમને ભાસ્ચું- દરેક માણુસ સ્વત'ત્ર છે, 
સાટે તે પોતાને જે વાજબી લાગે તે કરવાને સુખત્યાર છે, એમ 
તેઓ માનતા હતા. આવા વિચારતા જે સુધારકો પ્રથમ થયા, 
તેમભ ખીજી ખાખતોની સાથે સ'સારને સુધારવાનું” મથન કરી એ... 


# 


(૨૪) 


સુધારકો ખે મતના હેતા. જેએ। વધારે આગળ પડતા હિમ્મતવાન 
અને સાહસિક હતા, તેમણે “ યાહોમ કેરીને પડો ફેતેઠ છે આગ ” 
એ ધોરણે સુધારાનો ઝુંડ પકડી જે જે ખરાબ લાગ્યુ, તેને એક- 
દમતોડી પાડવાને યત્ન કર્ચ. જહેર ભાષણોમાં ને લખાણમાં તેમણે 
જખરી ઝવુન ખતાવી, જેએ ઠાવકા હતા, તેમણે યાહોમ કરીને 
ઝ'પલાવવાથી કૂળ નહીં થાય, એમ ખતાવી સુધારો ધીમે ધીસેૅ 
કરવા સૂચવ્યું, અને તે પ્રમાણું મથન કયું”, 


ખૂ'ને પ્રકારના સુધારકોએ ચશ ઘટેછે, કેમકે તેમે પોતાને 
જે રસ્તો ચે[ગ્ય લાગ્યો, તે રસ્તે સ'સારને સુધારવા માટે સારી 
મહેનત લીધી. ખ'ને પક્ષનાં ભાષણો ને લખાણની ક'ઇ પણુ અસર 
થયા વગર રહી નહીં, ખનતા સુધી ફ્ેરફ્ારજ ન કરવો, એવા 
વિચારના હિ*ટ્ુઓઆમાંથી થોડાના પણુ વિચાર જેએ ખદલી શકે, 
તેમણે ઘણુ કર્યું, એમ કદી શકાય. જેમ વિદ્યાનો પ્રસાર થચે।, 
અને ભણેલાની સ“ખ્યા વધતી ગઇ, તેમ લોકોના વિચાર ખદલાવા 
લાગ્યા; કેમકે સાર્‌' શુ' ને ખોટુ શું, તેનો વિચાર તેએ પોતેજ 
કરવાને સમર્થ થયા. સુધારાવાળા એવા લે।કો ઉપર વધારે અસર 
કરી શક્યા. અજ્ઞાન લોકમાં પણુ સુધારાની અસર ધીસે ધીમે થવા 
લાગી, તેમ છતાં તેને! મેટ! ભાગ વિરૃદ્ધ પક્ષમાં રહ્યો. સુધારાના 
જેટલાક વિચાર તેમને વિપરીત લાગ્યા, કેટલીક વાતે તેમને ધમ 
વિરૂદ્ધ જણાઈ, કેટલી વાતો “ ચર્વાવિ નુર જોશ વસ ત 
ચરળીચં તા છરળીથ 7 એ હાનિકારક પર'પરાથી અપાતા બોધ 
વડે તેઓએ નાપસ'દ કરી, કોઈ કોઇ સુધારકેનાં આચરણુ તેમને 
પસદ ન્‌ આણવાથી તેમના સુધારાને! બોધ પણુ તેમે ન્‌ ર્ચ્યે, 
અને ક'ઈપણુ નવી વાત ગ્રહણુ કરી તે પ્રમાણે વત'વામાં જે 
હિમ્મત જેઈએ, તે હિસ્મતને અભાવે પણુ જેઓને સુધારાની ક'ઇ 
વાતે! રૂચીએ, તેનો પણુ તેએ અમલ કરી ન રાડચા, 


પર્સ વિર્દ્ધની વાતોમાં અજ્ઞાન લોકોને ઉશ્કેરવાનુ' શાસ્રી 
સુરાણી વર્ગને ટીક કરાવ્યુ, અપપણુઃ સ'સારની ઘણી વાત્તેનો સ“બ'ધ 


(રપ » 


ધર્મ' સાથે હોવાથી તેમાં તૈએ કવી શકે એવુ' હેતુ. કાછુ' પાણી, 
એળ'ગી વિલાયત જવુ એ શાસ વિરૂદ્ધ છે, સુનરલચ્ન કશ્વુ', એ 
શાસન વિરૃદ્ધ છે; કન્યાઓને ભણાવવામાં શાસ્રની સ'“મતિ નથી, 
ફન્યાકાળ વીતી ગયા પછી ટનન્‍્યાને પરણુાદવવાથી પાપ લાગેછે, વગેરે 
જે વાતે! શાસ્રીઓ કહે તે લોકે ખરી માને, અને સુધારકોના સામા 
થાય; એમાં નવાઇ નહીં; કેમકે જ્યાં સુષી જ્ઞાન પાસીને ખર્‌' ખેડુ” 
સમજવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી જેમને તેઓ જ્ઞાની માનતા હો્‌ય 
અને જેમના પર તેએની આસ્થા હોય તેમનુ કહેવુ'જ તેમને ખર્‌' લાગે, 


એમ છતાં કેટર્લાક સ્વદેશ હિતેચ્છુએના સતત પ્રયાસથી 
સુધારે કેટલાંક વર્ષ સુધી ઠીક ઝળકચે1, અને સ'સારનાં કેટલાંક 
કાર્ચૌમાં થોડે ઘણે ૬૨જજે તે ફાવી પણુ શકચે[; પર'તુ તેના આગળ 
વધવામાં વળી એક અણુધારી અડચણુ આવી પડી. પાઠેશાળાઓમાં 
સ'સ્કૃત દાખલ થવાથી ,ઘણાતુ' ધારવુ' એમ હતુ, કે ખ'ને ખાજીવુ' 
જ્ઞાન પામી વિદ્ાને સુધારો કરવાને. વધારે ચોગ્ય થશે; પણુ ફેટલા- 
કમાં તેથી ઉલટી અસર થઈ. સોટા સુધારકોમાંથી પણુ કેટલાકના 
વિચાર ખદલાઈ ગયા. દયાન'દ સરસ્વતિ જેવા સમર્થ મહાત્મા, અને 
થિએસોફિશ્ટ જેવી જેરાવર સ'સ્થાના પ્રયાસ વડે વિદ્દાનોતા વિશ્વા 
રમાં ફેરફાર થચે।. એ ફેરફારની જરૂર હતી, અને તેટલા માટે જેમણે 
એ ફેરફાર કર્ચ, તેમણે દેશની સેવા ખજાવીછે, અને તેથી તેમને 
ધન્યવાદ ઘટે છે. પશ્ચિમ તરકેતુ' તે સઘણી' સાર્‌, અને આપણે 
અહીંતુ' સઘછુ'જ ખરાખ, એ મત ભય'કર હતુ એમ છતાં કેટલાક 
ભણુલાએ સુધારકોથી ઉલટુજ મત લેઇ બેઠા. તેએ એમ કહેવા 
લાગ્યા, કે આપણુ'જ સર્વૌતૃણ છે, માટે તેમાં ટ્ેરફાર કરવાની 
જરૂર નશી, સ મત્વા સુધારકેરની નિદા કરવા લાગ્યા અને 
તેમની વિરૂદ્ધ થયા. સુધારકો ઢાંગી-વેષધારી છે. તેએ માત્ર જીસ 
હુલાવી જાણે છે, બોલ્યા પ્રમાણે તેએ કરતા નથી, ખીન્તના છેઃ#- 
રાને જતિ કરવા સાર્‌ “ચઢ ત્તએ બેટા શાળીએ” સેસ ક 
ઉભરા પ છે, એવુ' તેએ કહેવા લાગ્યા. ને કે આમાં ક 


(૨૬) 


હેતુ' તોપણુ જેએ ક'ઇ પણુ કરતા હોય તેમની નિદા કરવી, અને 
પોતે સમજતાં છતાં કઇ પણુ ન કરવુ, એ વિદ્વાનને ન છાજે* 
સુધારકોની કહેણી કરણી જૂરી હતી, તો તેમણે કહેણી કરણી 
સરખી શખીને મનને સાર્‌' ઉદાહરણુ આપવુ' નેંઇતુ' હતુ 
કહેણી કરણી એક રાખવી આ ઉત્તમ માગ છે એમાં શક નથી, 

પણુ એ રીતે વર્ત'વુ' એ વિરલ સુરૂષથીજ ખની શકે છે, “ ગુરૂ કહે 
તેમ કરવુ? પણુ શરૂ કરે તેમ ન કરવુ,” એવી કહેવત ઉપરથીજ 
કહેણી રહેણી એક રાખવી વિષમ છે, એમ જણાશે. ખાધ, ભાષણેા 
ને લખાણી એ સુધારાતુ' પહેલુ” પગથીઉ' છે. એની અસર ઘણી 
થાય છે, માટે એટલુ' પણુ જેએ કરે, તે દેશના ઉપકારને પાત્ર 
થાય છે, ને એમ ન હોત, તે! બોધદાયક સુસ્તકોની, આચાર્ચોની, 
કથા કહેનારાઓની, ને ભજન કીર્તનની જર્‌રજ ન પડત. સુધરેલા 
દેશોમાં વત્તઃમાન ચાપાનિયાં જબરી અસર કરી શકે છે; અને 
આપણા દેશમાં પણુ તેની કેટલીક અસર તે। થાય છેજ. 

જેએ પીરે પીર સુધારા કરવાની ભલામણુ કરે છે, તે પણુ 
ખોટા નથી. અજ્ઞાન ખાળકને શીખવતી વખતે તેના જ્ઞાન ઉપર 
આધાર રાખીને તેને રૂચતુ' ને ખમી શકાય તેટલુ” શીખવીએ છીએ. 
એકદમ વધારે શીખવવા જઇએ તે! તેતુ' સારૂ' પરિણામ ન આવે. 
વળી આ મત ધરાવનારા પોતાની નાત જાતમાં રહીને, તેમની 
રચીને અતુસરીને ક'ઇ ક'ઇ*સુધારો કરવા મથે છે. એસાં ભય 
એટલે ફે લોકોની રૂચી ઉપર આધાર રાખીએ, તે વખતે આપણે 
આગળજ વધી ન શકીએ. તેમના મતને મળવુ એટલે કેટલીક 
વાર બ્ૂઠી કે ખોટી વાતને ટેકો આપવો પડે, અને તેની અસર 
માઠી થાય તથા જે પ્રમાણમાં આપણે તેના મતથી વિરૂદ્ધ પડી નવો 
માર્ગ મતાવીએ તે ગ્રમાણુમાં એ તો આપણા સામા થાય, 

આરીતે વિદ્વાનોમાં મતામત છે. આવી મતામત અસલથી 
ચાતી આવી છે. શ્રુતિ સ્મૃતિમાં ભિન્ન મતો છે અને ત્રષિઓના મત 
પણુ ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમ છતાં આપણે એટલુજ કહીશુ' કે જે જે 


(૨૭૭ 
મારૈ* સુધારો કરી રાકાય, તે સવ* માગે] ચલાવવા, જૂરે જૂદે અનેક 
સાગે' કરેલા યત્નનુ' પરિણામ સરવાળે વધારે થવાની આશા છે, 
એક માગે” નિષ્ક્ળ થયા, તે! કદાચ ખીત્તે માગ સફળ થશે, કહેવાનુ 
તાત્પર્ય એટલુ'જ ફે જેએ પ્રજાને ખરચે વિઘા સ'પાદન ઢરેછે, 
તેઓએ પ્રજાના હિત માટે સથન કરલુ એ તેમતુ' કત્તતબ્ય છે. 


સુધારાના માર્ગ લેવામાં કેટલીક ખાખત્તા વિચારની છે.લેાકોને 
સુધારા રચે તો તેઓ તે વહેલે! ગ્રહણુ કરે; અને એછા સામા થાય, 
જે વાત ધર્મ વિરૂદ્ધ હોય, તે લોકો એકાએક માન્ય કરવાના નહીં; 
માટે જે વાતો પર્મ' વિરૂદ્ધ ન હોય, તે અથવા જે વાતે ધમ” વિરૂદ્ધ 
નથી એમ ધર્મ્શાઓ વડે સાખીત કરી શકાય, તે પ્રથમ લેવી. 
ઉઠાડુરણુ તરીકે, છોકરીઓને વિઘા ન ભણ્ાવવી એવુ'શાઅકારોએ 
કણુ' નથી, અથતા કહ્યુ' હાય તો! તેતુ' ખ'ઠન આજા રાઓ વડે તચા 
પાછલાં દે્ટાંતે! વડે કરી શકાયછે. જ્યાં શાઓમાં મતામત હોય ત્યાં 
લાભકારક મત્તે આગળ ધરી સામા પક્ષતુ' સમાધાન કરી શકાયછે. 
જે વાત'રૂઢીને અનુસરીને ચાલતી છાય, પણુ શાસ વિર્દ્ધ હોય, તે 
વાતમાં જય વહેલે। મેળવી શકાચછેઃ જેમકે, અઘરણીનુ' જમવુ' ને 
પ્રેતાન્ન ખાવુ' એ શાસ વિરૂદ્ધ છે, માટે તે બ કેરી શકાય, જે કેર- 
વામાં નાત જાતની શિક્ષાના ભય નથી, તે સરળતાથી કરી શાકાયછેઃ 
દાખલા તરીકે આપણે દીકરીને એક વષ મોડી પરણાવીએ, અચવા 
એ વષ મોડી સાસરે વળાવીએ, તે! તે વાત નાત પકડતી નથી, ને 
દ્વાત પોતાના સ્વાર્થની છતાં નિ'ઢાતા ભયશી લોકે। કરતા નથી, તે 
વાત ને ઘણુ! બાધથી દઢતા ને ધીરજ મળે, તો! લોકો અમલમાં 
લાવી શકે. ઉઠ્ઠાહરણ તરીકે જ્ઞાતિની ફરજ થાય. તે। કદાપી નાતવરે 
કરવે! પડે, પણુ તેમાં કુલણુજી થવાનુ' છેડી દેવાય. વળી ખાપદાદા- 
એએ સોહા વરઘોડા કાટેલા તેવે વરઘોડા હુ નહીં કાહુ, તે! મારી 
નિ'હા થશે, એ ભ્ય સારી સલાહથી ટળી શકે. સ'સારની ઘણી વાતોમાં 
ખિગાડૉ વર્હેમથી ને બૈરકે શાસ્રથી થયોછે, વહેસ અજ્ઞાનનુ' પરિણુધ્મ 
હોવાથી જ્ઞાન વડે દ્રર થઇ શકેછે, લણુવાથી તથા સુધારકેના 


(૨૮) 


પાષ્રથી વહેમ ટાળી શકાય. ઘણુ વાતોમાં હાલ ધર્મ્શાઅ કરતાં 
પરક શાસ્ર ખળવત્તર થઇ પડયુ છે. બરાં વહેમી ને હઠીલાં હોવાથી 
તેઓ પોતાની જક છોડતાં નથી, એટલા માટે ઓ કેળવણીની “ખાસ 
જરૃર છે. સ્રીએ સુશિક્ષિત થાય નહીં ત્યાં સુધી એકલા સુર્ષા 
સ'સાર સુધારામાં અને ખર્‌' પૂછાવા તો કોઇ પણુ સુધારામાં પૂર્ણ 
રીતે ક્તેહ પામી શકનાર નથી. 


સ'સાર સુધારવો! એટલે તેને પૂર્વની સ્થિતિમાં આણી મૂકવો છે 

કે કેસ, તે વિષે વિચાર કરીએ. પૂવે" એટલે ઘણા કાળ ઉપર આપણે 
સ'સાર સુપ્રરેલો હતો, એ વાત આપણે કહી ગયા છીએ. તે વખતને 
સુધારે તે કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ હતે, અને તે હાલના 
કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ થશે કે કેમ, તે જેવુ નેઇએ, અલખત 
તે સમયને! જે સુધારો યાલ અતુફળ થાય, તે ચહણુ કરવાજ ન્‍ેઇએ 
સાટે તે ઉપર સુધારકેને પ્રથમ લક્ષ આપલુ' ઘટેછે. પર'તુ તે કાળને 
જે સુધારો હાલ માફક ન શ્માવે, તે છેડી દેવો! ઉચિત છે. વેદ કાળમાં 
નિચે।ગ ચાલતો! હતો, તે આપણુને ભુ" લાગશે. તે પછીના સુધ- 
રેલા કાળમાં એક સ્રી અનેક પુરૂષાને વરેલી, તે વાત ન્માપણુતે 
રૂચરે નહિ, તે સમયમાં દ્વિન્તે માંસાહારી હતા, અને પિતૃએને 
માસના પિ'ડ આપતા, તે આપણુને પસ'દ નહીં પડે. ચસમાં માણુસ, 
ઘોડા આહિ હોમવાતુ, અને સોમપાન કરવાનુ' આપણુતે રૂચવાતુ” 
નશી, ક્ષત્રિએ કન્ચયાઓનુ' ડરંણુ કરી લાવતા, તે હાલ ટીક નહી 
લાગે. તે વખતના ખરા સુધારા, જે વડે દેરા ઉન્નતિ ભોગવતો હતે, 
તે લોકોને રચતા ન આવે તેમ છતાં ગ્રડણુ કરવા સરખા છે. તે 
વખતે જે છૂટ ઓએ ભોગવતી હતી, તે તેમને મળવી નેઇએ. તે 
વખતે તે સ્રીઓ ભણીને વિડ્ઠષી થતી હતી, તે ચાલ પાછે! દાખલ 
થવે। ન્‍ેઈએ. તે સમયે દ્વિન્તે એક ખીજાનુ' 'ખાધાથી વટલાતા નહોતા, 
એટલે તેઓમાં ભાણાઅ'તર નહોતુ, તે વાત ગ્રડુલુ કરવા જેવી છે. 
, તે કાળે દ્વિનને માંહોમાંહે ખેટી વ્યવહાર "પણુ રાખી શપતા હેલા, શે 
વાત કાયરાકારક છે. તે વખતે પ'ધાને લઇને આર્ચૌના ત્રણુ વગે 


(ર૭ 


હતા. અને એક વર્ગમાંથી માણુસ ખીજા વર્ગ'માં જઈ શકતે તે 
રિવાજ ખોટો હતો, એમ આપણાથી કહેવારો નહીં; અને તે વાત 
સ્વીકારવાથી હાલતુ' સ્ાતિખ'ધન તૂટવાની જરૂર સમજાશે. તે સમયે 
તિદ્દેશમાં લેકે ગમે ત્યાં ગમન કરતા, અને દરિયાપર જતા, છતાં 
તેમને પ્રાયશ્ચિત કરવુ” પડતુ' નહીં, કે સ્ાતિ ખ૩ાર થવુ" પઠતુ' 
નહીં, હાલમાં સુધરેલા દેશોમાં જવાની ખાસ જરૂર ઉત્પન્ન થઇછે, 
તત આપણા સાની તે સુધરેલા ખાપદાદાએએ લીધેલી છૂટ ક 
શા માટેન લેવી ? આ વિચારે લોકે।ને ભારી પડરો, તથાપિતે 
ઘમ કે પૂવે"નેની રૂઢિ વિરૂદ્ધ ન છતાં હાલના સમયને અતુફૂળા 
અને લાભકારક છે. દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અયુસરીને વર્તન 
કરવાની છૂટ આપણા ટ્રરતહેશી મહા કવિએ આપી ગયાછે, તેથી 
જરૂર પડેત્યાં તેના લાભ લેવા જોઈએ. નૂરી જૂરી રાજ કરતી 
પ્રજાઓના સ'સર્ગ વડે, આપણે આપણા રીત રિવાન્તેમાં ફેરફાર 
કરતા આવ્યો છીએ, અને કેટલાક તો એવા ગાંઠા ફેરફાર કર્યાછે, 
કે જેનાં માઠાં ફળ હાલ આપણે ભોગવવાં પડેછે. માટે જે ફેરફાર 
જરૂરના ને લાભકારક હાય તે કરવા. માત્ર રાજ કરનાર વગ'ને ખુશ 
કરવા, કે કેવળ તેમની નકલ કરવાની ખાતર જે કેરફાર આપણુને 
લાભકારક ન હોય, તે કરવા ન નેઇએ; કેમકે એવા ફેરફાર 
કરવાથી આપણે આપણુ પ્રજપણુ' ખોઇએ છીએ અને લાભ ક'ઈ 
મેળવતા નથી. 


પ્રસ્તુતનો વિષય સ્રુખ્ય ચાર ભાગમાં વહે'ચીને તેના પેટામાં 
ખીજી અનેક ખાખતોને। સમાવેશ કરવામાં આવ્યોછે. એટલે પહેલા 
ભાગમાં સ'સારનુ' ખ'ધારણુ, બીજામાં સ'સાર પ્રત્યે આપણા કત્ત'બ્ય, 
ગ્મિલ્ત સપર સ્િિસિના ફેરજાર-સુવારનો સહન, અતે એપ 
ભાગમાં સ'સાર સુધારાની ખાબતેદ આપે. 








ઉપ્ાદ્ઘાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણુ સ'સાર વ્યક્તિઓ થી ખને છે. 
વ્યક્તિમાં ઓ અને સુરૂષ આવે છે. આ અને સુર્ષના સ'બપધથી 
છોકરાં પેદા થાય છે, અને છેકરાંનાં સ્રી યુરૂષ માખાપ કહેવાય છે. 
છોકરામાં ભાઇ ખહેત હોય. માખાપ અતે છોકરાં વડે ઝુટુઃબ થાય 
છે. ઘણીવાર સગા ભાઇઓની પ્રનન એક કુ*ટુઃખમાં ગણાય છે, અને 
કેટલીક વાર પિત્રાઇએના સસુદાયને પણુ કુટુ'મ સ'જ્ઞા આપવાસાં 
આવે છે. ઘણાખરા દેશોમાં જુટુઃબાના સસુદાયથી પ્રજા કે સ'સાર 
ખને છે, પરતુ આપણા દેશમાં તેસ નથી, કૈમકે આપણે અહી 
તચ્ચે ખીજા* ખ'ધારણુ છે, એટલે એફજ જાતના ઘણ કુટુ'મના 
જથાને આપણે નાત કહીએ છીએ. જે નાતો માં ફાંટા અથવા તડ 
પડેલા હોય, વેર્માં વળી ફુટુ'બોના જથાવડે તડ, અને તડોના સસુ 
દ્દાયથી નાત થાય છે. વેપારી નાતના સસુદાયથી મહાજન થાયછે, 
તેસ ખીજી કેટલીક જાતોના સસુદ્ાય હાય છે, અને તે જૂઠા જૂદા 
નામથી ઓળખાય છે. કેટલીક વાર નાતોના એવા વિભાગ પડેલા 
હાથ છે, તે તડ ન કહેવાય, અને જાણુ જૂરીજ નાતો! હોય એમ 
ગણુધ્ય; જેમકે નાગર કહ્યા તે તે છ જાતના છે: વડનગરા, વિશ- 
નગરા, સાકોદરા, ત્રશ્નોરા, કૃષ્યારા, અને ચિત્રોડા. અ છએ જાતો 
શ્રથવા નાતો! અલગ છે. તેમનામાં બેટી ગ્યવડાર નથી, અને રોટી 
બ્યવહાાર 'પણુ કેટલાક રાખતા નથી, વળી વડનગરા નાગરમાં ત્રણુ 
જ્ષૈદ છે* બ્રાહ્મણ, ગૃહસ્થ સને ડુગરપુરા. આ ત્રણુ વગમાં રોટી 
ન્યવરહાર છે, પણુ બેઢી વ્યવહાર કત્રચિતજ હોય છે, એકજ નાત 


(૩૨૩ 


વળી ગામ વાર, કૈ ખૂમ વાર જૂરી પડેલી હેય છે, તેમાં રોટી બ્યવ- 
હાર છતાં બેટી વ્યવહાર કોઇમાં કવચિત અને કોઇમાં બિલકુલ 
હેતે! નથી; જેમકે, શ્રીમાળી પોડવાળ વગેરે વાણીઆ જરૂર પડે 
તત! ગમે ત્યાંથી કન્યા મેળવી શકે છે. ખડાયતા, મોહ વગેરેમાં એવા 
ખતાવ કવગચ્ત ખતે છે, જુનાગઢના ને પેટલાદ સભાના વડનગરા 
નાગર એક ખીજાને કન્યા ન આપે. કેટલીક વાર અ'તરના કારલે 
દિકરી લાવવા સોકકષવામાં અડચણુ નડે તેથી, તથા એ ળખાણુ 
પિછાન વગર ઘરની નેઇએ તેવી માહીતી ન મળે તેથી, કે કુળવાન 
અકુળાવાનને કારણે આવે સ'બ'ધ ખહુ થઇ ન શકે; તથાપિ નવાઈ 
જેવુ* એ છે કે «યારે આગગાડી વગેરેનાં સાધન નહે[તાં, અને 
પ્રવાસ જોઈએ તેવા સલામત નણહેતે।, તે વખતે આવા સ'બ'ધ ઘણા 
ખધ્ાતા. તે એક બે %માનાની અ'દર કેમી થયા છે, કે બધ પડયા 
છે. કેટલીક નાતોમાં અનેક ધમ પાળનારાં કુટબ છતાં તેએ 
માણેમાંહે લગ્તાદિ સ'ભપ્ર રાખે છે; ત્યાર કેટલીક નાતોવાળા 
પરધર્મીને કન્યા આપત! નથી. શ્રીમાળી વાણીઆમાં મેશ્રી ને 
શ્રાવક ધર્મ પાળનારના સુખ્ય બે જથા છે, તેમ પોડવાળ વગેરે 
ખીજી જાતેપ્માં પણુ છે. પહેલાં ધર્મ'ના કારણને ખાધ બિલકુલ 
લેવાતે। નહીં. શ્રાવક મેશ્રીની કન્યા લાવે તેની ક'ડી તોડાવે, અસે 
મેશ્રી શ્રાવકની કન્યા લાવે તેને ક'ટી મ'ધાવે, એટલે ખસ થતુ 
પરતુ હસ્ણાં હમણાં તેઓ ધર્મના કારણુથી આ રિવાજ કમી કરતા 
જાય છે; એટલે મેશ્રી શ્રીમાળીની નાત જૂડી, અને શ્રાવક શ્રીમા- 
ળીની નાત જૂરી, એમ થઇ જ્ય છે. કેટલીક વાર સ્થાનને લીધે 
એકજ જાતના લેકે પરસ્પર રેટી વ્યવહાર પણુ રાખતા નથી. 
હાલારી સ'ભાના ઔદિચ્ચ સહસ્ર ઝાલાવાડી સભાના જૌદિચ્ચ 
સહસ્તુ' 'ખાચ નહીં, ઘણી નાતોપમાં દશા વીશાને। ભેદ હોય છે; તેમ- 
નો. રટી વ્યવહાર ખરે ષણુ બેટી ન્યવહાર હોતે! નથીઃ જેમકે 
દશા શ્રીમાળી વીશા શ્રીમાળી સાથે, દશા નાગર (વાણીએ વીશા 
નાગર સાથે, ૬૨૫ મોહ વીશા મોહ સાથે બેટી વ્યવહાર રાખતા નથી. 


(૩૩) 


ગુજરાતની ઉજળી વર્ણમાં ખ્રાછ્ણણ, વાણીઆ ને પાટીદાર એ 
મુખ્ય ગણાય છે, ઉજળી વર્ણમાં ક્ષત્રી, રજસુત, કાયસ્થ, સોની, 
સૂતાર આદિ ઘણી વેશ્ય નતોને1 સમાવેશ થાય છે. ખ્રાહ્માણુ અનેક 
જતના હોયછે, તેમાંથી કેટલીક «તતો ખીન્ન ખ્રાહ્યાસ સાથે ખાવા 
પીવાને બ્યવહાર રાખતી નથી; જેમકે નાગર, શ્રીમાળી ( કેટલાક » 
ગિરનારા, ગુગળી વગેરે ખીજ ખાહાણા ભેગા જમે છે. લોકે 
ચોરાથી જમાડે છે ત્યારે આ સર્વ ખ્રાહાણ ભેગા બેસીને જમે છે. 
મૃછ ષ્રાહ્માણુની ૮૪ નતે। કહેવાતી, તેથી તેમના સસુદાયના જમ- 
ખુને ચોરાશી કહે છે. વાણીઆમાં કેટલાક નાત્રર શિવાય ખીન્ત એક 
પ'ગતે «સી શકેછે. કેટલેક ઠેકાણે મેશ્રી અને શ્રાવક ભેગા જગેછે, 
કેટલેક હૈફાણે તે માટે સહેજ વાંધો લેવાયછે એટલે ઘરમાં ભેગા જસે 
અતે જહેર રીતે ત્તાતિ ભોજનની પ'ગતમાં ભેગા ન બેસે, અતે 
કેટલેક ઠેકાણુ તેએ પાણીને! પણુ આંટેછાંઢો રાખતા નથી. પાટી- 
દારમાં આંજણા શિવાય ગર્વ" પાટીદાર ભેગા જમી શકે છે. 

નાતના સસુદાયને આપણે નત કહીશુ% એટલે શ્રીમાળી, 
નાગર, મોહ; ઔદિઃ્ય વગેરે નાતોથી જે સઝુદાય અથવા જત થાય, 
તે ષ્ાહ્ાણુઃ શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, દેશાવાળ, લાડ વગેરે નાતોથી 
જે સસુદાચ અથવા નાત ચાય, તે વાણીઆ. આ ઠેકાણે એક વાત 
એ નેવાની છે, ફે ષાહ્મણુ વાણીઆની ઘણીખરી નાતો એકજ 
નામની હોય છે. ખહુધા જે નાતના વાણીએ તેજ નાતને। બ્રાહ્મણ 
તેને! ગોર હોયછે, અને તેઓની ઉત્પત્તિ એકજ સ્થળેથી અથવા 
એકજ સુરૃ્ષથી થયેલી કહેવાયછે. 

વેપારીની નાતોના સસુદાયને મહાજન એવી સ'સા અપાયછે. 
મહાજનતુ* ખ'ધારણુ ગુજરાત શિવાય હિ'દુસ્તાનના ખીજ ભાગોમાં 
નતેવામાં આવતુ” નથી. મહાજન એ પહેલાં રાજકીય સત્તાધારી 
સસ્થા હતી, પણુ દિવસે દિવસે તેનુ' નર કચી થતુ ચાલ્યુ' છે. ક*છ 
કાઠિયાવાડના કેટલાંક દેશી રાન્ન્યોધ્માં હજી તે સારી સત્તા ભોગવેછે. 
મહાજન એ વેપારી જૂરી જૂડી નાતોનું' એકત્ર ખળ છે, અને તે 
સ“સારના કામમાં જબરા ભાગ લેઈ શકે છે. એક રીતે નાતની એ 

ક 


૬-ન૦# 


અપીલ કોર્ટ (વરિષ ન્યાયાધિશી ) છે. મહાજનના ઠરાવ ઉષર કોઇ 
રેકાલે ફરિયાદ ચાલી શકતી નથી. નાનના કરતાં મડાજનની સત્ત 
માણુસને વધારે ભારે પડે છે; કેમકે તે ને મહાજન ખહાર થાય, 
તો મડાજનની ખપી નાતો તેની સાથે સ'બ'ધ રાખે નહીં. કોઇ વાત 
નાતે ન પકડી હોય, તો તે મહાજન પકડી શકે છે. કોઇને નાતથી 
દાદ મળતી ન હોય, તો! તે મહાજનને કૂરિયાદ કરી દાદ મેળવેછે. 
ઝેટલીક વાર મહાજન આખી નાતને પણુ મડાજન ખહાર મૂષી 
શકેછે, મહાજન એ વેપારીની નાતોનો સસુદાય હોવાથી ખાસ 
કરીને વેપાર વણુજની બાખતમાં તેની અ'દર વાણીઆ શિવાય ખીન્ત 
હિં'દુ મુસલમાન વેપારીએ પણુ સામેલ હોય છે. 

શુજરાતસમાં નાતોનો પાર નથી. વસ્તીપત્રક કરનારાઓએ પણુ 
એ કામની પૂરી તપાસ કરવાતુ' ક'ટાળીને છોડી દીધુ' હોય, એમ 
જણાય છે. વડોદરાનું રાન્ય શુજરાતમાં વિખરાયથુ' હોવાથી એ 
શાજ્યના વસ્તી પત્રકમાં આપેલી નાતે! વડે ગુજરાતની નાતે। વિષે 
મ્ામાન્ય વિચાર ખાંધી શકાચે. 

વડોદરા રાજ્યનાસન ૧૮૯૧ ના વસ્તીપત્રકમાં હિ'દુએને કુલ 
૯૬ જાતોમાં વહે'ચીને દરેકની નાતો-પેટા નાતો આપેલી છે. તેને 
સરવાળે કરતાં કુલ સ“ખ્યા ૨૨૬૮ થાયછે ! એમાં ખ્ાહ્દાણુ ૧૧૧ 
નાતના, વાણી આ ૧૨૪ નાતના, કણુખી ૨૦૦ નાતના, ભરવાઠ ૧૧૫ 
નાતના, ને કોળી ૧૯૮ નાતના જણાવ્યા છે, ખીજી ન્નતતે।માં ૧ થી 
૧૦૦ સુધી નાતે છે. આ સવ નાતને છેડે “ અને ખીજ ” એમ 
લખી વસ્તીનો આંકડો આપ્યા છે તે ઉપરથી ખીજી નાતે! છોડી 
રીધી એમ લાગે છે. સુસલમાન કોમ ૬૪ જતે।માં વહે'ચીને તેની 
નાતોની સ“ખ્યા ૧૨૧૨ સપીછે ! સુસલમાનોમાં આટલી ખધી નાતે 
જોય એ તે! પ્રથમ દરજ્જે માનવામાં પણુ ન આવે. આ રિવાય 
કાળી પરજના લોકોની ૨૦ નાતો ગણાવી છે. આ ઉપરથી ગુજ- 
રાતની કુલ નાતોની સ*ખ્યા ૩૫૦૦ અથવા તે ઉપરાંત ચાય છે. 

જેમ ગુજરાતમાં છે; તેમ હિ'દુસ્તાનના ખીન્ત ભાગોમાં પણુ 
નાતે। ઘણી છે. ગયા વસ્તીપત્રક ઉપરથી મદ્રાસ ઈલાકામાં ખ્રાણ- 


(૩૫) 


ણુની "૫૮૪ નાતો, અને છારાહ્યાણુ શિવાયની નસોમાં ૨૩૦૦ નાતે॥ 
ગણાઈ હતી ! 

મી. જે. ફિટ્સના જણુ!વ્યા પ્રમાણે હિ'દુસ્તાનમાં કુલ ૧૯૨૯ 
જૂદી જૃરી નાતે છ. તેમાંની ૮૦૩ માં ૧૦૦૦ અથવા વધારે, ૪છ૨ 
માં ૧૦૦૦૦ ઉપર, ૨૦૬ સદૈ ૧૦૦૦૦૦ ઉપર, ૪૭ માં ૧૦૦૦૦૦૦ 
ઉપર, અત્તે ૨૧ માં ૨૦૦૦૦૦૦ ઉપર માણુસની સ“ખ્યા છે. ખ્રાહ્દાણુ 
કણુખી અને ચમાર એ દરેક જાતની સ“ખ્યા ૧૦૦૦૦૦૦૦ ઉપરાંત 
છે. મી. કિટ્કે નાતોના પૅટા ભાગ પોતાની ગણુત્રીમાંથી છોડી 
રીધા હશે, એમે લાગે છે. 

આટલી ખપી નાતે! કેમ ઉત્પન્ન થઇ તેનો! ઇતિહાસ રસુજી 

થઈ પડે. નાતોનાં નામ જેતાં, ઘણીક સ્થાનને લઇને થઇ છે. 
જેમ વડનગરા તે વડનગરના, વિસનગરા તે વિસનગરના, સાઠોદરા 
તે સાહોટના, મોઢ તે સુઢેરાના, દેશાવાળ તે ડીસાના, બેોરસદા 
તે બોરત્રદના, શ્રીગોડ તે ગૌડ--અ”ગાળાના, શ્રીમાળી તે સાછાવાના, 
આ ઉપશ્થી અતુસાન થાય છે, કે પ્રથમ એકજ જાતના કે જ્થાના 
છતાં તેમની ટોળીઓ વેપારવણુજ કે બીન્ત કારણે જૂદે જૂદે સ્થળે 
જઇ રહી, તેથી તેમનો સ'અ'ધ તૂટીપ્ગચો, અને સ્થળ ઉપરથી દરેક 
જૂરી નાત થઈ? એકજ નાત ઘણે ઠેકાણે વસે, અને ટ્ર દેશાવરના 
કારણે તેમની વચ્ચે સ'બ'ધ ન રહે, તેથી દરેક ગામની કે નજીકના 
ગામોના સસુદ્દાયની એક નાત ખ'ધાય, અને રીકરીએ લેવા દેવાને 
સ'અ'ધ તેમાંજ રહે. વળી એક ગામમાં પણુ ક'ઈ તકરાર ઉપસ્થિત 
શાય કે નાતના ફાટા પડે, આગેવાનેઃની હઠ અને સ્વાર્થી વડે કે 
સતભેદ પડવાથી આવા ખનાવ હેજી પણુ ખન્યા કરે છે. કેટલીકવાર 
લોકે એવા મમત પર આવે છે, કે એક ફાંટાવાળા બીન્ત ફાંટા-તડ 
ચાયેના સ'બ'ધ તોડી નાખે છે; એટલે જમવા જમાડવાને વ્યવહાર 
રાખતા નથી, એટલુજ નહી પણુ કન્યા પણુ દેતા નથી. કોઈ વાર 
તપેલાર્મા રાંધી શકાય એટલી નાની નાત આવા તડથી થઇ ન્ય છે, 
તેથી કન્યા આપવા લેવામાં લોકોને મહા વિપ ત્તિ ભોગવવી પડે છે, 
જઈ વાર કવા તડ ભેગાં થઈ ન્તય છે, પણુ ઘણીવાર લાંબી સુહત 


(૩૬) 


જૂજ રહે છે. કેટલીકવાર આગેવાનોના જીલમથી પણુ ખીન લેકે 
વખૂટા બડી નૃડુ' તડ ખાંધે છે. આ એક સ્વત'ત્રતાની નિશાની છે. 
અને કેટલાકને મતે પ્રનન સુધારા ઉપર આવવા માટે તે છેકજ 
બગડવી નેઇએ, માટે ષુજ્કળ તડો પડીને લોક ખુવાર થશે, ત્યારેજ 
તેમની આંખા ઉઘડશે. એક ખે જમાના અગાઉ આવા ખનાવ 
એઇછા ખનતા હતા, અમ જણાય છે. ડદાચ્ર તે વખતે લોકે 
અસ્તાનતાને લીધે આગેવાનોની મરજી વિરૂદ્ધ જતા નહી હોય, 
અથવા આગેવાનો આજના કરતાં વધારે ન્યાયી ને મોટા મનના 
હશે. આજે સહેજ કારણુથી લોકોને દહવા કે નાતખહાર મૂકવામાં 
આવે છે, અને નાતમાં મતામત સે કુસ'પ વધારે જણાય છે. પેહેલાંના 
એક દાખલે! એવો છે, કે એક વાણીઆએ કેળણુ રાખી અને 
તેની સાથે સબ'ધ ખાંધી ઘણાં વર્ષ" સુધી તેની સાથે તેણે ખાધુ- 
પીધું. તે કોળણુ મરી ગયા પછી તેણે પોતાની નાત ભેગી કરી 
પોતાને પાવન કરી લેતા કહ્યુ નાતે ઠરાવ ક્ચો કે તેણ નાત 
જમાડવી અને સોએ તેને પેર જમી જવુ. ( દડ વગેરે ક'ઈ ખીજી 
સન ન કરી. ) પેલા વાણીઆએ કું નને હાથેળીમાં વાળ હાય, 
તો! મારી પાસે પેસો હોય. નાતે વધારે વિચાર કરી જણાવ્યુ) કે 
ખુ સાર્‌) એમ છે તે તારે પાણીઆરેથી “પાણીનો ઘડો લઇ આવ. 
પેલાએ ઘડો આણ્યો, એટલે નાતના સર્વ" લોકો!એ તેમાંથી ચાંગળી' 
ચાંગળુ' પાણી પીને તેને પાવન કર્યો ! આવુ” મોઠુ' મન રાખી કોઈ. 
ઠેકાણે નાત આ પ્રમાણે તકસીરવાળાને હાલ પાવન કરે, એમ લાગ- 
તુ' નથી. આ કરતાં હલકા ગુન્ડાને માટે એજ નાતે હાલ એક 
માણુસને નાત ખહાર કરી હનનરા રૂપીઆને! દ'ડ લીધે ત્યારેજ 
તેને નાતમાં દાખલ કર્યો. 

ફેટલીક નાતે! એટલી નાની થઇ ગઈ છે, કે ને તે ખીજ 
સાથે ભળી ન ન્ય, કે તેની સાથે બેટીબ્યવહાર ન કરી શકે; તે 
તે કેટલેક કાળે નાણુ થઈ જગે, ઘણી નાતોસાં કન્યાની અછત છે, 
તેથી તેમનો પણુ ખીજા ઈંક્ાજ નહીં લેવામાં આવે તે! ઘણુ કાળે 
નાગ થવાને।. ઘણી નાતોવાળાને આપણે ખોલતા સાંભળીએ છીએ 


દ ડ૭ ૭ 


કે અમારી નાતમાં પહેલાં રપ મણુનો લાડુ વર્તે, તેને ખદલે 
હવે છ-૮ મણુ ઉપર આવી રહ્ય છે; એમ છતાં આવી આપત્તિ 
માંથી કેમ નીકળવુ” તે વિષે નથી કસ્તુ' ફોઇ વિચ્વાર, ફે નથી 
લેતુ" કોઈ ઈલાજ. 


ગ્રજાતુ' ગધારણુ રાજકીય રીતે લેઇએ, તે] ઘણી નાતના 
સસુદાયથી એક ગામની વસ્તી થાય છે. સારા ગામમાં એક બીન્તને 
જરૂર પડે એવી સર્વ નાતોના લેકે! વસેછે. વેપાર રોજગાર અને 
ધીરધાર કરવા માટે વેપારી-વાણીઆ, મારવાડી કે ખીન્ત-હોાયછે; 
પ્ાન્ય આદિ પકવવાને જૂદી જૂટી જાતના ખેડુત-કણુખી, કાછીઆ,; 
ઝોળી, ભીલ, સુસલમાન, વગેરે; કારીગરીના કામ માટે સુતાર, 
છુડ્ડાર, દરજી, સાની, વણકર, સાચી, ઘાંચી વગેરે હોયછે. મહેનત 
મજુરીનુ' કામ હલકી વર્ણના ગરીખ લે!કે! કરેછે. હલકી જાતના 
કામ માટે ભગીઆ વગેરે હેધ્યછે. વણુવાનુ” કામ વાંઝા, ખત્રી, 
સાળવી, હેડ, સુસ્વમાન વગેરે લેક કરેછે. રાજકાજનદ કાસ માટે 
ગામની વસ્તી પૈષ્ઠી સુખી, મતાદાર, રાવણીઆ-વળતણીઆ અહિ 
ખડ કરીને વ'શપરપરાને માટે હોયછે. તેમને મહેનતના ખદલામાં 
પસાયતાં પળેછે, અને વખતે ક'ઈ રોકડ પણુ મળેછે. માત્ર પગારદાર 
તોર તરીકે એક કે અનેક ગામ માટે સરકાર તરક્થી તલાઢી 
રાખવામાં આવેછે. છેક નાનાં ને ટેરીઆં ગામોમાં સર્વ જાતની 
ઉપચેોગી નાતે! ન હોવાથી ત્યાંના લોકને ઘણાક કામ માટે નજી- 
કના સોટા ગામ સાથે સ'બ'ધ રાખવે પડેછે. પૂવે: દરેક ગામ 
જાણું એક પ્રન્તસત્તાક રાજ્ય હોય એવુ ડતુ% એટલે લોકોની 
કૂરિયાદો વગેરેનો નિકાલ પચ કે ગામ-તોકરો કરતા. સરકાર 
માત્ર ગામનેદ વેરો લે, અને મોટા ઝઘડામાં વચ્ચે પડે. 

ઘણાં ગામ મળીને એક તાલુકો, પરગણું અથવા મહાલ 
થાયછે, પાસે પાસેના કેટલાક તાલુકા મળીને એક જીલ્લા, કેટલાક 
જીલ્લા મસળીને એક પ્રાંત, કેટલાક પ્રાંત મળીને એક ઇલાકે 
અને ઝકેટકાક ઈલાકા સળીને ટેશ- થાયછે. આમાં દેશી 


(૩૮) 

ગજ્યોને સમાવેશ થઇ જાયછે. ઈલાકાતુ' ભ'ધારણુ અજ સરકારે 
ખાંધેલુ' છે. હાલ જેને એજન્સી ( દેશી નાના રાજ્યોને. સઝ્રુદાય ? 
કહેછે, તેને પહેલાં ઇલાકો કહેતાઃ જેમ, કાઠિયાવાડ ઈલાકેઇ 
પાલણુપુર ઇલાકે; વગેરે. સુલકના વિભાગ પ્રથમ જમીનની 
ખાસિયત વગેરેને અવલ'બીને હતા, તે હજી પણુ લોકે! બોલવામાં 
વાપરેછેઃ જેમ કાળી જમીનવાળા પ્રદેશ તે કાનમ ( કૃષ્ણુ », 
પાદરા તરટ્રનો રેતાળ પ્રદેશ તે વાકળ ( વેકુર ?, ચડતી જાતની 
જસીન તે ચરોતર (યારૂતર), સારા સુલક તે સૌરાષ્ટ્ર ઈ. એજ 
રીતે ચોરાશી ગામોના સસુદ્ાયથી થચેલે પ્રદેશ તે ચોરાશી 
(વડોદરા ને અમદાવાદની આસપાસ), અમદાવાદ ફેરતો દશ 
ગાઉને જુલક તે હશકેયશી-સસફોઈ, પણ્ય આપસે સુલક 
તે પાટભુવાડો, કાઠિયાવાડના દશ ભાગ સ્થાનિક જાતોને લઈને 
કે ખીજ કારણુથી પડેલા છેઃ જેમ ઝાલાવાડ ( ઝાલા લોકેનેો 
શુલક), ગોહિલવાડ ( ગોહિલ લોકોને સુલક ). નળકાંઠો, ભાલ, 
વઢિઆર, ચુ'વાળ, લાટય વગેરે પ્રદેશનાં નામ અર્થવાચક છે. હ લ 
જેની પ્રાંત સ'જ્ઞા છે, તે પહેલાં દેશ કહેવાતાઃ જેમ, ગુજરાત દેશ, 
મહારાષ્ટ્ર દેશ વગેરે. 

પમને આધારે પ્રજતું' બ'ધારણુ તપાસીએ, તે! શરૃઆત 
વ્યક્તિથી કરવી પડશે; કેમકે વખતે ધણી ધણીઆણીજ જૂદા 
ધર્મ'તાં હોયછે ! કેટલીક વાર એકજ ડુટુબમાં અનેક ધર્મ પળાય- 
છે. ધમ એટલે પ'થ સમજવે।. કેટલીક વાર કૈક કુટુંબ તો શુ“પણુ 
આખી નાત કે મહાજન એકજ પથતુ” હોયછે, અને તેમાંની કોઈ 
પણુ વ્યક્તિથી જાહેર રીતે ખીને પથ પાળી શકાતો નથી, તે 
જોઈ પાળવાની હિ'મત ધરે, તે! તેને નાત બહાર કે મહાજન ખહાર 
થવુ' પડે. એક ગામ એકજ પ'થતુ' હોય એવુ' તે કવચિતજ 
નેવામાં આવેછે. એથી ઉલટુ' એકજ ગામસાં ૩૨ પ*થની ગણુત્રી 
થઈ છે 1 કોઈ પ'થ વિશાળ હો્‌ય છે, જેમકે સિવમાર્ગી (સ્માર્ત ), 
વૈષ્ઝુવી સ'પ્રદાચ વગેરે. શિવસાર્ગીઓ જૂદા જૂદા મઠના અતુયાયી 
હોયછે, તેમ તેમાં કેટલાક શેઠ પણ હોયછે. તૈષ્ગુવી પ'થમાં અનેક 


£-૦૭#/ 


ક્ષેદછેઃ વલ્લભી સ'પ્રદાય, સ્વામીનારાયણ વગેરે. કેટલાક પથ 
નાના એટલે તે માનનારાનો જથે નાને! હોયછેઃ જેમ કુબેરભષ્ત, 
દાનાભપ્ત, સ"તરામ વગેરેને માનનારા. આપણા દેશમાં નાત્દેની 
હે પ'શ્ાવી સ ણુ વિશાળ છે. 
૭ પચોાન્દા સખ્યા પણુ ।વરા!ળ છે. 


આ ખધા ધમ, સ'પદાય કે પથા હિ'દુ ધર્મના ટ્ાંટા છે, ને તેથી 
તે માનનારા સવ* હિ'ટુ કે ખાહસ્યધર્મી ગણી શકાય. વસ્તીપત્રક- 
વાળા જીન ( શ્રાવક ) લોકોને હિ'દુ ધર્મથી અલગ ગણે છે, પરજ 
તેની ઉત્પત્તિ ઠ્ાહમ્ય ધર્મથી છે, એમ મનાચછે, અને એજ રીતે 
ખૌદ્ધ ધર્મની ઉત્પત્તિ પણુ ખ્રાહમ્યધમ*થી થએલી ગણુવામાં આવેછે. 
માટે હિ*દુસ્તાનમાં વસતા જીન કે ળૈદ્ધ તે હિ"દુજ ગણાય. છાહમ્ય 
ધર્મ માનનારી પ્રજમાંથી જેન અને બોદ્ધના આચાચેએ લોકોને 
પાતાના ધર્મમાં લીધા હતા; અને શ'કર, વલ્લભ આદિએ વળી 
તેમના ધમના લોકોને પોતાના પ'થમાં એે'ચી લીધા હતા. આજ 
પુ કેટલીક નાતે!માં એક ભગ શ્રાવક પરમ ત્રાનન!રે; તે ખીજ 
ભાગ કહીબ'ધેદ (વૈષ્ણુવ ) હોચછે, વળી એક પ'થમાંથી ખીન્ન 
પ'થમાં «જ આવ થયા કરેછે, અને લગ્નાદિ સ'બ'ધ પણુ થાયછે. 
કન ધમમાં દિગખરી અને શ*્વેતાંબરી એવા બે પ'થછે. *વેતાંબ- 
રીને એક ફાંટો તે હુ'દીઆ કહેવાયછે; તેએ સુર્તિતને માનતા નથી. 
ઊપ ધમ પ્રથમ ભરતખ'ડમાં ઉત્પન્ન થચેઇ, અને એક વખતે ઘણુ 
પ્રસારને પામ્યો, તે છતાં હાલ એ પર્મના અતુયાથીની સ"ખ્યા 
હિ“ડુસ્થાનમાં ઘણી થોડી છે. એ ધર્મ ટિબેટ, લ'કા, ચીન, જાપાન 
અને ખીન્ા પૂર્વ્ના દેરો।માં ને બેટોમાં ઘણે ગ્રસરેલે। છે. 

હિ'દુએા શિવાય આપણા દેશોમાં ખીજા ધર્મો માનનારા 
લોકોની સ“ખ્યા પણુ ઘણી છે. ઝુસલમાન લઇએ તે તે હિ'ડુસ્તા- 
નની વસ્તીને! લગભગ જૈ થાયછે. સુસલમાનેધ્માં સુન્ની અને શિયા 
એવા સુખ્ય બે પ*થ છે; તે શિવાય ખીજા કેટલાક ફાંટા પણુ છે. 
જે અસલના ઝુસલમાનેઃ પોતાના રાન્ત કે સરદારો સાથે આ 
રૃશ પર ચઢી આવ્યા, અતે તેમતુ' રાન્ય સ્થાપન થયા પછી અહીંજ 


(૪૦) 


રહ્યા, તેમતે આપણે શુદ સુસલમાન કહીશું. તેમાં કેટલીક 
જાતો છેઃ જેમકે, મોગલ, પઠાણ, મૈયદ વગેરે. હિ'દુમાંથી સુસ- 
લમાન થયા, તેમાંના કેટલાકને મોલેમલામ ટહૅછે; અને વહોરા, 
ખન વગેરે કેટલીક જાતે! જૂરી છે. મોલેસલામમાં હજી અને 
ધર્મનાં નિશાનો જેવામાં આવેછે, એટલે તેએ ઘણાંખરાં નામ 
હિ*ટુનાં રાખેછે, તેમનાં બૈરાં હિ'દુના પોષાક પહેરેછે, અને લસ 
શ્રસ'ગે કાજી અને ગોર-ષ્રાહ્મણુ બ'ને કિયા કરાવેછે. વહોરા 
વગેરેની અડકો નેતાંજ તેએ હિ*દુ હતા; એમ ખાત્રી થાય છે. 
વળી તેએ ભાવા પણુ હિ'દુની વાપરે છે. મુસલમાનોએ કેટલાક 
હિ*ડુ રિવાજ અને હિ'દુએએ કેટલાક ગ્ુસલમાન રિવાજ ગ્રહણુ 
કર્યાછે, એટલુ'જ નહીં પણુ કેટલીક વાર સુમલમાન હિ'૬ દેવની 
અને હિ'ટ્એ સુસલમાન પીર પેગ'બરની માનતા ઝુદ્ધાં ગખેછે. 
મુસલમાનો ખડું કરીને ઉરદુ એટલે હિ'દુચ્તાની ભાષા બોલ- 
નારા છે, તથાપિ જે પ્રાંતમાં તેએ વસતા હય, તે પ્રાંતની ભાષાના 
શખ્દોના વાપરથી પ્રાંતવાર તેમની ભાષામાં ક”ઈ અ'તર પડેછે. 
વળી વટલેલા હિ'દુઓએ તે! ઘણુ કરીને પોતાની અસલમ ભાષા 
કાયમ રાખી છે. વહોરા, ખોજ, એેમણુ એ જાતોની ભાષા 
ગુજરાતી છે. 

જરતે।સ્ત અથવા ઝોરોઆસ્ટર ધર્મ માનનારા પારસી લોકે 
૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર પોતાની સ્વભૂમિ-ઈરાન દેશને, ધર્મસ- 
ભ્રખ્ટ થવાના નેખમમાંથી ખચવા સાર્‌ તજીને, આ દેશ તરક 
નીકળી આવ્યા, અને ગુજરાતના દક્ષિણુ ભાગમાં સ'જાણુ આગળ 
ઉતર્યા. તે વખતે તેમની સ“ખ્યા ઘણી થોડી હતી, સ'જણુના 
રએ સેખને પપ્પા ઝુલક ઉતરવાની એ સેવાની પરવાનગી 
આપી, અને તેમના ધર્માચરણુમાં ક'ઈ ખલેલ થચે નહીં, એવુ* 
અભિવચન તમાપ્યુ. માત્ર હિ'દુએની કેટલીક રીતભાત તેમણે 
સ્વીકારવી એવી શરત કરી, તેમણે હિ'ડુઓના જેવો પહેરવેશ પહે- 
રવો! શર્‌ કર્ચ, અને શુજરાતી ભાષાને પોતાની માતૃભાષા તરી્ટે 
સ્વીકારી, હિ'ડુ લે[કોસાં ચાલતા ખીજ ઘણા રિવાજ તેમણે દાખલ 


(૪૨) 


કર્યા. જેમ જેમ તેમની સ'તતિ વધતી ગઈ; તેમ તેસ તેએ ઉત્તર 
તરફ એટલે સુરત ભણી આવતા ગયા, ધીમે ધીમે તેએ સારી 
આખાદાની ભોગવતા થયા. હિ'ડુસ્તાનમાં હાલ તેમની સ“ખ્યદ્‌ 
એક લાખની ગદર છે, તથાપિ વષાર્‌ રોજગારના સાહસ વડે 
અને વિધાન બળ વડે હિ'ટુસ્તાનમાં પારસીઓ એક અગત્યની કોમ 
થઈ પડીછે. દિ 


ચાહુદી એટલે ન્યુ અથવા ડિણુ પ્રજની સ“ખ્યા ઠિ'ટુસ્તા- 

નમાં મોટી નથી, પણુ સોઝીસનેો ધર્મ માનનારી આ ગ્રન્ત પણુ 

સાહસિક અને ખુદ્ધિમાન છે. દુનિયાના સર્વ ભાગોમાં તે પ્રસરેલી 

છે, અને નાણાવટ ને ધીરધાર કરવાના કાસમાં તેની ખ્યાતિ વિશેષ 

છે. હિ'ડુસ્તાનમાં વસતા ચાહુદીએ ઘણુ 'કરીને જે તે પ્રાંતની ભાષા 
જે ઉગ્ડુ ભાષા પોતાના કાર્ય વ્યવહારમાં વાપરેછે. 


પરદેશથી હમેશને માટે આવી રહેલા એવા ઇંસુખ્રિસ્ત 
(કાઇસ્ટ) ને! ધરમ માનનારા લોકોની અ"ખ્યા ઘણી નથી, "પરતુ 
હિ'દુ વગેરે આ દેશના લોકે જેમણે ્રિર્વી ધર્મ સ્વીકારો 
તેમની સ'ખ્યા સોટી છે. એ ધર્મની પ્રથમ શરૂ ત મલબાર કાંઠા- 
ના દક્ષિણ ભાગર્માં ચઈ, અનેતે પછી શ્વાર્ટીગીઝ અને બીજી 
પ્રજાઓ જેમ જેમ આવતી ગઈ, તેમ તેમ તેમના ઉપદેશકોએ 
હિં'દુ લેોકેોસે ખ્રિસ્તી કર્યા. હલકી અને અ'ત્યજ વર્ગમાંથી 
થએલા ખ્રિસ્તીની સ“ખ્યા ઘણી મોટી છે. ખ્રિસ્તી યએલા હિ'હ્એદએ 
પોતાની અસલ ભાષા અને ઘસઞાખરે પહેરવેશ કાયમ રાખ્યો છે, 
એટલુ'જ નહીં પણુ કેટલેક ઠેકાણે તો તે લસાદિ મસ'ગે તેમના 
દેવળમાં ષણુ જય, અને માતાને વધામણાં પણુ દેવા જાય. વળી 
સાભાષના મિશ્રણુથી થચેલી ખ્રિસ્તી પ્રજન છે, તેને યુરેઝિઅન 
કહેછે. ખિસ્તી ધર્મના સુખ્ય ભાગ ત્રણુ અને તેના પેટા ભાગ ઘણુર 
છે. પ્રૉટેસ્ટ'ટ, રામન કેથોલિક અને ગ્રીક ચ્ચ (રવળ) એ ત્રણ 
સુખ્ય ભાગ છે, અને ચચ એક ઇ'ગ્દ્રડ, ચર્ચ એફ સ્કોટલાંડ, 

0 


(૪૨) 


પ્રેસબિટેરિઅન, લ્યુથરન, ખેથાડિસ્ટ, ખાષ્ટિક્ટ વગેરે તેના 
વિભાગ અથવા પ'થ છે. 

આ શિવાય પરદેશી ઇતર ધર્મની સ"ખ્યા થાડી છે; પરતુ 
હિ'ડુસ્તાનના અસલ રહેવાસીએ જેમને અનાર્ય" કે ગૂદ્ર કહેછે, 
તેમના વિષે ધર્મ સ'બ'ધે ક'ઈ કહેવાનુ' રહેછે, કેટલાક વિદ્વાનો 
એમ પારછે, કે આર્ચૌ આવ્યા તેની પેહેલાં ઘણાં વર્ષ અગાઉ ગએ 
લોકે હિ'દુસ્તાનમાં આવી વસેલા, અને તે તુરાનિઅન અથવા 
સિચિઅન નાતના છે. રાસ્વી પ્રદેશમાં વસનાર કોળી ભીલ 
અનાર્ય છે, પણુ તે તેમાં વસનારી ખીજી જાતોની પેઠે હિ'દુજ 
ગણાયછે. જે લોકે! ડુ'ગરામાં ને જગલે(માં વસેછે,'તેમને કાળી 
પરજના લેક કહેછે. તેમાં પણુ ઘણા ભેદ છે, જેમકે કોળી, ભીલ, 
નાયકડા, પધાણુકા, ચોધરા, ગામીતા, કોકણુા।, વસાવા, સાન્થલ, 
ગોન્ઠ વગેરે. આખો હિ'દુસ્તાન લઇએ તે! આ જતની સ“ખ્યા 
મોટી થાયછે. એ લેકે! વાઘેશ્વરી સાતા વગેરેને પૂજ્નારા, અરાન 
અને વહેમી છે, અને તેમના લગ્નતુ' બ'ધધન ધમકિયા સાથેતુ* કે 
નેરાવર નથી, તેઓના આચારવિચાર વિચિત્ર છે, અને તેમની 
ભાષા જે જે પ્રાંત નજીક તેએ રહેતા હોય, તેને અનુસરવી છતાં, 
તેએ! ઘણા દેશ્ય શખ્દો વાપરેછે. એમ છતાં પણુ તેમની ગણુના 
હિં'ટુમાંજ થાયછે, કેમકે તેમને કોઇ ખાસ પમ નથી, અને તેએ! 
હિ'ટુઓની જૂરીબૂડી દેવીએ કે દેવને માનેછે. 


(૪૩) 


ભાગ ર૨ 
સસાર પ્રત્યે આપણાં કર્તવ્ય. 

ને દરેક વ્યક્તિ પોતાનાં સ'સાર પ્રત્યેનાં કર્તવ્ય ( કરને » 
સમજે, અને તે પ્રમાણે વર્તે, તો સ'સાર આપોઆપ સુધરે અને 
સુખરૂપ થઈ પડે. 

સ'સારનાં ડતતવ્યને લૈકિકધર્મં કહે છે; અને તે નીતિશા- 
અને! પેટા ભાગ છે. જે ધર્મ વ્યક્તિના પોતા પ્રત્યે અને ઈશ્વર પ્રત્યે 
છે, તે નીતિશાઅર્માં આવે છે, ને ધર્મના વિષય ગણાય છે. આ 
શિવાયના ધમ' તે ખાસ લૌકિક ધર્મ છે. એના મુખ્ય બે ભાગ છે. 
૧ સગાં, વહાલાં સે સ'ખ ધી પ્રત્યેના ધર્મ, અને ૨ લોકે પ્રત્યેના 
અથવા સાજજનિક પર્સ. 

સગાં,વહાલાં ને સ'બ'ધી પ્રત્ચેના ધમમાં સ સુર્ષોનાં અન્ચે- 
અન્ય ધ્સ એટલે દ'પતી ધર્મ; માબાપના છોકરાં પ્રત્યે, અતે 
છોકરાંના માખાષ પ્રત્યે ધર્મ, એટલે વાત્સલ્ય અને સ'તાન ધર્મ્', 
ભાઈ ખહેન અને તેવા સ"'બ'ધનાં માણુસોના અન્ચે! અન્ય ધ તે 
ભાંડુ ધર્મ, સ્વામીના નોકર ચાકર પ્રત્યે, અને સોકર ચાકરના સ્તામી 
રેઠ પ્રત્યે ધર્મ, તે સેવ્ય સેવક ધર્મ; અને શુર્‌ના શિષ્ય પ્રત્યે તથા 
શિષ્યના ગર્‌ પ્રત્યે ધર્મ, તે રુરૃશિષ્ય ધર્મ. સાર્વજનિક ધર્મમાં, 
આજ્ઞામાં રહેવુ', સ્વદેશ હિતેચ્છા, ફૃતસતા, સભ્યતા, પરાપકાર 
ખુદ્ધિ, નિષ્કપટ ( સત્યશીલતા), ચોખવટ (મમાણીકપણુ'); નમ્રતા 
(સૌમ્યતા), મોડું' મન અને ન્યાય, એમને! સમાવેશ થાય છે. 


સ્રી પુરૂષના અન્યોન્ય એટલે દ“પતી ધસ. 
લસ્નની પવિત્ર ગાંઠ વડે ખધાએલુ' ઔ સુરૃપનુ' નેડુ' અન્ચેદ- 
અન્યના સારા નરસા કર્ત્તગ્યવડે જન્મ પયત સુખી કે ડુઃખી થાય 
છે. લગ્ન એ એવે વિચિત્ર સ'બ'ધ છે; કે જે વડે ઔ સુરૂષનુ' એકપણુ' 
સદાને માટે થાય છે. બ'ને સારા હોય, તો તેમનામાં અલૌકિક પ્રેમ 


(૪૮? 


ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રેમ ઈશ્વર પ્રત્યેના અખ'૩ અને અપ્રતીમ 
શ્રેમથીજ ઉતરે છે. સ'સારતુ' બારણુ, અને સુખનુ' ( કે ડુઃખતુ' ) 
મૂળજ ઔ ઝુરૂષછે. બ'નેએ પોતાનુ' શિયળ સાચવવુ9 એ તેમની 
પહેલી ફરજ છે. બેમાંથી એક શ્રનીતિવાન થવાથી ખીજાને મહા 
કણ થ ય છે, અને ખ'તેનો સ“માર ધૂળ મળી જાય છે. ઉદર નિર્વાહનાં 
સાધન મેળવી, પુરૂષ જેમ શ્રીને પોષવા ખ'ધાએલે। છે; તેમ સુરૃષે 
મેળવેલા સાધનનો સારો ઉપયોગ કરી પુરૂષને સુખી કરવા સરી 
બ'ધાએલી છે. પુરૂષ સ્ત્રીને ગુલામડી, કે મજુરણુ તરીકે ગણે અને 
પોતાની અર્ધાગના ન સમજે, તથા તે પ્રમાણે તેને માનપાન ન આપે 
તો તે પોતાનુ કર્ત્તન્ય ચૂકે છે; અને તેની માઢી અસર સ્ત્રી ઉપર 
અને છોકરાં છૈચાં ઉપર થાય છે. એથી જે પ્રેમની આશા સ તરકેથી 
રાખવામાં આવે તે ક્યાંથી મળે ? એથી ઉલટ સ્રી જે ધણીને 
પોતાનો સ્વાસી ન ગણે, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વતે, અને તેને તુચ્છ- 
કારે, તો! તેણે સુરૂષને પ્રેમ મેળવવાની આશ્રા રાખવીજ નિરર્થક છે. 
જનસ્વભાવ વિચિત્ર છે. કોઈમાં કાંઇ અપલક્ષણુ તે! કોઈમાં કાંઇ 
અપલક્ષણુ હોય છે. કેટલીક કુટેવો એવી હોય છે, કે તે એકાએક ટળી 
શકતી નથી, માટે ઔ સુરૂષે એક ખીન્નનાં લક્ષણુ જાણી લઇ યુક્તિ- 
શી અને સોટા મનથી વર્તુ' નેઇએ. બને હઠીલાં થાય ને ખાકરી 
આંધી ખેસે, તે! તેથી કજીયા ૪“કાસનુ' મૂળ રોપાય અને લોકમાં 
કૂજેતી થાય. સ'સારમાં ઘણી વાર ધરછેડ કરવી પડે છે, અને આપણે 
મમત છેડી દેવો! પડે છે. તેતે એમ ન કરીએ, તે! દુઃખ વેઠવુ* પડેછે. 
શાસ્ત્રમાં કહેલા સ્ત્રી ધર્મ તો કોઈ સાધવીજ પાળી શકે, તથાપિ 
તેમાંના જે અવશ્યના ધર્મ આ સમયને અનુકૂળ છે; તે ૬રેક સીએ 
પાળવા ન્તેઇએ. એજ રીતે સુરૂષે પણુ સ્રી પ્રત્યેતુ' વર્તન હમેશ ઉ'ચી 
જાતતુ' રાખવુ' ન્નેઈએ. એક સુખી તો ખીજી' સુખી અતે એક 
ડુઃખીતો। ખીન્નુ દુઃખી સમજી દરેકના સુખ દુઃખમાં દ“પતીએ ભાગ 
લેવાનો છે, અને દરેકની ભીડે ભોગ પડવાનુ' છે. તેમણે મેહેભાંટૂ- 
છાથી, તુચ્છકારવાથી, કીઆ ર“કાસથી હુસેશ ટ્ર * રહેવુ'. “મોટું 


(૪૫) 


મન રાખી બીજના અવગુણુ, કે કુટેવો વિષે અસુક હદ સુધી આંખ 
આઢા કાન કરવા, અને તે સુધારવા ચુકિતથી ચત્ન કરવો. વિનય 
એ આએઔઓતુ' વશિકરણુ કહેવાયછે. મીઠી જીભ હમેશ ખીજાને વશ 
કરે છે. કામ કરવુ", એ કામણુ કરવા ખરાખર છે. એથી પોાતાતુ' શરીર 
સાર્‌' રહેછે, અને ઘરની સ્થિતિ સુધરે છે. સ્વચ્છતા અને સુઘડતા વડે 
સુરૂષને ઘરમાં આવતાંજ આન'દ થાયછે. સુરૂષ ઘરથી #'ટાળેછે, 
ત્યારેજ તે ધ'ધેર ન છતાં બહાર રખડવા જ્તયછે. સ્રીને નેઈતાં સુખના 
સાધન જે સુરૂષ પૂરાં ન પાડે, તો તે તેનાથી બેદરકાર રહેછે. એક 
ખીજાને સુધારવા તે સુખી કરવા સાટે ૬પતીએ યત્ત કરવો સ્‍ેઇઈએ. 
માખાપના સદ્ચુણુ કે ડુર્ુ ણુ છોકરાંમાં દાખલ થાયછે, એ વાત લક્ષમાં 
રાભીને દ'પતીએ વર્તન કરવુ” નોઈએ. વળી ડૂર્યુ'યુનો ચેપ સગાં 
વહાલાંમાં, પડોશીઓમાં, ને નાત «તમાં પ્રસરેછે, એ વાત ધ્યા 
નમા રાખવી. સદ્ગુણી સુખી કુટુબોના સરવાળાથીજ સદ્ઝુણી 
ને સુખી સસાર અનેછે, એમ સમજવુ- 


વ્રાત્સલ્ય'અને સ'તાન ધર્સ્ર. 


માબાપના છેકરાં પ્રત્યેના ધર્મને વાત્સલ્ય ષક કહેછે, વાત્સલ્ય 
ચેમ સ્વભાવસિદ્ધ છે. પક્ષીને ઈંડાં મૂકવાનો! વખત આવે તે અગાઉ 
તે માળે બાંધવા મ'ડી નયછે. માળે બાંધવામાં માદાને નર મદત 
કરે છે, ઇંડાં મૂકયા પછી તેમને સેવવાસાં અને સ'ભાળવામાં માદા 
જેટલી કાળજી રાખેછે, તે સૌના વ્તણુવામાં છે. બિલાડી પોતાનઃ 
બચ્ચાંને સામાં ઘાલે, અને ઉ'દરને સેમ્માં ઘાલે, એમાં કેટલે! ત 
ક્‌ાવત છે? વાંદરી પોતાના નાના ખચ્સાને બગલમાં લઇને કેવી કુદકા 
મારે છે, તે આપણે વજ્વણીએ છીએ. કુતરી બોડ કરે છે, અને રખેને 
જીઇ મારાં બચ્ચાને ઈન્ત કરે, કે ઉપાડી «ય, તે માટે ફેઇઇ નથ૭ક 
આવે તો તેને કરડવા ધાયછે. નિર્દય દોહનાર ધણુ ખર્‌' ટ્ધ દોહી. 
લઇ પે।તાના બચ્ચા માટે પૂરતુ ટ્રૂધ રાખરે નહી”, તણી રાર. હષ 
ચારેછે. આ સૌ સ્વાભાવિક મેમ બતાવેછે, અતિ ડ્ુઃખ, કે અતિ 


(૪૬૭) 

દુર્ગ ણુમાં ગરક થએલાં કોઇકજ માખાપ છોકરાં પ્રત્યેનો પ્યાર તજે 
છે; પરતુ સામાન્યપણે સવ કોઇ પોતાના સ'તાન ઉપર પ્યાર રાખે 
છે; અને પ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કત્તબ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ 
થાયછે. એમ છતાં ધણી વાર અન્તાનથી ને નિષ્કાળજીથી માબાપ પો।- 
તાનાં કત્તવ્ય પૂર્ણપણે ખજાવી શકતાં નથી. છોકરાંને સ'ભાળથી ને 
પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માખાપની પહેલી કરજ છે. વધારે 
એણુ' ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે સ્‍ેઈઇએ તે પ્રમાણે પૂરાં 
ન પાડવાથી છેકરાં માંદાં પડેછે કે મરણુ પામેછે, મ'દવાડ વખતે 
સ'ભાળ પૂર્વક ચાકરી ને એસડવેસડ ન કરવાથી તેએ વધારે રિબાય 
છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છેકરાં ખગડેછે. તેમને વિવેક્ઠી 
ને સદ્‌શુણી કરવાં, એ માખાપની ખીજી કરજ છે. છોકરાં અસભ્ય 
ને ડુર્યુજ્ી નીકળવાથી તેમને! જન્મારો ખરાખ થાયછે, ને માબાપને 
મરતા સુધી ડુઃખતુ કારણુ થઇ પડેછે. તેમને સારી કેળવણી આ 
'પવી, એ માખાપની ત્રીજી ફરજ છે. ખચપણુમાં ઘેર સારૂ* શિક્ષણુ 
આપી શકાય, માટે માબાપ, અને ખાસ કરીને માતા સુશિક્ષિત 
હેવી નેઇએ. ને તેમ ન હોય, તે શિક્ષક રાખીને પણુ છોકરાંને 
ભણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં. 
'શા સુખતુ' મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી ખને તે પ્રમાણે વધા- 
રેમાં વધારે કેળવણી આપી, માબાપે પોતાની મોટી ને અગ- 
ત્યની ક્રજમાંથી મુપ્ત યવુ*. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની 
છાપ છોકરાના મન પર નાનપણુથીજ પડે, એમ તેમણે કરવુ', કેટ 
લાં થોડાં માખાપ આ કરજ અદા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં 
નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલુ' પસ્તાવુ” પડેછે,,તે 
ચપ્પુ જુવાસાં છે. મપ્ખાપ સતાતપણુથી છેયકસાર હરણુપતા "પ- 
સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે, 
તે કરતાં તેમને ભણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા 
ખરચે, તો કેવુ* સારૂ ? ઘણી વાર છેઈકરાંને માખાપ ચાવળાં કરેછે, 
સે ગાળે રેતાં શીખવેછે, તે ખડું ખોડુ' છે. સ વાતમાં છેકરરાં 
માખાપની નકલ કરેછે; માટે માબાપતુ' વર્ત્ન અનુકરણીય હોવુ* 


( ૪૭ ) 


જઇએ. વાત્સલ્ય ધર્મ મસાખાપસાં મરણુપચત રહેવો! નેઈએડ અને 
છેકરાંતુ' હમૅશ ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમ ચહાવુ' જેઈએ. 
છોઇકરોના માબાપ મત્યેના ધમને આપણે સ'તાન ધમ કહીશું, 
છોકરાં ઉપર માખાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઈશ્વરના ઉપક।- 
રથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને 
ઉછેર્યા, જેસલ જુખના સાધન તે વિઘાનાં દાન આપ્યાં, તેમના 
ત્રચે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાંક 
છોકરાં માબાપ સાથે અસભ્યતાથો વતે' છે, તેમને ઘણીવાર પજવે છે 
અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરક લક્ષ આપતાં નથી. મા- 
છાપ ઉપર પૂજ્યભાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવુ", એ છે।ક- 
શૉની પહેલી ફ્રજ છે. પોતાને માટે વિના ઠારણુ તેમને ડુઃખ 
યડવા ન દેવુ”, તેમની લાગણી ફુખાય એવુ' કામ કરી ન કરવુ) 
તેમને! હુકમ ઉઠાવવા, એ છેકકરાંની ખીજી ફરજ છે. તેએ જે કહે 
તે કરવુ”, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઇ છોકરાએ વત્નુ', મા- 
બાષની સેવા ચાકરી કરવી, એ છોઠરાની ત્રીજી કરજ છે. આ ફરજ 
જેમ માખાપના ભેગાં હોય, તે વખતે છેોકરાંએ અદા કરવાની છે, 
તેમ તેમનાથી છુર્ટા પડયા પછી પણુ તે અદા કરવાની છે. માખાષ 
જેમ ઉમરે પહાંચતાં જય, તેમ આ ફેરજ ઉપર વધારે લક્ષ આપ- 
વાની જરૂર છે; કેમફે માઆપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને ખીજા "પર 
વધારે આધાર રાખવો પડે છે. ખચપણુરમાં જેવી છે।કરાંચી અવસ્થા 
તેવી વૃદ્ધપણુમાં માખાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છેકરાંતા બચ- 
પણુમાં જે ફરજ માબાપે બજાવી, તે ફરજ માબાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં 
છે।કકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં સપુત ઉઠવાથી માબાપને અતિ 
આન થાય છે. તેમના વિષે લોકે! સારૂ' બોલે, તેએ પોતાની રહેણો 
મરૃણી વડે સ*સારમાં વખણાય, ઉદ્યમ ધ'ધા વડે આખાદી ભેગવે 
અતે ઘરસ'સારમાં સુખ મેળવે; એ નેઇ માબાપને જેટલો આન" 
થાય છે, તેટલો આન'ઠ તેમને ખીન્ન કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી 
તેએ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે. 


(૪૮) 
ભાંડુ ધર્ચ. 
ભાંડુ એટલે ભાઈ બહેન. એકજ માખાષનાં છોકરાંના પરસપર 
પ્રમ તે ભાંડુ ધર્મ. એકજ માખાપથી ઉત્પન્ન થએલાં છોકરાનુ' સગ- 
પણુ અને સ'બ'ધ નિકટનાં છે, તેથી તેમનામાં સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય 
છે. એકજ કુહુ'ખમાં રહેવાથી તેમને વારે વારે એક બીજના સખ“ 
પમાં આવવાનુ” થાયપછે. તેમના વર્તન વડે માખાપને સુખ દુઃખ મળે 
છે, અને પોતે યણુ એથી સુખી કે દુઃખી થાય છે. સાટે તેમે 
એક ખીજ સાથે માયા મમતાથી વર્તવુ, એક ખીન્તની મદતમાં ' 
આવવુ" અને એક ખીજના સુખ ડુઃખમાં ભાગ લેવો, એ તેમની 
કરજ છે. ઘરસ'સાર ખમવાથી ને માક ટરવાથી ચાલેછે. એટલે 
જાઇ વાર ખીજાના વાંકને માટે, કે તે ગમે તેમ બેલી ન્ય તેને 
માટે ગમ “ખાવી પડેછે, અને તેને માષ્ટી આપવી પડેછે, ને 
શમ ન કરીએ તે! કલેશ ઉત્પન્ન થાય, અને આપણી સાથે માખા- 
પને પણુ દુઃખી કરવાં પડે. દરેક જણે પાતાના સુખ તરફ નહોં પણ 
બીજના સુખ તરફ ન્ેવુ'. મોટાં ભાંડુએ નાનાં ભાંડુને પોતાનાં 
છોકરાં જેવાં ગણી તેમની સ'ભાળ રાખવી, સે તેએ સારોા.માર્ગ 
પકડે, ને સુખી થાય, એમ કરવુ”. નાનાં એ મોટાં ભાંડુને પાતાના 
સશાઓપ તુલ્યગણી તેમની સાથે તે પ્રમાણેનું” વર્તન રાખવુ”. કુસ'પ 
અતે અણુખનાવથી ઘરમાં કજીઆ #ટ'કાસતુ' બીજ રોપાયછે, 
અનેલેકેામાં કુટુઃખની ક્જેતી ચાયછે, એ વાત યાદ રાખવી. 
સ“પ અને માયા વડે કુટુ'મ સુખમાં રહેછે. દરેક પોતાનુ કર્તવ્ય 
સારી રીતે કરી શકેછે, સ'સારી લાભ વધેછે, લોકોમાં માન મળેછે, 
અને ઈશ્વર પણુ રાજી થાયછે. કોઇ ભાંડુમાં કઇ ખોડખાંપણુ હોય, 
તો તે ઉપર ડુર્લક્ષ રાખવુ', તે પ્રસિદ્ધ કરવાથી અલગ રહેવુ" 
અને તે સુધારવા માટે ધીમેથી ને એકાંતમાં શૌખામણુ દેવી. 
ખીનને રીસ ચઢે, કે માડું' લાગે, એવુ" વર્તન ન રાખવુ” અને 
કોઇની અદેખાઈ ન કરવી, ભોજાઇની ગણુના પણુ ભાંડુમાંજ થાય- 


છે, માટે તેમની સાથે પણુ ખીજ” .ભાંડુની પેઠે વત*વુ'; 
શોજાઇઓસએ પણુ તેવુ'જ વન રાખવુ”, રઝ ડફ: થાત 





(૪૭) 
સેવ્ય સેવક ધર્મ. 


* “  શારીસ્થિતિનાલેોકે] સર્જ કામ પોતાને હાથે કરી શકતાનથી, 

“ત્યારે તેમને નોકર ચાકર રાખવા પડે છે. નોકર ચાકર પગાર કે 
બીને બદલે! લઈ રોકનુ' સુકરર કરેલુ” કામ કરવા ખ'ધાય છે. તેએ 
દાસ કે શુલામ નથી; તેએ પણુ પોતાની પેઠે મતુષ્ય જત છે, અને 
ઇશ્વરની નજરમાં સર્વ માણુસ સરખાંજ છે, એ વાત શેઠે અને તેના 
ઘરનાં માણુસોએ હમેશ ચાદ રાખવી. સારા ચાકર કુટુ'બના માણુસ 
જેવા થઈ રહે છે, અને કુટુખત્ુ' સુખ વધારવામાં ઉપચેઃગી થઇ 
પડે છે; માઠે તેમની સાથે માયાથી ચાલવુ નરમાશ ને વિવેકથી 
બોલવુ”, ચાલતા સુધી તેમને વધારે મહેનત ન આપવી; અને શુલા- 
મગિરીની બેડી જેમ તેમને આછી ડુઃખકારક લાગે તેમ કશ્વુ” 
તેએ વિશેષ કામ કરીને ઉપકાર કરે, કે નિમકહેલાલીથી સાર્‌ કામ 
કરૈ ત્યારે તેમને ચો।ગ્ય ખદલે! આપવે।. ઘરનાં માણુસોએ સાસં 
કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો, ન્ચારે તેઓ ખોટુ' કામ 
કરે, ત્યારે સાયાથી તેમને ઠપકે। ને શીખામણુ દેવાં, માદે સાજે 
તેમની ખરહાસ લેવી, અને ખીજે વખતે તેએ હુ-ખ ન પામે એમ 
કરવુ”. વિનાકારણુ કે તુચ્છ કારણુ માઠે તેમને પમકાવવા નહો, કૈ 
તેમની હાડછેડ કરવી નહીં. એથી ઉલટુ', ખોલવા ચાલવામાં તેમની 
સાથે હદથી નાદે હળી જવુ નહી. તેએ ચાકર છે, ભાઇમ ધ નથી, 
એ વાત યાદ રાખી, પોતાની હલકાશ બતાવી તેમને તેમની ખરી 
મરજાદાથી ખહાર જવા ન દૈવા; તથા મળેલા હુકમની અવગણુના 
કરવાનુ' મન થાય, એવે! લાભ તેમને કરી ન આપવે।. 

ચાકર જે કામ કરના ખ'ાય છે, તે તેણુ સારી રીતે સે ખરા 
મનથી કરવુ પેાતધ્ના સદ્વર્તતન વડે તેલે જુટુબનુ” એક માણુસ થઇ 
જવુ" નેોઈએ . એથી તેને પોતાને લાભ થવાને છે. શેઠ અને શેઠના 
કુટુ'મના માણુસો। સાથે તેણું અદખથી ને વિવેકથી વર્તવુ”; ઉપડતે 
સાદે કટી જવાખ ન આપવે।, અને નાનાં છોકરાંને ધમકાવવાં કે 
તેમને ખોટે માગે" ચઢાવવાં નહીં, નિમકહહાલી એ ચાકસ્ને! સુ'ખ્ય 
7 


( ૫૦) 


ધષ્દ છે, એટલે શેઠના કુટુ'ભ પ્રત્યે વફાદાર થવુ”, અને લુણુ ખાઇને 
કદી પણુ હરામ ન કરવુ”. કામથી ઘસાઈ જવાતુ' નથી, માઢે વધારે 
કામ સૌંષવામાં આવે, તો તે માથે ચઢાવી કરવા માંડવુ', કેમકે 
શ્માજ્ઞા માનવી, અથવા હુકમ ઉઠાવવો, એ તેની ફેરજ છે. કદી કામ 
ગજા ઉપરાંત સૉંપવામાં આવે તો તે વિષે લાગ જોઈને સભ્યતાથી 
વાત કરવી, સારા વર્તનથી ચાકર લાંખી સુદત કૅ મરણુ પર્યત 
રોઠને ત્યાં રહી શકે છે, અને સુખી થાય છે. 


ગુરૂ શિષ્ય ધર્મ. 


શુરૂ શિષ્યના ધર્મ વિષે શાસ્્રોમાં ઘણુ' કલ્યુ' છે, પર'તુ તે વખ- 
તના ખ'ધારણુમાં ને હાલના ખ'ધારણુમાં દેર પડી ગચે! છે, અને 
તેને અતુસરીને લોકે।ના વિચાર પણુ ખટલાય છે. તે વખતે ગુરૂને 
ઘેર રહી વિધા ભલુવી પડતી, અને ગુરૂ વિવાથી'ને મક્ત ભણાવતા, 
તેથી તેના બદલામાં એક સેવક કે સ'તાન તરીકે ગુરૂતુ' ઘણુ' કામ- 
કાજ વિદ્યાર્થીને કરવુ' પડતુ'. શુરૂ પણુ વિદ્યાર્થી'ને પોતાના પેટના 
છોકરા માફક ગણી તેના પર માયા મમતા રાખતા, ને ખરા ભાવથી 
વિદ્યાનુ' દાન દેતા. ડાલ શિક્ષકવ્ગ' પગાર ખાઈ કામ કરનારે હોવાથી 
તેના ને શિષ્યવર્ગ” વચ્ચેના ભાવમાં ફેર પડે, એ સ્વાભાવિક છે. 


પગાર મળે અથવા ન મળે, કૈ વિદ્યાથી પાસેથી બદલે મળા 

અથવા ન સળેો, પરતુ ચરૂને માથે અગત્યની સેવા બનાવવાનુ” 
નેખમ રહે છે. માબાપના કર્ત'બ્ય કરતાં પણુ સુરૂતુ' કર્તબ્ય વધારે 
મહત્વનુ' ને નેખમકારી છે. માખાપે ખાળકને ઉછેરી મોટુ કર્યું, 
પણુ ગુરૂએ તેને વિઘા રૂપી મહાદાન આપી માણુસની એળમાં 
આણુવાતુ છે. ગુરૂને એક રીતે માખાપ ગણુવામાં આવે છે, તેતુ' 
કારણુ એજ છે. પ્રન સારી અથવા નરસી નિવડવી, તેનો સોટો 
આધાર ગુર્‌ ઉપર છે; માટે ને તે પોતાના ક્ત્્તન્યમાં સકે, તે! ગ્રજ્ન 
“ મ્રસેનો પોતાનો ધમ તે હારે છે, એટલુ'જ નહીં? પણુ જે ગ્રનના 


(૫૫) 


પૈસા ખાઇ તે કામ કરે છે, તે પ્રનનની તેણે નિસકહરામી કરી એમ 
ઠેરેછે. વિવાથી' સાથે માયા મમતાથી વતી* તેનાં વલણુ અને શક્તિ 
નઈ ચુક્તિસર ને કાળજીપૂર્વક શીખવવુ' એ તેની પહેલી ફરજ 
છે. શિક્ષકની ભણુનાર નકલ કરેછે, માટે શિક્ષકની રહેણી કરણી 
ઉત્તમ પ્રકારની અને અતુકરણીય હોવી નેઈએ. છેકરાં આડે રસ્તે 
જતાં હોય, તો તેમને ટોકીને તથા બાધ આપીને સુધારવા. છે[કર્સા 
સમજ સાથે જ્ઞાન મેળવી ખુદ્ધિવાત થાય, ઉત્તમ પ્રકારની નીતિની 
છાપ તેમનાં કુમળાં મગજ પર પડે; અને તેમનાં નાજીક શરીર 
જેળવાઇને તેએ શરીરસ'પત્તિ ભોગવે, એ ઉપર શિક્ષકે ખાસ લક્ષ 
ભઅપ્પવાતુ' છે. 

ગુરૂ આપણા માખાપ તુલ્ય છે, એમ માની માખાપ પ્રત્યેના 
જે પમ તે સુર્‌ પ્રત્યે શિષ્યે પાળવા ન્‍ેઇએ. એટથે તેમના હુકમને. 
સાન આપવુ" તેમની સલાહ-શીખામણુ ઉપર ધ્યાન આપવુ', તેમનુ” 
માન સન્માન રાખવુ; તેમના પર હેત રાખવુ', તેમની સાથે અદબથી 
ખોલવુ'; તેમના વિષે વાતચિત માનપૂર્વક કરવી, અને નિશાળ છેડડથા 
પછી તેમણુ લીધેલી સ'ભાળ ને ક્િકરના બદલામાં આપણાથી બનએે 
તેટલી તેમની સેવા કરવી, તથા આપણા તે હિતસ્વી, ને ભુ 
કરનાર છે, એવુ" આપણા મનમાં હમેશા રાખી તેમને સ'ભાયો 
કરવા, તેમની સાથે ઉદ્ધતાઇથી વત'તાં, નાનપણુથી પડેલી એ કુટેવ 
જનારી રહી માટપણે તુકસાનકારી થઈ પડેછે. 


સાવ'જનિક ધમ” 
આગ્તામાં રહેનુ'. 


સાખાપ, સ્વામી અને શુરૃની આજ્ઞામાં રહેવા વિષે આપણે 
કહી ગયા છીએ. માબાપન! વર્ગમાં દાદા, આના, મોટી મા, દારી ને 
ખીન' વડીલ તથા વાલી-પાલકને। સમાવેશ થઈ જાયછે. અહી જે 
વિરોષ કહેવાતુ' છે, તે કાયદ્ટા અને રાન્ત્યકત્તો સ'ભ'ધે છે. 


(૫૨) 


પાંચમી ચોપડીમાં પાટવી કુ'વરની વાત આવી છે, તે કાયદા 
પાળવાનો સારો નસુને છે. દરેક સુધરેલી પ્રજા કાયદાને ખછુ માત 
આપેછે, કેમકે કાયદા એ સતા ભલ્લાને માટે છે. તે તોડવાથી જેમ 
પાતાને તુકસાન થાયછે, તેમ તેની માઠી અસર્‌ પ્રજા ઉપર થાયછે. 
કાયદા કહ્યા એટલે એકલા રાજ્યતાજ કાયદા ન સમજવા, પરતુ 
ધર્મના, નીતિના, અને ઘણાના અથવા સાર્જનિક સુખને માટે 
જાઈપણુ સ'સ્થાએ ખાંધેલા અને લોકોએ માન્ય કરેલા એવા 
કાયદા-કાતુન-ધારા-નિયમ એમને! પણુ તેમાં સમાવેશ થાયછે. 
સવ દેશે(માં ને બધા જુગામાં સૌથી સારા ને ડાહ્યા માણુસોએ 
કાયદા ખાંષેલા હોયછે, તેથી તેએ સ'ભાળવા, માન આપવા, ને 
પાળવા લાયફ ગણાય. દેશ, કાળ ને સ્થિતિને અનુસરીને જે ફેરફાર 
પ્રજાને કે ડાહા માણુસોને રચે તે સાંપ્રત કાળમાં કે હવે પછીના 
ચુગામાં થવાનો, એ કહેવાની જરૂ૨ નથી. પરતુ જે વખતે જે 
કાયદા માન્ય રહ્યા હોય, તે પાળવાની ફરજ સાને માથે રહેછે. 
ધર્મશાસ્રમાં કાયદા પાળવાતુ' કહ્યું છે, અએ આપણી કારણુશક્તિ 
પણુ તે પાળવાનું કહેછે; માટે જે કાયદાનું ઉદ્લ'ઘન કરેછે, તે 
પોતાનાજ પગ 'પર કુહાડી મારેછે, અને તે ખરાબ સ્વદેશી ગણાયછે- 
કાયદા સૌના લાભ માટે છે. જૂરી જૂરી જતે।-નાતોતે ભેગી 
રાખનાર કાયદા છે, અને પ્રનત માત્રની જીદગી, તનડુરસ્તી, રક્ષણુ 
ને આરામ ચેનનો આધાર કાયદા ઉપરજ છે. બેકાયરે ક'ઈ કામ 
થતુ' નથી. ઘરખટલાને માટે નિયમની જરૂર પડેછે. માણુસના 
વર્તનને માટે કાયદા નેઇએ. વેપાર રોજગારતુ, સભાએ ને 
શહૅર-સુ'રાઈતુ' ત'ત્ર કાયદાથી ચાલેછે.રાજ્યકારભારનુ' કાસ કાયદા 
વિના ચાલી ન શકે. કાચદાની અવગણુનાથી દેશની સુખશાંતિ 
નાશ પામે. હ 
જયાં પ્રજાસત્તાક રાન્ય હોયછે, ત્યાં કાયદો એજ રાળ, અને 
કાયદે આજ સવૌપરી વસ્તુ ગણાયછે. ર્યા રાળનું' રાન્ય હોયછે, 
ત્યાં રાજ એ મોટામાં સે[ટી સત્તા છે. કાયદા ખાંધવા ને પળાવવાનુ 


(પ૩) 


તેના હાથમાં છે; પ્રજાને સુખી કરવાની કે રજડવાની દોરી તેને હસ્તક 
છે; સાટે જે સજ્યતા, માન ને ભ્યાર આપણે આપણાં ખરાં માઆ" 
પ્રત્યે રાખીએ, તે સભ્યતા, માન, ને પ્યાર રેયતના પ્પિતા તરી રક્ત 
પ્રત્યે રાખવાં નેઇએ. કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આસજ્તામાં 
રહેવુ" નએેઇએ, તથા તેના પ્રત્યે રાન્યભક્તિ ને નિમકડુલાલી રાખર્વી 
નેઇએ. 


સ્વરેશહિતેચ્છા (છેશાભિસાન ). 


આપણા લોકોની સ્વદેશ ઉપર પ્રીતિ થોડી નથી, જે લેફે 
પરદેશ વેપાર રોજગાર માટે જાયછે, તેએ ઘણાં વષ' ત્યાં ગાળીને 
પાછા પોતાના વતનમાં આવેછે. સ“સારી અને ખીજી ઘણી અડચણો 
તેમને પરદેશમાં વેઠવી પડે છે; તે છતાં તેએ પોતાને ઝુટુઅકખીલે 
સ્વદેશમાં રાખેછે, અને છેવટે પાછા આવી વતનમાં વાસ કરેછે. 
“કુ'ટ સરે તોએ મારવાડ સાસુ'જુએ” એવી કહેવત ચાલેછે,અને તેને 
અંતુસરીને દરેક માણુસ વિદેશમાં છતાં, તેની નજર પોતાના દેશ ભણી 
હમેશાં રહેછે, સ્વદેશી માણુસ મળી આવે, તે તેને સ્વાભાવિક રીતે 
આન'8 થાયછે, પાતાના દેશનુ” કલ્યાણુ સર્વ કોઈ ઈચ્છે છે, તથાપિ 
આપશે એ કરતાં વિચેષ કરવાતુ'છે. સ્વદેશ ભૂમિ એટલે આખા 
ભરતખ'ડની ભૂમિ સમજી તે ઉપર ગેમ રાખવાનોછે. ભૂમિની સાથે 
તે માંહેલાં સ્થાનકો, કાયદા, રાન્ચ, તથા આપણી પેઠે જેમને સ્વદેચે 
જન્મ આપ્યો હેય, તે સર્વ લોકો ઉષર આયે પેમ રાખવાને છે, 
અને તેમના ભલાને માટે ચત્ન કરવાના છે; એટલે આપણા દેશનાં 
સ્થાતકેને આશ્રય આપવો, કાયદાને પાળવા, દેશી ભાઇએ ને તથા 
દેશાભિસમાની વીર સુરષાને મઠ કરવી,અને આપણા પાતાના કલ્યાણુ 
તે સુખશાતા ડરતાં દેશના કલ્યોણુ ને સુખશાતા વધાર પસદ કરવાં. 
આ અગત્યની ફરજ કેટલા થોડા અદા કરેછે ! બ્યક્તિ સમગ્રના દેશા- 
લિમાનથીજ પ્રશ્ન ટકી રહેછે, તથા આબાદાની ને સુખશાંતિ ભોગવી 
રાફેછે, જે સ્વાર્થી ખની પ્રજાને ઉપચે।ગી ન થાય, તે કૃતધ્ત ખ્રિષ્ઠારને 


(૫૪) 


પાત્રછે. વિપત્તિની બ'દર મ્વભૃમિની સાધે તેડી શાખનાર રેથાલિ- 
માન છે); શર્યદારશારીએને તેમની ળમાં ટેડી બાપનાર 
રેશાલિમાન છે; પર્મના ઉપદેશને, વેવારીગોને,એ ડવોને નિથમા 
વખતે ત્રાશ્રકા ખાપનાર રેશાબિમાન છે; લઠાષક ત્િષાઇએ ને 
ભથષ ફહિત ને મદળીખઆ કકતાર દેશાલિમાન છે; ભને મ્વાલાવિક 
ફ્રીતે ઠે ઇ*વરથી મણેતી મ્મિતિમાં (૬૪ માણુસને ર્‌ રાખનાર 
રૃશાબિમાન છે, રેશાલિમાનની કાગળ કવમાન, નારાબિમાન, 
જાત્યાલિમાન, પ“ધાલિમાન અને ચર્જ પ્રકારતાં કધાનિક અભિમાન 
નછ થવાં જેઈએે, «યાં સુપી ગે પ્રમાણે ન થાય, ન્યાં સુધી પ્ર 
સુધરવાની ને ઉત્નતિમાં શ્ઞાવવાની આશા દેકટ છે. 


કૃતત્તતા 


કૃતન્તતા એટલે ત્વાપણા ઉપર થએલા ઉપકારને! બદલો વાળન 
વાની ઈચ, આ ઈચ્છા એવી ક્વાભાવિક છે, ઠે તે પ્રાણીએ માં પણુ 
તેવામાં આવેછે. 1સે'ફ જેવાં વિકાળ જનાવર પણુ દૃતતતામાં સમજે 
છે, આપણા ઉપર જગતૃનિય'તા ઈ વરના ઉપકાર સોથી મોટા અને 
નિરતર છે, તેથી તેને! પાડ માનવા અતિ અવર્થને। છે. તેથી ઉતરતા 
€પકાર માબાપ, શુરૂ, સ્વામી, સગાંચહેોદર, મિત્ર, પરોશી,'એ।ળ- 
ખાણુવાળા, નાતળત અને સામાન્યપણે જનમ'ટળમાંથી ઘણાના 
થાયછે. માબુસ જેમ એકલુ'રઢી શકતુ' નથી, તેમ તેને ખીનને ખપ 
વારે વારે પડેછે, માણુસ જેમ બીજાને કામ આવવા તૈયાર હોયછે, 
રોળ જે છા લાગ્યુ અપ, રોનેપ્ઝદેય વાવા “ણુ સખ સષાર સહેજ 
નતેઇએ. કૃતસતાતુ' પહેલુ પગથી મદતગારનો ૦પકાર માનવો 
એ છે; અને ખીજ પગથી3' તે ઉપકારને! બદલ્ષો વાળવો એ છે. 
કટલીક નાર આપણા ઉપર કોઈના એવા 0પકાર થાયછે, કે જેનો 
પૂરા બદલે! આપણે જન્મ પર્યત કઇ પણુ રીતે વાળી ન શદીએ. 
કેટલાક એવા ઉપકાર ઠરનારા છે, કે જેએ બદલાની આશાજ 


(પ૫) 


રાખતા નથી, અને ખદલે। વાળવા જતાં તેએ! નારાજ થાયછે. એવે 
-મસ'ગે ઉપકાર કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવુ” તેની આત્તા માનવી, 
તેતુ' સન્માન રાખવુ', અને તેના ભલાને સાકે ખરા મનથી પ્રાથના 
કરવી. વળી સમય આવે ત્યારે તેની બને તેટલી સેવા ખજાવવી, અને 
તેની ચાલચલ્કત તથા માલમિલ્કત ઉપર થતા હુમલાથી બચાવ 
કરવાનો ચત્ન કરવે।, તેને કોઈ પણુ પ્રકારે કયારે કાસમાં આવુ” 
એવુ” વલણુ હસૈશાં રાખવુ”. 
કૃતજ્ઞતા એ એક માયાણી મનોવૃત્તિ છે, એ વૃત્તિ જેનામાં ન 
હોય, તે કૃતધ્ી કહેવાચછે. કૃતધ્નીમાં ધર્મની અને નીતિની લાગણીઓ 
હાઇ શકે નડીં, અને તે ઇશ્વરથી પણુ વિસ્ુખ રહે છે; કૈમકે તે સધળી 
સારી વસ્તુના આપનાર ઇશ્વરને ન્નુલમગાર ગણી પીકકારે છે. એજ 
રીતે જગતમાં તેના ઉપર જેએ! ઉષકાર કરું, તેમને તે ડુડ્મન જેવા 
ને ધિક્કારવા લાયક સમજે છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાચેો, એટલે 
“ ગુણુના ભાઈ દે।્‌ષ ” ની માફક ઉપકાર કરનારને અપકાર કરે છે, 
ક્રૂધ પાઈને ઉછેરેલે સાપ ધણીને કરડવા ઉભે! થાય, શવાં 
વત'ન કૃતડ્યીનાં હોય છે. 


સભ્યતાઇ* 


સભ્યતા એટલે ખીજ સાથે માથા મમત્તા અને સછુકાઇથી 
બોલવુ ચાલવુ'. સભ્યતા ખકડારની અને ભીંતરની હોય છે. ખહારની 
સભ્યતાને આપણે વિવેક કહીએ છીએ. ખીન્ને તેની ચેાગ્યતા પ્રમા- 
ણે માન આવકાર આપવો; અભિવ'દન કરવુ, અને તેની સાથે મીઠાશ 
થી બોલવુ”, એને વિવેક કહેછે. ખીજ્ન ઉપર માયા રાખવી, અને તેના 
સુખ માટે આપણી પોતાની ઇચ્છા છેડી દેવી, એને ભીંતરની સભ્ય- 
તા કહે છે. ખીજ સાથે કેમ વર્તનુ', એ ઘણુા। માણુસ સમજતા નથી, 
તેથી તેઓ પોતાના અવિવેક વડે ખીનને માડુ' લગાડેછે. ઘણી વાર 
તેઓ અસભ્ય, કચે॥ાભીતાં, જ્ડસાં કે અપ્રીતિ ભરેલાં વેણુ ઉચ્ચારે 
છે; તેથી પોતાની હલકાઈ મકટ થાચ છે. વિવેક બતાવવામાં પૈસા 


(પદ) 


સસતા નથી, તુ' તાં ટરવામાં કે તુચ્છકારવામાં શઆપણુને લાભ 
ઘતે। નથી, “ આપણે વે'ત નમીએ તે ખીજો હાથ નમે ” એવી 
#કહેવત છે. છોકરાં છૈયાંતે અને ચાકર નોકરને ટુ'કારવાથી તેવી ટેવ 
પડી જય છે, અને તે પ્રમાણુ વખતે મોટા માણુસ સાથે પણુ વર્ત 
જવાય છે. ખીજાના સુખની ઇચ્છા રાખવામાં વખતે આપણુ' પોતાનુ 
સુખ તજવુ' પડે છે, તેથી મન મારવાને મોટે સદ્શુણુ પ્રાસ થાય 
છેં, ગને આથીજ સલ્યતાને ઉદાર સદ્ગુણુ કહેવામાં આવે છે. 
સભ્યતા એ કુલીનપણાની નિશાની છે, એ વડે લોકે! આપણા। વિષે 
સારો વિચાર ખાંધે છે, અને આપણુ વિશેષ માન રાખે છે, એથી 
,સ'સાર સુખરૂપ થાય છે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી અને જૂદા જૂદા 
પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મ'ને સુદી મળે છે, તથા નાત 
,જતના લોકોને તેમજ જનમ'ડળને લાભ થાય છે. 


પરેપ્ષકારખુદ્ધિ. 


માણુસ જાતતુ' સાર્‌' કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધા- 
રવાની તથા તેમની ત'ગીએ ટૂર કરવાની ઇચ્છાને પરાપકારણુદ્ધિ 
કહે છે. આ સદ્શુણુનુ' મૂછ પરમેશ્વર ઉપરના ભાવમાં છે, કેમકે 
*માણુસે। ઉપરની સદ્ભાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. માણુસ માત્ર- 
સે। ખનાવનાર એક ઇશ્વર છે, માટે ડુઃખી માણુસને મદત કરવાથી 
તે મહા પિતા છુશી થાય છે. વળી આપણે સવે*ને ત'ગીએ આવી 
પ્રડે છે, અને ખીજાનો ખપ પડે છે, ખીજની મદત સૌને થોડી કે 
ઘણી લેવી પડે છે, માટે આપણી કરણી તેમજ વિચારમાં પરોપડાર- 
વૃત્તિ હમેશ રહેવી નેઇએ., 
ખીજાની ત'ગીએ। ટૂર કરવામાં આપણી પાસે જે હેય તેનો 
બને તેટલો ભાગ મોાકળે હાથે ને મોકળા મનથી વાપરવો જેઈએ. 
દયા અને પરોપકાર વૃત્તિનો કેટલી વાર સમાન અર્થ થાય છે. એવાં 
કઠોર માણુસ ક્વચિતજ નેવામાં સવશે, કે જેએ ખીજાને ભુખમ- 


(પ૭) 


રાથી ટાંટીઆ ઘસતાં જીએ તેની દરકાર કર્યા વગર પોતે તેની 
આશગળ ખાવા પીવામાં માજ માણે. ભૂ'્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ, 
તાપથી ડુઃખી થતાને નેેડા અને ટાઢથી ડુઠંવાતાને વસ્ર આપવાનુ 
શાજમાં કહ્યુ” છે, અને તે મરમાલે લોકે; યથા શક્તિ આપેછે, આંગણે 
આવે તેને વિસ્રુખ ન કાટ્તાં ચપઢી-ચાંગછુ' જે મળે તે આપવુ” 
એવી લોકોની સમજ હાય છે. અતિ[થને આદરસત્કાર સાથે ભોજન 
આપવા વિષે શાસ્ત્રમાં ખહ્‌ કલુ છે. આપણા જૃતાં પુસ્તકોમાંથી 
ઘણાના દાખલા મળી આવે છે, કે જેમણુ માગનારને મરજી પસ'& 
આપ્યુ", અને પોતાતુ' સર્વસ્વ તજ્યું'. એમ છતાં લેોકમાંથી આ 
લાગણી ક*ઈ કમી થવા લાગી હોય એમ જણાય છે. તેની સાથે 
સુપાત્રે દાન ન અપાવાથી ત્તેની માઠી અસર થાયછે, ભીખારીઓની 
સ“ખ્યા એટલી વધી ગઇ છે; કે તે આપણા સ'સાર ઉપર મોઢે 
બોને થઇ પડચોછે. બોને જ્યારે ત્યારે ભય'કર સ્વરૂપ પકડશે, અને 
આપણીં માયાછુ વૃત્તિઓને કઠોર કરી નાખરે. આથી કહેવાના 
એવો હેતુ નથી, કે આપલે આ ધસ છેડી દેવે; કેસકે જ્યાં સુધી 
સ'સારનો સ'બ'ધ નારી છે, અને જ્યાં સુધી જગતમાં દરિદ્રતા ને 
જુલમ છે, ત્યાં જુધી આ ધમ પાળવાજ નતેઇએ, માત્ર જેને ખરી 
ત'ગી હોય, તેને મદત કરવી, અને જે કાસઠાજ કરી નિર્વાહ કરી 
શકે એવા હોય), તેમને ધ'ધે લગાડવાની તજવીજ ફરવી, મહેનત 
મજુરી કરી શકે, એવાને ભીખ આપવાથી, તેએ આળસુ ખની 
પ્રજને બોજ્તરૂપ થઈ પડેછે. 


વિચારમાં પરે'પકારની જરૂર છે, એમ ઘણી વાર લાગતુ નથી. 
ખીજના કામ ખેડટાં છે, એવુ' પરાપકાર બુદ્ધિવાળા માણુસ પો- 
તાના મનસા આવવા દેતો નથી; તે! પછી તેમભુ પોતાનાં કામ 
માટા હેતુથી કર્યો' છે, એવો! વિચારતો તેના મતમાં આવેન કર્ચાથીર 
ઘણાને ખીજના કામકાજ વિષે ટીકા કરવાની અતે તેમાં ખોડખાંપણુ 
કાઢવાની ટેવ હા્‌યછે. તે જે કરેછે તે ક'ઈ ખોટા કેતુથી, કૈ સ્વાર્થને 
માઠે કરેછે, એમ તેએ કહેછે. મોટા મનના માણુસો આવા અ- 

8 


(૫૮) 


વળા અર્ષ લેતા નથી, પણુ સવળા અથ લેછે. બીજાના મનને ખોડુ' 
લાગે એવી વૃત્તિ તે રાખતા નથી, તેમ ખીજાતુ' પોતા પ્રત્યે ખોઠુ' 
લાગે એવુ' વર્તન હોય તે પણુ તેએ હશેમાં ગણી મનમાંથી કાઢી 
નાખેછે, ને સવ" માણુસો। આવા ઉદાર દિલના ને પરોપકારી હોય, 
તો! સ'સાર સુખરૂપ થાય એમાં શક ચો ? 


નિખ્કંપટ અથત્રા સત્યશીલ્રતા. 


ગ્રમાણિકપણે તને ચાષવટથી ચાલવુ”, એટલે દરેક જતની 
ઠંગાઇને તથા ઢોંગને ધિક્કારવાં તેનુ” નામ નિષ્કપટ, જે ખુદ્લાદિલને॥ 
નિષ્કપટી હોયછે, જેને પાતાની રહેશ કરણમાં કઈ છુપાવવા ન્ટેવુ” 
હોતુ'નથી, અનેજે 'પાપકર્મૌથી લલચતે। નથી તે લોકે।માં પોતાની 
ઉચી ચોગ્યતા ન્તળવી શકેછે, અને તેને સઘળા લોકે! માત આપે 
છે, તે ખૂણુખાચ૨ પડી રહેનારા હશે, તોપણુ સ્વત'ત્ર, નિર્મળ 
અને મહાન્‌ ગણાશે. સત્ય વડે જગત્‌ ટકી રહ્યું છે. સત્યનો બેલી 
ઈશ્વિર થાયછે. સત્ય વડેજ જય છે. સ'સારને। બ્યવડાાર સુખરૂપ સત્ય- 
થીજ નિવડેછે. વેપાર રોજગાર અને સાવજનિક ટામા એ વિના 
ચાલી ન શકે. સત્ય ન હોય, તે। માણુક્ષના વેણુ-બોાલ-કોલ ઉપર 
કોઇ વિશ્વાસ ન રાખે. કેટલાકની સમજ એવી છે, કે વેપાર-રાજ- 
માર, છળ, કપટ અને જડ વગર ચાદ્લી ન શકે; પણુ એ માનવુ 
ભૂક્ષ ભરેલુ' છે. કેટલાક એમ સમજેછે, કે ખીજ આપણુ પ્રત્યે 
દગે! કરે છે, માટે અપણે તેમના પ્રત્યે દગો: હેમ ન કરવે। ર આ 
વિચાર સ'સારના કાર્યવ્યવહારને તથા સુખને ખડું હાનિકારક છે, 
સત્યશીલતા નળવવી હોય, તો બોલતા પહેલાં વિચાર કરવો, ખીન્ત 
ઉપરની હદથી જ્યાદે ચાહના કે ક'ટાળાને કખજામાં રાખવે।, 
આપણી તઈશક્તિને લગામમાં રાખવી, અને જે કથન સુખ્યકરીને 
આપજુને લાગુ પડતુ” હોય, અથવા જે ખીજને લાશુ પડતુ હોય, 
ત્તે કહેતાં ખૂખ સ'ભાળ રાખવી. વળી જૂઠા વખાણુ કરવાની ટેવથી 
અલગ રહેવુ', કેમકે એથી ખીના છેતરાયછે, અને તેમની બાત્મ- 


૬૫.-/ 


*લાઘા તથા ખોટી વડાઇ સાંભળવાની હૉંસને ખોટી સુછી મળેછે; 
અને તેએ ને પોતાની ભૂકે। ને ખોડખાંપણુ વિષે લોકોથી ખરૂ' જણી 
ન શકે તે! તેમને તે સુધારવાને! લાગ મળતે। નથી. 
સત્યશીલતાથી ઉલટો ગુણુ-ડુર્યથ જૃઠે છે. જૃઠ એ સઘળા 
ફુડ હ્‌।॥માં અધમ છે. ઈશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કાશવા 
જોગ છે. એથી ખીકણે ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડેકે, અને તેમાંથી 
હેરેક ડુર્ગુ ભુ પેઠા થાય છે. જૂ ડ' બોલનાર સાચુ' ખોલે, તે। “પણુ તેનુ' 
ફઇ માનતું નથી; કેમકે તેના ઉપરથી પતિયાર ઉઠી ગયે! હોયછે. 
જૃઠમાં હરેક જતની છેતરપ'ડી--પછી તે ઈસારાથી, વાણીથી ફે આ- 
ચરણુથી થતી હોય--દ્વીઅરથો બોલવુ', બોલવામાં મરી મશાલો 
શભરાવવેો કે ક'ઈ પણુ છાંટ મારવી, એને1 પણુ સમાવેશ થાયછે. 


ચો'બવટ અથવા ગ્રમાણિકેપાણુ', 


નિષ્કપટ અને ચે।ખવટઢ ઘણી વાર ભેળસેળ થઇ ન્તયછે, અને 
કેટલાક તેમને એકજ સમજેછે, ચાખવટ એટલે પારકી મિલ્કત 
તરક્‌ વ્યાજખી ને પ્રમાણિક નજરે નેવુ' અને પોતાના કામકાજમાં 
હુલ્કા ને સ્વાર્થી! ઘાટ ન ઘડવા તે. એતુ' ઉલ્લ'ધન અતિ લોભી સ્વ- 
ભાવથી, ઉડાઉપણુ!થી; સ્વછ'થી, એટીપણુાથી અને સુધર્યા વગ- 
રની સમજશક્તિથી થાયછે, ખીનનાં ચઢિઆતાં સુખસ'પત્તિ 
અદેખાઇઈની નજરે નેવાથી, આપણી આશા તૃષ્ણાને અપણાં સાધ- 
નોની હહ ખહાર બેહકાવવાથી, આપણા ધ'ધા રોજગારમાં મહૅ- 
નતથી મચ્યા ન રહેવાથી, અને એમ કરવુ* આએ અધમ ને નીચ છે, 
એવુ” મનમાં નિર'તર ન રાખવાથી અપ્રમાણિક થવાયછે. ઉઘાડી 
લૂટફાટ અને જુલમથીજ પ્રમાણિકપણાતુ” ઉલ્લ'ઘન થાયછે સમ 
નહીં, પણુ દરેક જતની ઠંગાઈ અતે છેતરપ“ડીથી, વાળી ન શકીએ 
એવુ” દેવુ” કરવાથી, ને।કર ચાકરની વ્યાજબી રાજીમાં ફે સર- 
કારી નોકરાના પમારમાં ભૂલચાપ દેવાથી, પઘધ્છુ' ન આપવાને 
ઈરાદે ઉછીનુ' લાવવાથી, અને બીજને માલ એછે પડાવી લેવાને! 


(૬૦) 


યત્ન કરવાથી પણુ પ્રમાણિકપણાત્ુ' ઉલ્લક'ઘન થાયછે. આથી સ“ 
સાર અવ્યવસ્થામાં આવી પડેછે, વેપાર રોજગાર સારી રીતે 
ચાલે નહીં, અને સુધરેલા પ્રદેશ પણુ ચાર અને ખૂનીઓવુ' 
રહેઠાણુ થઇ પડે. 

વ્યાજખી દેવુ” વાળવાની પોતામાં તાકાદ નથી, એ નણુવાથી 
ગ્રમાણિક માણુસને સોથી વધારે લાગેછે; એટલા માટે કોઇ વાર 
કરજની આપદામાં આવી પડવાની કમબખ્્તી ન લાગે, તેને માટે 
લાંખી નજરથી ને સ'ચમથી સારી પેઠે મહેનત કરવી. અતપણા 
સેજ શૈખ ખાતર કરજ કરવુ કે ઉધાર ઉછીનુ' લાવવુ', તે કરતાં 
દુઃખ વેઠેવુ', એ વધાર સાર્‌' છે; કેમકે તાત્કાલિક મોજ શે(ખ માટે 
કાહેછું' ક૨જ કે ઉપાડેલુ' ઉધાર ઉછીતુ' પાછળથી વધારે દુઃખદાયક 
થઇ 'પડેછે, કદાચ ઉધાર ઉછીતુ' કરવાની ખાસ કારણુ જરૂર પડી 
ણય તો તે પાછુ' વાળવાની પહેલી તક સાધવી. તે પાછુ' વળતા 
સુધી પોતાનો ખરચ કમી કરવો, એ વધારે સાર્‌' છે. જેને માથે 
શ્રણુ છે તે કદી સુખી થતે। નથી; માટે લપડાક મારીને મોં રાત 
રાખનારાએએ અને પુલણુજીઆએ આ વાત સદાય લક્ષમાં 
રાખવી ન્ેઇએ. 


નગ્રતા અથવા સૈપ્સ્યતા. 


દાન, દયા ને રીનતા એ તરવાના ઉપાય તુળસીદાસે કહા છે, 
દીનતા એટલે ગરીબાઇ-નસ્રપણુ'. અહ'કાર તજવો, અને નમ્ર થવુ', 
એ પર્મષ'નો મોટો માર્ગ શાઅકારાએ ખતાવ્યોછે, જેની સાથે આ- 
પણે! કોઈપણુ તરેહનો સ'બ'ધ પોય, અથવા જેના ઉપર આપણે 
અષિકાર હોય, તેની સાથે બોલવા ચાલવામાં મીઠાશ રાખવી, તેને 
સાધારણુપણે નસ્નતા કહેવામાં આવેછે. એથી લોકોના સુખમાં 
તથા વખતે તેસના લાભમાં પણુ વધારા થાયછે; અને પાપ કરવાની 
ઘણી લાલચે! એથી તન્તયછે. જે માણુસ નરમાશ વાપરેછે, તે 
સર્વનો! પ્યાર મેળવેછે; અને જેમની સાથે તે નરમાશ વાપરેછે, 


(૧૨૭) 


તેમની દુઃખદાયક કે હલક્ટી અવસ્થા ને ધ'ધો "પણુ મીઠાં થઇ પડે 
છે. એથી આપણા જાતિભાઇઓની દિલગીરીમાં આપણે ભાગ લેતા 
થઈએ છીએ, અને તેમની ખોડ ખાંપણુ માટે સખતાઈ રાખતા નથી. 
એથી કરેલા ઉપકાર લોકે ખમણા ખુશી થઈ કખૂવ કરેછે, અને 
ઉપકારના બોાન્નનો સખત ભાર પણુ તેમને લાગતે। નથી. ઉતા 
વળમાં અમર્યાદ વેણુ બોાલાતાં એથી અટકેછે, અને ગુસ્સામાં 
ઝાંઝ ચઢી હોય તે નર્મ પડેછે. નમ્નપણુ' એ શાંતિનો સાથી 
અને તેને વધારનાર છે. એથી હઠીલાઇ, નિર્દયપણુ%, બીજા વિષે 
સત ખાંધવામાં સખતાઈ, ત્સે બીજને માફ ન કરવાની વૃત્તિ 
એ ડુર્યુંગ્ા! ટૂ૨ થાયછે. 

દશ કલ્યાણુનાં, દેશ સુધારાનાં, શુરવીરપણાનાં કે મન મારવાનાં 
મહતૂ કાર્યો કરવાની નતેગવાઇ કવચિતજ મળેછે; પર'તુ નમ્નપણાતુ' 
કામ નિરતર પડેછે, અને તે આચરવાનાં સાધન હસેશાં આપણી 
નજીકજ હોય છે. મહાન્‌ થવાની શક્તિ થોડામાંજ હોય છે, પર“તુ 
નસર થવાની શક્તિ સવમાં હોય છે; સ'સારમાં લોકોની અઆપદાઓ| 
થોડાકજ દ્ર કરી શકે છે; પરતુ સઘળા તેવી આપદાએ એછો 
કરી શકે. આખી ગ્ર ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખ દુઃખ ફ્રેરવ- 
વાનુ' ઘણાથી બનતુ' નથી, પરતુ દરેક જણુ કોઇ અભાગીભા માણુ- 
સની હાલત સુધારી શકે, કે તેની આપદા ઓછી કરી શકે. 

નગ્નતા જેમ માણુસે! પ્રત્યે આચરવાની છે, તેમ તે રાર અને 
જેમાં જીવ છે, તે સર્વ મત્યે આચરવાની છે, પ્રાણી ઉપર માયા 
રાખવી એ દયાછુ સ્વભાવની નિશાની છે. જેએ માણી ઉપર ઘાત- 
કીપણુ* ચુજરે છે; તેમનામાં સદ્શુણુ અને ન્યાયી સ્વભાવ ખતાન- 
નાર ઉમદા સુણની ખામી છે એસ સમજવુ* 


સોડું મન 


કાગડાની પેઠે ચાંદાં ખોળવાની ટેવ ઘણુાને હોય છેઃ એટલે તેએ! 
સામાના સદ્ગુણુ તરક્‌ નહી' પણુ તેના ફુરા'ણુ તરક્જ નજર કરે છે, 


(4૨) 


અને તેની ખોડખાંપણુ કાઢવા તત્પર રહે છે. આ સાંકડા અથવા નીશ્ર 
મનની નિશાની છે. સામાનાં કૃત્યો અને તે કરવાનાં કારણે વિષે 
સાયા સહેરખાનીથી મત ખાંધવાનો જે સ્વભાવ તેને મોટું મન 
અથવા ઉદારવૃત્તિ કહે છે. એ વગર ઘણી વાર સામાને ઇનસાષ્ટ્ર આપી 
શકાતે। નથી, અને સત્ય ખોળી કઢાતુ' નથી, ઘણીવાર આપણા અપૂણું' 
સાનને લીધે પે'વ! અણુમાહિતીને લીધે આપણા મતુષ્યભાઈઇઓનાં 
કૃત્યો કે તેનાં કારણ! નિર્દોષ ને વખાણુવા જગ છતાં તે આાપણુને 
દુષિત ને ઠપકો આપવા નગ જણુપ્ય છે. આપણે વારે વારે છેતરાવ 
વાને! સ'ભવ છે, માટે પૂવે” કહ્યુ” છે, તે પ્રમાણુ દરેક બાખત વિષે 
ભનતા સુધી સવળે અર્થ લેઇને મત ખાંધવે; કેમકે તેમ કર્યા 
વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી થઈ ન્યાય આપી શક્ઠીશુ' નહીં, ખીજા 
વિષે તુલના સારા અતુભવ વગર્‌ યથાર્થ થઈ શકતી નથી; કેમકે 
કેટલાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય,તો પણુ અતુભવ અ'તે તે ખરેખરા 
સારા માલમ પડી આવે છે; અને કોઇના કહેવા ઉપરથી કે ચોઢા 
અનુભવથી માંપેલુ' મત આખરે ખડું પડે છે. કોઇ માણુત્રમાં ખરે- 
ખરા ડુર્ગુણુ હોય, તે! પણુ આપણ્‌' મોહુ' મન હશે તો તે સદ્ચુણુ 
ચૂન્ય છે, એમ આપણે નહીં માનીએ, અને ખર્‌' નેઇએ, તો દરેક 
માણુસમાં ક'ઈ પણુ સદ્શુણુ હોય છેજ. ઉદાર દિલથી ખાંધેલું” મત 
સામે! માણુસ સમજી જાય છે, અને તે પોતાની ભૂલ કણુલ કરી તે 
સુધારવા ચત્ન કરે છે. બીજાના વિષે મત ખાંધતી વખતે આપણે યાદ 
રાખવુ' જેઇએ,ફે આપણાથી પણુ ભૂલ થાય છે;માટે આપણે જાતિ- 
ભ્રાઈ ભૂલ કરે, તો તે આપણા તિરસ્કાર કરતાં દયાને વધારે પાત્ર છે, 
જેએ પોતા વિષે ઉચ્ુ' મત ધરાવે છે, તેએ સાંકડા મનના હેય છે, 
જેઓ પોતાનુ અજ્ઞાન અને ખોડો જાણે છે, તે હમેશ નગ્ન હોય છે, 
અને જે નગ્ન હેય તે હમેશ ખીન્ત પ્રત્યે નરમાશ-મોટુ' મન રાખે 
છે. જે ખીજાની નિદા કરવા તત્પર રહે છે, તે જ્તણે પોતાની જ છખી 
આરસીમાં દેખાડતો! હોય, એવુ" થાય છેઃ એટલે તે ઉપરથી તેનુ 
પોતાનું અ'તઃકરણુ કેવુ' છે, તે જણાઈ આવે છે, 


(૬૩) 


ન્યાય, 

ખીજ સાથેની વર્જણકમાં ખરુ' અને વાજ્ખો કરવાને જે 
દેઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. આ ધમ સૌથી વધારે અગત્યનો 
ને પ્રતાપી છે, કેમકે તે ઘણા સદ્ગુણૂાનુ' મૂળ છે, અને એના વગર 
સ'સાર લાંખી સુદત નભી શકે નહીં. 

સરકારી અમલદારો ન્યાયી ન હેય તો. શુ' પરિશામ થાય તે 
સૌનદ જણુવામાં છે. દરેક માણુસ ત્નન્યાયી થાય, એટલે વાજખી 
ગેરવાજબીપણુ' નેવે મૂકાય, તે! જેરજુલમ, તિર્દયપણુ', અને અસ્વ- 
સ્થતા દેશમાં મસરે, અતે સર્વ પ્રજન દુઃખી થાય. ન્યાયનો તથા સવ* 
લૌકિક ધર્મ નો આધાર ગીતામાં કહેલાં નીચેનાં મહા વોકયે। ઉપર છે. 

“છે અર્જીન, પોતાને સુખ ફુઃખ જેમ લાગે છે, તેમ જ સર્વે 
પ્રાણીઓને સુખ ડુઃખ લાગે છે એમ જે જીએ છે, તે સુરૂષને એઇ 
જાણુવોા.”પ વળી “ સર્વ મનુષ્યને જે પોતાના જેવા જીએ છે, તેજ 
ખરેખરૂ' જુએ છે. ”? અર્યાત્‌ “ ઓજાઓ પ્રત્યે આપણુ એવી વર્ત- 
છુક રાખવી કે જેવી વતષ્ણુ'ક આપણે તેમના તરફ્થી ઇચ્છીએ ” 
(ખિસ્તી ધર્મના ખાઇબલનુ” અ મહાવાકય છે », 

અ ધમ જેમ મતુધ્ય પ્રત્યે આચરવાને। છે, તેમ સર્વ" પ્રાણી 
પ્રત્યે પણુ આચરવાને। છે; કૈમફે તેસના ઉપર પણુ અન્યાયી થઈ 
જેર જુલમ કે ઘાતકીપણુ' કરીએ તે। તેના આપણે ઇશ્વરને ત્યાં 
જવાખદાર થઈએ છીએ. 

જેએ લોભી હાય છે, તેએ ખસુલ અન્યાયી હોય છે; કેમકે 
લોભને માટે તેમને અન્યાય કરવો! પડે છે. એજ મમાણેું વ્યભિચારી, 
ચાડીઆ, ખુશામતીઓઆ, બેવચની, કપટી અને જુલમી માણુસ 
અન્યાયી હોય છે, જેએ ઇશ્વર પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અને લોકે! પ્રત્યે- 
ના ધર્મ ઈમાનથી પાળે છે, તેઓઆજ ખરેખરા મહાન અને ન્યાયી 
જુરૂથ નિવડે છે. 

૬. સાદ્મોવમ્યેન શર્ઘત્ર સમ વવા ચોર્ઝુન 1 
સુર તા સછ્‌ થા છુ: સ ચોમી પરમો સત: ॥ 
૨. મસ્તષત્‌ લર્યમૂસજુ ૧:૫૬ સિ સ પરવત્તિ 


(૬૪૩ 


ભાગગ૩ 
સ'સાર સ્થિતિના ટ્રેરફોરઃ સુધારાના સાધન. 


ખીછ ખાખતેો।ની પેઠે સ'સારની સ્થિતિ અચળ રહેતી નથીઃ 
તેમાં દ્રેરફાર થયાજ 8૨ છે. તેથી જેએ એમ ઇચ્છતા હોય કે 
અમારા સસારની સ્થિતિ અસલ પ્રમાણે કાયમ *હેવી જેઈએ, 
તેએ સૃષ્ટિના નિયમથી ઉલટી આશા રાખે છે એમ સમજવુ. કેળ- 
વણી, રાજ્ય અને ધમની ઉથલ પાથલ, એ સસારની સ્થિતિ સારાને 
જે નરસાને માહે ફેરવનાર મહા ય'ત્રો છે. પ્રાચીન કાળના સુધરેલા 
આચેની સ'સાર સ્થિતિમાં અને હાલના તેમના વ'શનેની સ'સાર 
સ્થિતિમાં આશમાન જમીનને! અ'તર પડી ગયે છે. અસલના કરતાં 
હાલની સ્થિતિ માઠી-બગડેલી છે, એમાં તે! શક નથી. એ સ્થિતિ 
અગડવાનાં કારણુ ખોળવા જઇશું, તે! ઉપર કહેલી ત્રણુ પ્રકારની 
ઉથલ પાથલ માલમ પડશે. જે સત્તા બિગાડો કરવાને કારણુભૂત થાય 
છે, તેજ સત્તા અથવા તેની જ્યુતૂકમ સ્થિતિ સુધારા કરવાને પણુ 
કારણુભૂત થઈ શકે. માટે સ'સાર સુધારાનાં સુખ્ય સાધન કેળવણી, 
રાજ્ય અને પરમ છે. એ શિવાય આબાદી, પ્રવાસ ને સ"સ્ગ, જ્યક્તિ 
સે મ'ડળના પ્રયત્ન, એ ત્રણુ ખીન્ત” સાધન છે. એ સાધને! એક 
ખીજામાં સેળલેળ ચાય છે, અથવા એક્ના પેટામાં ખીજા' અસેક 
સાધન આવે છે. 


મકરણુ ૧૬* 
કેળવણી. 
સ'સાર સુધારાનુ' ઝૂછા અથવા સખ્ય સાધન વિદ્યા છે, અસલના 
આયનો! સ'સાર સુષરેલે1 હતે!, તેનું' કારણુ તે વખતનું” સાન હતુ” 
જેમ તિય ઘટી તેમ સ'સાર બગડયે!. અ'ગેજ સરકારતુ* રાજ્ય 
થયુ' તે અગાઉ દેશર્મા અસ્તાન પસરેલુ' હતુ' એમ કહીએ, તે તે 
ખો નહીં કહેવાય, કેમકે એ સ“ધકાર ચુગમાં કેટલાક સુર પાસેથી 


(૬૫) 


ખપ મુરતુ' સ'સ્કૃત માહેલુ' સાન મેળવતા, અને તેમાં વિદ્ઠાન તે. 
થોડાજ થતા.બકીના લોકોમાંથી જેમને વેપાર વણુજ સાથે સ'બ'ધ, 
તેઓ માત્ર આંક, કક્કો, તેનાં પદ, નામાં, વ્યાજવટ'તર અને ખત 
કાગળતુ' સાન મેળવતા, ને ખડું તો કોયડા ને લીલાવતીના કેટલાક 
દાખલા શીખતા; અને એટલુ' શીખીને તેએદ ભણી ઉતર્યા, એમ 
સમજતા* આ રિતાય તમામ પ્રનન અસાનરૃૂપી અ'ધારમાં 
ગોથાં ખાતી હતી, 

પ્રતાપી ને પરોપકારી અગ્રેજ રાજ્યે લોકોને કેળવણી 
આપવાની ચોજના કરી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેનો ખહુ થોડો 
લાભ લીધે।, પણુ જેમ જેમ તેના ફાયદા સમજતા ગયા, તેમ તેમ 
કેળવણી માઢે તેમની અભિરૃચી વપી, અને હાલમાં હજારો લાખેદ 
વિઘાર્થીઓને આપણે શાળાએમાં ને પાઠંશાળાએ માં ભણુતા 
જેઇએ છીએ. સ'સાર સુધારાતુ' અને આપણુ દેશની ઉન્નતિતુ* 
ગઆ શુભ ચિન્હ છે. 

પરતુ, ન્યારે આપણે પ્રજાનો એક'દર વિચાર કરીએ છીએ, 
ત્યારે પચાશ કરતાં વધારે વર્ષ" થયાં યત્ન ચાલુ છતાં પણુ પરિલામે 
સમાધાનકારક જણાતું નથી; કૈમકે સુરૂષ વર્ગમાં વસ્તીના સે'કડે 
૯૦ ઉપરાંત અને સ્રી વર્ગ્ગમાં ૯છ ઉપરાંત હજી અક્ષરશૂન્ય છે ! 
એટલે બ'ને નતિને ભેગી લઇએ તો ૧૫ આની અભણુ અને ૧ 
આની ભણુલ નીકળે છે. એક આની ભશેલમાં પણુ મોટો ભાગ 
માત્ર સહી કરી જાણુ એવા કે સહેજ વાંચી લખી જાણુ એવે છે. 
દેશી ભાષાની કેળવણીના ઉ'ચાં ધોરણમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જેમણે 
પ્રમાણપત્ર મેળવ્યાં હોય, એવાની સ“ખ્યા સે'કડ એક પણુ નીકળવી 
ગ્રડ્કેલ છે. અ'ગેજી સાર્‌' સમજી શકે એવાની સ'ખ્યા હજારે એક, 
અને મહા પાઠશાળામાં શીખીને પદ્ઘી પામેલાની સખ્યા દશ 
હજારે એક ભાગ્યે નીકળી શકરો. એ માટે કેળવણીના વિસ્તાર 
વૃદ્ધિ માટે ખાસ લક્ષ આપવાની હજી ખડું જરૂર છે. 

ટેળવણીમાં મનની) તનની ને હૃદયની કેળવભીનો સમાવેશ 


(૬૬) 


થાય છે. હાલ અપાવી કેળવણી ખહુધા માનસિક છે. માનસિક 
કેળવણીને સુખ્ય હેતુ મનશક્તિએઓને કેળવવાને છે, તેથી પ્રથમ 
લેખન વાંચન શીખવી સામાન્ય જ્ઞાન અથવા વિઘ્યાનાં મૂળતત્વોતુ” 
જ્ઞાન અપાય છે. એ પછી ચઢતી કેળવણી શરૃ થાય છે, અને તેનો 
પણુ સુખ્ય હેતુ બુદ્ધિને ખીવવવાને છે. હુન્નર કેળવણી આપી 
માણુસને વ્યવહારમાં ઉપયોગી કરવા તરફ હજી ઘણુ' થોડુ લક્ષ 
અપાયુ છે, પરતુ તે ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દેશની 
આમાદીનો સુખ્ય આધાર દુન્નર કારીગરી, વેપારવણુજ અને 
અતીવાડી ઉપર છે, એ વાત કેળવણીના પ્રચારકોએ અને દેશ 
હિતેચ્છુઆએ મન પર લેવી ઘટે છે. એકલુ' માનસિક જ્ઞાન હાલના 
જમાનામાં, જ્યાં વેપારની ચડસાચડસીને પાર રહ્યો નથી, ત્યાં 
ખહુ કામમાં આવે એમ નથી. માનસિક જ્તાનવાળાની સ“ખ્યા વધી, 
અને તેએ એકલી નોકરી ઉપરજ આધાર રાખવાવાળા છહે!વાથી 
તેમાં પગપેસારો પરાકાછાએ થાય છે, તેથી ખીનન* દ્વાર છુલવાં 
જોઇએ, એમ લોડે।ને સમજાવા લાગ્યુ છે, અને દેશની ડુર્ખળતા 
વધતી નેઇને સરકાર પણુ એ ખાખતના વિચારમાં પડી છે. આથી 
એમ સમજવાતુ' નચી, કે માનસિક ઉ'ચી કેળવણી લેનારની 
સખ્યા નેઇએ તે કરતાં વધી પડી છે, અયવા એવી કેળવણીની 
દેશને વધારે જરૂર નથી. દેશને તારનાર વિઘા છે. વિદ્વાનો જેમ 
વધારે, તેમ દેશની સ્થિતિ જલદી સુધરવાની. રાજા સર માધવરાવ 
કહેતા, કે દેશને ઉચકી ઉ'ચે લાવનાર વિદ્વાનો એ સોટુ' ઉચ્ચાલન 
છે, અને એ વાત ખરેખરી છે. 

તનની કેળવણી ઉપર ઘણુ દુર્લક્ષ છે. લોકોમાં જે અખાડા 
વગેરેની સ'સ્થાએ હતી, તે ખ'ધ પડી છે. મરદાની અને અ'ગને 
કસે એવી રમતોને! ઉપચોગ કમી થતે। ચાલ્યો છે. વાહનો અથવા 
સુસાક્રી જલદી ને સુગમતાથી થવાનાં સાધન વધી પડવાથી પગે 
ચાલવાતુ' થાડુ' થાય છે. માબાપ છોકરાંને ખેલતાં જીએ તો 
ખીજવા માંડે છે, ને આખો દિવસ ભણું ભણુ કરે, તે! તેએ! ખુશી 
થાય છે. એકલે! મન પર બોજ્તે પડે, અને તે પણુ હદથી નાદે 


(૧૭૦ 


હાચ, તે તેથી શરીર ઉપર માટી અસર થાય છે. ઘણુ' ભણેલા શરીરે 
નણળા હાય છે, અને તેઓ બેસી ગહેનાની ટેવથી પોતાનુ આયુષ્ય 
હ'કુ' કરેછે. ઓએની બાબત લઇએ, તો તેમની સ્થિતિ વધારે શેચ- 
નીચ લાગે છે, કૈમકે તેમને ઘરકામ વડે મળતી કસરત અ'ધ થઇ છે, 
સુરૂષને કમાઇમાં કઈ પણુ મદત કરવી, સુરૂષ સઘળુ સ'ષાદ્ન કર્‌, 
તો સ્રીએ નિદાન તેલ દિવેલના ખરચ જેટલુ ષણુ પેદ્દા કરવુ' 
જોઇએ, તેથી તેએ રૅ'ટીઆ કાંતતી, કપાસ લેતી, કાલાં કે દાળ 
થાખા વીણુતી, શીવતી કે ભરત ભરતી. આવા કમાઇના ને તે 
સાથે કસરતના રસ્તા બ'ધ થયા. અ'ગેજી માલ ને સ'ચાએ કરીને 
જકેટછુ'ક કામ ખપ પડયુ*, અને સ્થિતિ ખદલાતાં આવાં કામ માણુ* 
સને હલકાં પણુ લાગવા માંડયાં. આ શિવાય ખનતા સુધી ઘરનાં 
સર્વ કામ સ્રીએ હાથેજ કરતી; એટલે પાણી લાવવુ' કે કાઢવું, 
ખાંડવુ% એ'ઠવાડ અબોટ ને પુજન વાસીદાં વાળવાં વગેરે. જ્યાં «ત્યાં 
નળ થયાછે, ત્યાં ત્યાં પાણી લાવવાનુ' ને કુવા ટાંકામાંથી ખે ચવાતુ' 
ખધ પડચુ છે. સિસ મેરી કારપેન્ટર જણાવે છે, કે પાણી ખે'ચવાથી 
ને માથે ભરી લાવવાથી ઘણી સારી કસરત મળે છે. ન્યાં દ#ળવાના 
ને ખાંડવાના સાંચા આવ્યા છે, અથવા સાંચા વડે તૈયાર થએલો 
સામાન મળે છે, ત્યાં દળવા ખાંડવાનુ' વહીતરૂ' પણુ જતુ રહેવા 
લાગ્યુ છે. નિર્વાહનાં સહેજ સાધન મળે, કે એ'ઠવાડ અખોાટ વગે 
શના કામ સાર્‌ પણી ચાકર-ચાકરડી રાખે; અને ધણીઆણી પગ 
પર પગ ચઢાવી ખેસી રણે; કે ઘાર્યા કરે, અને ખડુ તે હાથમાં 
સે।ય લઇ ઢાંઇ શીવે ભરે. દેવદર્ખનને મિષે ગામ મહઃર ટૂર સુધી 
પગે ચાલીને જવાતુ' પણુ ભણુલા વર્ગમાંથી નીકળી જવા આવ્યુ 
છે, એથી પર્સ નિમિત્તે ન્યાયામ અને હવા ખાવાતુ' મળતુ, તે ખેધ 
શું છે. [દિલગીરીની વાત એ છે કે આપષુ કેટલીક સસ્થા કે રત- 
જાતને તોડી પાડીએ છીએ, પણુ તેને બદલે ખીજી દાખલ કરવાનો 
યત્ન કરતા નથી. કસરત સુરૂષવર્ગ'નેજ અકારી લાગે છે, તે આ 
વર્ગની શી વાત કરવી ? તનની કેળવણી માટે, અગ કસાય એવુ' 
કામ, વ્યાયામ અને કસરતની જરૃરછે, અને એ ત્રણે ઉપર સના 


(:૮)3 


સ'બ'ધમાં આપણુ” દુર્લક્ષ છે, તેનાં માઠાં પરિણામ હાલ બાપણે 
ભોગવીએ છીએ, અને હવે પછી વધારે ભોગવીશુ', બ્રણેલા સુરૂષ- 
વર્ગ પણુ શુ' કરે છે ? તોકરી કે એવા બેઠા ધ'ધામાં જરૂર સુરતે 
વખત ગાળ્યા પછી ઘેર આવીને કાંતો વાંચે છે, નીન સાથે ગપાટા 
મારે છે, અથવા શ્રેતરજ, ગ'જીષ્દા કે ચોપાટ જેવી રમત રમે છે. 
ખડ તો કોઇ થોડુ” ફરવા જાય છે. મૂળતેો ભણુવામાં શરીર ઘમ્ની 
નાખેલ, અને પછીથી આ પ્રમાણ કાળક્ષેપ ન થાય તો! પરિણામ 
સારૃ' નજ આવે, એ સ્પઇ છે. “ પહેથુ' છુખ તે નાતે નર્યા” એસ 
સૌ કહે છે, પણુ તેને માટે ઉપાય કેટલા થે।ડા લે છે? શરીરે 
નિર્માલ્ય હોય તેની સ'તતિ પણુ નિર્માલ્યજ પેદા થાય, અને પરિણામે 
આખી પ્રજા નખળી, ખીકણુ ને ખાયલી ખને, એમાં શુ' આશ્રય $ 
આવી પ્રજા સ'સાર સુખની ને દેશની ઉત્નતિની આશા રાખે, તે કેમ 
ડૂળોભૂત થાય ર વળી આપણે જનેઇએ છીએ, કે આખા કુટુંબને 
આધાર એકાદા સુરૂવની કમાણી ઉપર રહેછે. ઘરમાં ખાનાર દશ ખાર 
માણુસ હોય, ને કમાનારા એકલે। હોય, તેની કમાઇ થોડી હોય, તો 
આખા કુઠુ'ખને દુઃખ ભોગવવુ* પડે છે, અને સુરૂષતે અતિશય 
મહેનત કરવી "ડે છે, તથા ચિ'તા ક્િકરમાં દહાડા કાઢવા પડે છે. 
એવી સ્થિતિમાં પણુ સીએ ને સોટાં છોકરાં ઉઘમમાં ભાગ શામાટે 
ન લે, તે સમનતુ' નથી. ઉ'ચ વર્ણમાં જે ધધા આ્રીએથી કરી 
શકાય એવા છે, તે ઉતરતા-ડલકા ગણાય છે, તેથી તે કરી શકાતા 
નથી; અને તેમને માટે ચોગ્ય ધ'યા ખોળી કાઢવાની પેરવી થતી 
નથી. સએક મિત્રે સને સુરતના એક દાખલે। આપ્યો, કે ત્યાંના ઘાંચીએ 
પ્રથમ કાલ સ્થિતિમાં હતા, અને તેમની ઓએ! વાણીઆને ત્યાં 
વરીતર્રા કરતી; 'પર'તુ ઘાંચીના ઘરનાં સર્વ્ માણુસ જેએ। કામ છરી 
શકે એવાં હોય, તે દરેક જતની મહેનત મજુરી કરતાં, અને વાણી- 
આભમાં માત્ર સુરૂષ હોય, તે વેપાર વણુજ કરે, અને ઘરનાં સજ 
મનુષ્ય તેની કમાણી પર આધાર રાખે. પરિણામ એ થયુ”, કે ઘાંચીએ। 
લ્યો, અને વાણી ગરીખ સ્થિતિમાં આવ્યા. મહેનતુ જાતોને 
સુકામલે ઉજળી વણુંના ખરચાળ ને આખરૂમાંથી હાથ નહીં કાઢ- 


(4૯7 


નાર લોકોની હાલત ઉતરતી થવીન ન્નેઈએ. સુધરેલા દેશોમાં પણું 
ખેરા અનેઇ ધ'ધા કરેછે. ધ'ધા કરવામાં નાનમ નથી, એમ લોકે કહે 
છે ખરા; પણુ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, એ માઠા ભાગ્યતી નિશાની છે. 


હૃદયની કેળવણીનો તે। આપણા દેશમાં હાલ અભાવ છે, એમ 
કહીએ તે! ચાલે. એ કેળવણીમાં ધર્મની અને નીતિની જેળવણીએો 
સમાવેશ થાય છે. પરદેશી અને પરધર્મી સરકાર પોતાની નિશાળોમાં 
પર્મની કેળવણી દાખલ કરતી નથી; એ ડહાપણુભરેકું કામ છે. 
કદાપિ કોઇ દેશી રાજ્યમાં એ કેળવણી દાખલ કરવાનો વિચાર 
થાય, તો!પણુ તે સપધે તેમ નથી, કેમકે સરકાર ધર્મની એટલે કયા 
પરભાની ફેળવણી આપે ? આપણે અહીં એક પરમ નથી, દરેક શા 
ળામાં અનેક પ'થના અને સાથે સુસલમાન, પારસી વગેરે અન્ય 
પમ'નાં છોકરાં આવતાં હોય; તેથી સામાન્ય રીતે એક ધર્મની ફેળ- 
વણી સર્વને આપી ન શકાય, અને દરેક પ"થ ફે પર્મને માટે જૂટી 
કેળવણી આપવાતુ' અશકય થાય, કેટલાક એમ ધારે છે, કે સામા- 
ન્ય-ધર્મની કેળવણી આપવી. સામાન્ય પરમ એટલે જે નિયમે- 
તત્વો સવ ધર્મને માન્ય હોય તે. આવા નિયમ-તત્વેદ થોદડાંછે અને 
તે શીખવવાથી પર્મની કેળવણી અપાઈ, એમ કહી પણુ ન શકાય, 
ત્યારે ધર્મની કેળવણી માટે શ' કરવુ” ? કેટલાક એમ કહેછે કે એ 
કેળવણી માખાપે છોકરાને ઘેર આપવી ન્તેઇએ તેએ! માની લે છે, 
કે માખાપ ધર્મતુ' સાર્‌' સાન ધરાવતાં હરો. પર'તુ આપણે અહીં 
મજાનો ઘણાખરા જ્ઞાગ ધર્મ'ની ખાખતમાં પણુ અસ્તાનજ છે. મા- 
બાપ પોતે ધર્મની બાખતમાં ક'ઇ ન્તણુતાં નથી, અને ખરે ધર્મ 
ચરતાં નથી, તે! તેએ પોતાનાં છોકરાંને રુ' શીખવવાનાં ? આ 
પણે નન્‍ેઇએ છીએ, કે તેએ પોતે ધર્મ સ'ભ'ધી સતાન સૈળવવાની કે 
છોકરાંને આપવા અપાવવાની ક'ઈ દરકાર રાખતાં નથી. 

ધમ સ'બ'ધી જ્ઞાન આપવાની ખરી ફરજ આચાચે-ગુર્ચમાની 
છે. જોતાસા પથ જાળવી રાખવા સાટે અને પોતાના સેવકે! પો- 
તાના પ“થનુ' રહસ્ય સમજે, તથા તે પ્રમાણે વતે* તેને માટે તેમસે 


(૭૦) 


ઇલાજ લેવા જેઈએ. પણુ આપણુ આચાર્ચૌ-ગુર્એને નથી પડી 
જ્વાતાના પ“થની, કે નથી પડી ચોતાના સેવકોની. તેએ પોતેજ 
ધર્મ'નુ' સાર્‌' જ્ઞાન ધરાવનારા કવચિતજ હોયછે. પોતાથી ન ખને, 
તે। શાસીઓ-પ'ડિતો। રાખી તેમણે ધમ'તુ' સાન આપવા યત્ન કરવો 
જોઇએ. ઘણાખરા આચાર્ચો પૈસાવાળા હોય છે, અથવા તેએ ધારે, 
તે કોઈ કાય'ને માટે જેઈએ તેટલા પૈસા સેવકે1 પાસેથી મેળવી 
શકે છે, તેએ પોતાને ખરચે કે પૈસા ભેગા કરીને તેમાંથી શાળાઓ 
સ્થાપન કરે, અને તેમાં સરકારી ધોરણની ચાલુ કેળવણી સાથે 
ધ્રમઃની ફેળવણી આપવાની ચોજના કરે, તો તે ક્તેહે પામવા સરખી 
છે. ને આચાયેો આ વાત ન ઉપાડી લે તો તે શ્રીમ'તો પણ ઉપાડી 
ક્ષકે એમ છે. 


પરમ એ પ્રજાની ચઢતી પડતીતુ' સે[ટુ' કારણુ છે. ધર્મની એ- 
કયતા અને ધર્મની ઝતુન શુ' કરી નથી શકતી ? અનેક ધર્મ અને તે 
પણુ અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય, ત્યાં પ્રજાને પ્રજા કહેવીજ 
છાજવી નથી. પર્સ વડે હદયની ઉન્નતિ થાયછે. જે સ્વદેશ હિતેચ્છુએ 
સ'સાર સુધારાને માટે મથન કરેછે, તેમણે ધર્મના સુધારા માટે 
"પણુ ખાસ વિચાર અને ખાસ યત્ન કરવા જેઈએ, કેમકે આપણુ 
સ'સારત્તુ' ખધધારણુજ ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે, તો પરમને યથાર્થ 
સમજ્યા વગર સ'સારના લેકે। કેમ સુધરશે! દેશ હિતેચ્છુએને માથે 
સહાભારત કામની જવાખદારી છે. તેમને એ વિષય ઉપરજ નહીં 
“પણુ લગભગ સઘળા વિષયે। માટે ભગીરય પ્રયત્ન કરવાને। છે. જેમ 
શાજકાજની, સ'સારની, અને વેપાર રોજગારની ખાખતેમાં લક્ષ 
આપવાની અગત્ય છે, તેમ ધમની ખાબતમાં પણુ ખાસ ધ્યાન અ- 
પવાની જરૂર છે. 


નીતિ એ ધર્મના ભાગ ગણાય છે; તથાપિ તેને સ્વત'ત્ર તિષચ 
લેખી'શકાય. ડુનિયામાં ધર્મ અને પ"થ ઘણુ છે, પર"તુ સ" પર્મ 
અને પ'થાની નીતિ બહુધા એક છે, માટે નીતિની કેળવણી શાળા" 
શમાં દાખલ કરી શકાય છે. આપણુ વાચનમાળાએમાં નીતિના 


(૭૬ ૭» 


પાઠ જેઈએ છીએ; પરતુ નીતિ સ'બ'ધે એ પાટહેના વાંચન શિવાય 
વિરોષ કરવામાં આવતુ નથી. સ્વત'ત્ર વિષચ તરીકે નીતિ શીખવાતી 
નથી. ને ભૂગોળ ને લેખાવળી જેવા તિષચે1 સ્વત"ત્ર રીતે શીખવ 
વામાં આવેછે, તે! નીતિને સ્વન'ત્ર રીતે શા માઠે ન શીખવાય ? 
કેટલાક કહૈ છે, કે ધર્મની પેઠે નીતિની કેળવણી ઘેરથી મળવી ને” 
ઇએ, પરતુ ધર્મના સ'બ'ધે ધરકેળવણી માટે શઆપણે જે કલું, તે 
નીતિની કેળવણીને પણુ લાગુ થાય છે. કોઇ કહે છે કે નીતિની 
કેળવણીની 8”ઇ જરૂર નથી, નીતિ અનુકરણુથી અને તે ઉપર ખાળ* 
કતું' તારે વારે ધ્યાન ખે-ચવાથી શીખાય છે. શિક્ષકો પોતે દાખલે 
લેવા લાયક વ્તઃણુ"કથી ચાલે, તે! છોકરાં તેમનુ” અનુકરણુ કરશે, તે 
નીતિવાન થશે. આ વાત સારી છે. અતુકરણુથી ઘણુ' થાય છે.શિજ્* 
જે!ની વર્તણુક નિષ્કલ'ક અને હમેશ તમતુકરણુ કરવા જેવી હોવી 
નેઇએ; પરતુ એવા શિક્ષક ફેટલા થોડા મળી આવશે, તે નતેવાતુ” 
છૈ. છોકરાં આડે રસ્તે જાય, તે! તેમને ટોકવાથી ને ઠપકો! દેવાથી 
તે સુધરેછે, પર'તુ શિક્ષકના સ'ગમાં તે કેટલાં થોડાં રહેછે, વગ*માં 
આડે માગે જવાના મસ'ગ કેટલા થોડા આવે છે; અને તેમની નીતિ 
રીતિ ઉપર વારે વારે ધ્યાત આપનાર શિક્ષક કેટલા કમી ન્ેવામાં 
આવે છે ? કેટલાક ધારે છે, કે વાંચનમાળામાં આપેલા નીતિના પાઠ 
સમજ સાથે શીખવવાથી ખસ થશે. પરિણામે આપણે ન્તેઈએ છીએ 
કે તે ખસ થતા નથી, ચાપડીઓમાં નીતિના સઘળા વિષચે। સમાયા 
છે, એમ કહી શકાતુ' નથી.વાંચનને માટે લખેલા પાઠ નીતિતત્વોનુ' 
ખરૂ” ને પૂર્‌ સ્વરૂપ ખતાવી શકે નહીં, કોઇતુ' માનવુ' એવુ” છે, કે 
અવુકરણુની પેઠૈ નીતિ દષ્ટાંતથી સારી રીખવાય છે, માટે વાંચન 
માળાર્સા આપેલી વાતો-દણાંતેો અને ઇતિહાસ એ છોકરાંને નીતિનું 
જાન આપી શકરો. વાંચનમાળા માંહેલી વાતો-દષ્ટાંતો નીતિબાધક 
હોયછે અને તેથી સારા થાભ થાયછે. પરતુ આપણે જેટલે 
ચાહીએ તેટલો લાભ તેથી ચતે। નથી. ઇંતિડાસ વડે નીતિ શીખાય 
છ, પણુ નૈ તેવે ઇરાદે સારા ઈત્તિડાસ લખાયા હોય તો. હાલમાં 
ચાલતા ઇતિહાસ સુનીતિતુ' સાર્‌' જાન આપી શકે એ વિષે પાટી 


(૭૨) 


શ'કા છે. ઇતિહાસમાં ભાગ જેમણે લીધેલો એવા સવ સુરૃષાનાં 
આચરણુ નીતિ ભરેલાં હોતાં નથી. કપટ કાવત્રાં કરનાર અને ડુરા- 
ચારે વર્ત્નારને તેમના કર્મ'નુ' બુર્‌' ફળ ન મળ્યુ' હોય, તે! તેવા 
સુરૂષાનાં ચરિત્રની ભણુનાર ઉપર સારી અસર કેમ થરો, એ સમ- 
જાતુ” નથી. નીતિનુ' સ્વત'ત્ર પુસ્તક શાળાઓમાં ચલાવવા વિષે પણુ 
તતિઠ્દાનોમાં મતભેદ છે. કોઇ કહે છે, તેથી કઇ અથર સરવાને। નથી, 
અને કે!ઇ કહે છે, તેથી ક'ઇપણુ લાભ થશે. નીતિનાં તત્વો વિષે 
છોકરાના કુમળાં મન પર છાપ પાડી હોય, તે। તે નથુને માટે ટકી 
રહેછે. જેમ ધર્મની આજ્ઞાએ નાના બાળકને શીખવવામાં આવેછે, 
તેમ નીતિની આત્તાએ નાના ખાળકને શીખવી હોય તે। તેથી ક'ઈ 
પણુ લાભ થવાને! સ'ભવ છે. એ તત્વો! છેઈરાંની ગ્રહલુશક્તિ ઉપર 
લક્ષ રાખીને સમજ સાથે શીખવાય, અને દાખલા દૃષ્ટાંતથી દહ 
કરાય, તો તેથી કેમ ન લાભ થાય, તે સમજાતુ નથી. 


નીતિ ધર્મના ત્રણુ ભાગ છેઃ ૧ પવિત્ર અયવા ઇશ્વર ગ્રત્ચેના 
"ઘર્મ, ૨ આપણા પોતા પ્રત્યેના અથવા સ્વધર્મ, ૩ બીજા પ્રત્યેના 
અથવા લોકિક કે સાંસારિક કે સાર્વજનિક પર્મ્, જેમાં કુહુ'બ ધર્મ 
આવી જાય છે. લૌકિક ધર્મ સ'બ'ધે આપણે પાછળ વિસ્તારથી કહી 
3યા છીએ. પવિત્ર ધર્મમાં જગત્‌ની નીતિનો! નિય'તા અને સર્વ 
ખનાવની વ્યવસ્થા કરનાર એક ઈશ્વર છે, એમ માનવુ', તેને ભય 
રાખવે।, તેના પર ભાવ રાખવો, તેના પર શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા 
રાખવી, તેને શરણે રહેવુ', તેની આજ્ઞા માનવી, અને તેની ભક્તિ 
કરવી એટલીખાખતે આવેછે. સ્વધર્મમાં સુખ્યત્વે સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, 
પરહેજી, કરકસર, પૈય, સ'તોષ, વિવેક ( અગમણુદ્ધિ ), સહનશી- 
દતા ( સણુરી ), સમતા, વ્યવસ્થા, સ્વપરીક્ષા, સ્વસુધારા, જીતે" 
દ્રિયપણુ અને મન મારવુ' (સ'યમ) એ સદ્ગુણુ। આવેછે, આ નીતિ 
પર્મોનો પરસ્તુતના વિષય સાથે નિકટનો સ'બ' નથી, માટે તેમતુ* 

વણુંન છોડી ઇશુ, 
નીતિએ પર્મ'ની સાથે સ'બ'ધ રાખેછે, અને ધમન સુખ્ય હેતુ 


૬ ૩૭? 


આદ્મમાની ઉન્નતિ કરવાને છે, તેથી જે સદ્શુભા અથવા કત્તવ્યો 
નિવૃત્તિને વધારે તે સદ્ગુણાનો સમાવેશ ખહુધા નીતિશાસ્્રસાં થાય 
છે, આપણે અહુ'કાર-અહસમપદ-હુ'પદતે ડુર્યુ ણુ કડીએ છીએ. કેમકે 
એથી પ્રમાદ થાયછે અને મન પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરાય છે આપણે ધર્યા 
(પીરજ? ને સદૂશુણુ કહીએ છીએ; પણુ શૌર્યની ગણુના સટ્ગુણુમા 
કરતા નથી. પરતુ પ્રવૃત્તિના કેટલાક સદ્ધર્મ' છે, તેની ગણુના ની- 
તિમાં થવી જોઇએ. તેમને! સ'સારમાં ઉપચે।ગ વધારે છે, માટે એ 
ધિષે ક'ઇ તિચાર આપણે આ ઠેકાણુ કરીશુ% અહે'કાર ડુર્યુ ણુ છે 
ખરો, પણુ કેટલીક હદ સુધી તેની સ'સારમાં જરૂ૨ પડે છે, 
અને તેટલી હદ સુધી તે સદ્શુણુ કહી શકાય. સ્વમાન અથવા અ” 

ગ્રેજીમાં જેને (801-7૯૬][૦૦૦!) સેહ્કૂ-ર્ક્પિકઢ કહે છે, તેની ગણુના 
સફ્શુણુમાં થાયછે. ઇંશ્વરથી સરજાએલા સાણુસ તરીકે આપણને 
જેટલાક હક સ્વભાવિક રીતે મળેલા છે, તે જાળવી રાખવા, એ 
આપણુ કત્‌'વ્ય છે. આપણી સ્થિતિ પ્રમાણુ જે માન-આવકાર ખીન્ન 
તશ્ક્રથી આપણુને મળવાં જેઈએ, તે ન મળે, તે! પ્રજાની એક વ્યક્તિ 
તરીકે આપણી કીમત ઘટેછે, માણુસ સ્વત'ત્ર છે, માહે ચોગ્ય હેઠ 
સુધી તેને સરજીમાં આવે તેમ વ્ત્ત્વાની, ને બાલવા લખવાની છૂટ 
છે, તેમાં કોઇ હાથ ઘાલે, તે। તેણે સ'ગે માહે ખેશી રેહવુ' ન જોઈએ. 
“આપણુને કોઇ પગરખુ* મારે તે! તે ખ'ખેરીને પાણુ' આપવુ,” 
એવા ખાયલા બોધથી આપણે બાયલા અને નિર્માલ્ય થઇએ છીએ. 
આપણુને કોઈ એક ગાલમાં તમાચા મારે, તો તેને ખીજ ગાલ 

(કરી તમાચો! મારવા માટે ) ધરવો, એ ભલે કોઈ ધમ'શાસની 

નીત્તિ હોય, પણુ તે સ'સારમાં તુકસાનકારક છે. જેને ઞત્તા છે, તે 

આપણુને તકસીરના પ્રમાણુમાં સજા કરે, એ વાત જૂટી છે; પણુ 

વિના કારણ ફે નજીવા વાંક સછે ગમે. તેના પપ્પા ખાવા; એ. 
નાસર્દોઈની નિશાની છેઃ એથી જેમ વ્યક્તિ ખાયલી થાયછે, તેમ 
ગજામાં આચલાપણુ* આવેછે, જેમ તે ખામોશ રાખેછે, તેમ તેને 
વધારે ખસવુ* પડેછે. ખીજી મર્દાની કે ઝતુની પ્રજા તેને જેર કરેછે, 


અને દાસત્વ સ્થિતિમાં આણી મુકેછે. સ્વમાનને આપણે ટેક ૬ 2 ” 
10 


(૭૪ ) 


તે। ચાલશે, જેએ ટેક છોડતા નથી, તેએ વધારે સદ્શુણી નિવડેછે, 
અને પોતાને તથા પ્રજાને વધારે લાભકારી થાયછે. ટેક અને ટેડા 
પણુ વડેજ ક્ષત્રીએએ ઇતિહાસેમાં નામના કરીછે, અને હિ'દુ- 
જાને વધારે અધમ સ્ત્િતિમાં પડતા અટકાવ્યા છે. 

આપણે પૈચ'ને સદ્સુણુ કહીએ છીએ, અને શૌય'ને સદ્શુણુમાં 
ગણુતા નથી, પણુ સ'કટ વખતે જેવી પૈય'ની જરૂરછે, તેવી અથવા 
તેથી વધારે શૌયની જરૂરછે. શૂરવીર સ્વર્ગમાં જાયછે, અને તેમને 
ઇ'દ્રના ઘરની પર્‌ીએ। વરમાળ આરેપેછે, એવુ'વર્ણુન મહા ભારત્ત 
આદિ મહા યુદ્ધોમાં કરેલુ' આપણે વાંચીએ છીએ. એક થૂરવીર 
હજારો માણુસને ભારે પડેછે, એવુ' ઇતિહાસો ઉપરથી જણાઈ 
આવશે, રાજકન્યાએ શરવીરતે પસ'હ કરતી હતી. શૂરી પ્રજાએ।જ 
સ્વત'ત્રતા ભોગવી શકેછે. નાની પણુ શૂરી ગ્રજા મોટી નબળી પ્રજાને 
જીતીને વશ કરી શકેછે, એવા દાખલા ઇતિહાસોમાંથી સુષ્કળ મળી 
આવશે. દરેક વ્યક્તિમાં આ સદ્ગુણુ હોય, તોજ પ્રજા ઉન્નતિમાં 
આવેછે, અને પોતાની મોટાઈ ટકાવી શકેછે. એક હિ'દુસ્તાની કવિ 
કહેછે, કે “સી જે તુ' જણે તો દાતા કે શર જણુજે, નહિ તો વાંઝણી 
રહેજેઃ તાર્‌' તુર શુમાવીશ નહીં.” સૂપાટન લેકે ખાયલા સ્વભાવનાં 
ને નિર્માલ્ય માલમ પડે તેવાં છોકરાંને નાનપણુમાંજ મારી નાખતા, 
અને આઔને કસરત કરાવતા, તે આવી મતલખથી કે ત્તેમના પે- 
ટની પ્રજા થાય, તે જેરાવર નિવડે. સુઠીભર સ્પાર્ટસેએ લાખા ઇરાની 
એપને હરાવ્યા હતા, તે તેમના ખાહુબળ ને શૂરાતનતુ' પરિણામ હતુ. 
વાઘેરના ખ'ડ વખતે જ્યારે તેમને ઘણા ઘાણુ વળવા લાગ્યે।, ત્યારે 
વાઘેર સ્રીએ કહેતી, કે કઈ ક્િકર નહીં, અસે ગમે તેનાથી પ્રજનન 
ઉત્પન્ન કરીશુ' તો, પણુ અમારી ઝુખે તે! વાઘેરજ પેદા થરો | રાણી 
જાયા કે ખીખી જાયા ચૂરાજ હોય, એમ કહેવાયછે; કેમકે તેમને પેટ 
પાણીદાર રત્નજ પાકેછે. પણુ આ કહેણીએ દહાડે દહાડે ખોટી 
પડતી જાયછે, કેમકે તેમનામાંથી પણુ શૂરાતન ઘટી ગયુ'છે. ખીજી 
જાતેપમાંથી ઘણીક તે. શૌચ હીન થઇ ગઈ છે. તેએ સામા આવતા 
જાનવરથી પણુ પોતાને! ખચાવ કરવાને સમર્થ નથી | ધસી આવતા 


શ 


(૭૫) 


મારકણા સાંઢના શીંગડાં ષકડીને તેને બૈ ડગલાં પાછે હઠાન્યો, કે 
પાડીના ચાર પગ પકડી તેને ઉચકી ચાતરા પ૦ મૂકી રીધી, એવા 
ખળવાન, પૈયતાન ને શૂરા લોકે! હવે કેમ નેવામાં આવતા નથી ? 
આપશે તેમના જેટલુ' ખાતા નથી, તેમના જેટલી કસગ્ત કરતા 
નથી, તેમના જેટલા પ્રવૃત્તિના સટ્શુણુ આપણે કેળવતા નથી, અને 
તેમના જેટલે! દમ પણુ ધરાવતા નથી, માહે 


આપણે સ તોપથી ઉલટા લોભને ફુશુ'ણુ ના કહીએ છીએ પણુ 
ખર્‌'નએેઇએ તે! અતિ લોભને અથવા અઘટિત લે।ભને ફુું'ભુ વગમાં 
સૂકવોા જેઈએ જગત્‌ સો આશાએ જીવેછે, જે તે લોભ ન રાખે, તો 
ગળ વધવા ન પામે. છોકરા નને "પરીક્ષામાં પાસ્‌ થવાને, અને 
છેવટ કીર્તિ ને લાભ મેળવવાતો લોભ ન રાખે, તો તેમને ભણુવાનુ” 
સનજ કૈમ થાય ર ખીજ સાથે સ્પર્ધા કરવી, ખીન્થી આગ વધ 
વાની હૉસ રાખવી, નાનાને ઝે ઉતરતાને તાબેકરી તેના ઉપર અખ 
ત્યાર ચલાવવો, એ જનસ્વભાવ છે, “ અતિ લે!ભ એ પાપતુ મૂળ 
છે”, એ કહેવત ઉપરથીજ હદમાં રાખેલે। કે ઘટિત લેભ એ "પાપ 
નથી એવો અર્થ એમાથી નીફળે છે, જે મળે તેમાં અથવા ઇશ્વરે 
આપણુને જે સ્થિતિમાં મૂકયા છે તે ક્થિતિમા સ'તોષ માની બેસી 
રહેવુ" એવી ઇશ્વરની આત્તા ન હોય. જે મળે છે તેને માટે મહેનત 
કરવી પડે છે, તો તેથી વધારે મેળવવા મહેનત શા માટે ન કરવી ? 
આપશે જે સ્થિતિમાં છીએ, તે સ્થિતિમાં આપણુને ઇશ્વરે કયારે 
સડ્યા છે ? એ સ્થિતિ આપણુને આપણુ! માખાષે આપી છે, અથવા 
આપશે હાયે મેળવી છે. એ સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે સુધરે એવી 
આપણા મહા પિતાની ઇચ્છા હાવીજ એઈએ. હિ'દુએએ ઘણુ' ખર્‌' 
અતિ સ'તોષથી ગુમાવ્યુ' છે. અતિ વે!લ જેમ ડુ્યું'ણુ છે, તેમ કદ્ાશ 
અતિ સ'તોષ પણુ ડુર્યુથુમાંજ ગણાય. આપણે સ્વભાવ નિવૃત્તિને 
છે, આપણુને ઉપદેશ પણુ તેવાજ મળેછે, અને માઠાં ભાગ્યે આપણુતે 
સ'ધાન પણુ તેવાંજ મળ્યાં છે. મહત્વાકાક્ષા-ચટત। થવાની, નામના 
કરવાની ઈચ્છા-વગર માણુસ પોતાનો જન્મ એળે સુમાવે છે, એમ 


(૭૬ ) 


સમજવુ પોતાની શક્તિ અતે સાધનો પ્રમાણે વધવાની આડુરતા 
સવે"એ રાખવી નસ્‍ેઇએ. શક્તિ અને સાધનો પણુ એવી ઈચ્છા રાખ- 
નારને મળી આવે છે. 


ઉદ્યોગની ગણુના જેમ નીત ધર્મમાં થાય છે, તેમ મયા 
રહેવાની ગણુના પણુ સદ્શુણુમાં થવી જઇએ. ધારેલુ' કાર્ય પરિપૂર્ણ 
થાય ત્યાં સુધી ઉવ્યોગ કર્યા કરવે।, તેનેજ મ'ડયા રહેવુ'કહેછે.આગ્રહ 
વડે મ'ડયા રહેવાય છે, માટે મ'ડયા રહેવાના મૂળ સદ્રુણુને આપણે 
આગ્રહ કહીશુ'. આપણુ! લોકો ઉઘમી છે, પણુ તેમનામાં મોટી ખામી 
એ છે, કે ધારેલા કામમાં એક ખે વાર નિષ્કૂળ થતાં તે છોડી દે છે. 
અ'શ્રેજ અને પશ્ચિમ તરફના ખીના લોકોમાં આથહે એ મોટો 
સદ્શુણુ નેવામાં આવે છે. એ વડેજ તેએ! ઘણુ! આગળ વધ્યા છે, 
અને વધારે સત્તા ને સ'પત્તિ ભોગવે છે. હિ'દુસ્તાનનોજ ઇતિહાસ 
ખતાવી આપે છે, કે શરૂઆતમાં અ"ગ્રેજ લોકોને ક'ટાળવાના ઘણુ 
પ્રસ'ગ આવ્યા હતા, તેમણુ કાચર થઇને ચત્ન છોડી દીધો હાત, તે! 
તેએ હિ'દના સાર્વભોમ્ય રાજન થવા ન પામત, નવિન શોધ કરના- 
રાએને એક સપાટે યશ મળે, એવુ' કવચિતજ ખને છે, તેમને 
ઘણી વાર નિરાશ થવુ* પડે છે, પર'તુ તેએ જયાં સુધી કાય*સિદ્ધિ 
ન થાય ત્યાં સુધી મ'ડયાજ રહે છે. ઘણાકને લાખો રૂપીઆ ગુમાવવા 
પડે છે, અને જી'દગી પર્યત ખરાખ થવુ" પડે છે. એમ છતાં તેએ 
આગ્રહથી અને ખ'તથી ધારેલુ' કામ આખરે પાર પાડી શકે છે. આ- 
પસે અહીં કેટલાક ભણુનાર હરકતે। નડતાં કે નાસિપાસી થર્તા પોત- 
ને! અભ્યાસ છોડી દેછે, ને ધધધા વિના ભટકતા ફૂરે છે | વેપારીએ 
સે કારીગરે એકાદ વાર પ્નષ્કૂળ ચતાં પાતાડુ' કામ પડયુ મૂકે છે. 
સુધારાવાળા અને દેશ હિતેચ્છુએ પણુ ક"ટાળીને પોતાનુ” કર્ત્ત'્ય 
છોડી દેછે. આપણું આરભશૂર છીએ. ક'ઇ ક'ઇ જાતની ઉઠાવણીએ। 
આદરીએ છીએ, પણુ ધીમે ધીમે આપણા આગ્રહ ૪મી થાય છે, 
તેથ ઉઠાવેલાં કામ ખ'ધ પડી જાય છે, 


આગ્રડની સાથે ઉત્સાહ જઇએ. ઉત્સાહુ વિના આગ્રહ ટકી 


15૭૭7 


શકતે। નથી. નિરૂત્સાડો થવાચી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. “ જેતુ' મન 
ભાગ્યુ', તેનુ' સૌ ભાગ્યું” સમજવુ" જેમ આપણે રારીર નબળા ને હમ 
વગરના છીએ, તેમ આપસે! ઉત્સાડ મ'દ છે. કામ સૌને કરવુ” 
પડે છે, પણુ જેઓ ઉત્સાહથી કામ કરનારા છે, તેએ વેટીઆવાડ 
જેવુ' ભાજારૂપ કાસ સમજીને મહેતત કરનારા છે તેમના કરતાં જલ- 
દી તે વધારે લાભ મેળવી શકે છે. હૉંસ એ કામ કરવાની શક્તિને 
જખરે ટેકે। આપે છે. હૉંસથી કામ પ્યાર્‌' સે મીઠુ” લાગે છે. જે ઉત્સા 
હે આપણે પશ્ચિમ તરક્ના દેશોમાં નેઈએ છીએ, તે આપણુમાં 
કચાં છે ! આપણી આખી પ્રનત નિરૂત્સાહી છે, એમ કહીએ તતો 
તે ખોટુ' નથી. સે'કડો વર્ષ થી પરત"ત્રાથી, મહતૂ કાયો કરવાના 
પ્રસ“ગ ન મળવાથી, અને નિવૃત્તિના વ્ણુથી આપલે ઉત્સાહ ખોઇ 
બઠા છીએ. “ અર્ષો રાટલે! મળે, તો આખાને ન પાવુ' ” એવુ 
ધારી બેઠેલાઓ ઉત્સાહી કેમ થાય ? જગતમાં જન્મીને શુ કરવાનુ” 
છે, એની જેમને સમજ નથી, તેમનામાં ઉત્સાહાદિ આવેજ શી રીતે? 
સાહુસ એ પ્રવૃત્તિ માર્ગનો! મોદ શુણુ છે, સામળ ભટે જેને 
ધિક્કાયો છે, તે અથે” સાહસ શખ્દ્ટ અહી” વાપર્ચો નથી. સાહસના બે 
અથ હે।વાથી ઘણી વાર તે ગણુ અવગુણુનુ' સ્વરૂપ પકડેછે. તગર 
વિચાર્યું' એકાએક કામ કરી બેસવુ' એ સાહસને એક અચ અને તેવ 
ખોડવા લાયકછે. વિચાર પૂર્વક નિર્ણુંય કર્યા પછી નિડરપણુ કેઈ 
મોટુ' કામ માથે લેવુ એ સાહસ સદ્ગશુ છે, હરેક મોહુ' કામ સાહેસ 
વગર ઉપાડી શકાતુ' નથી, અને તેમાં ફ્તેડ સેળવી શકાતી નથી. 
હરેક કામમાં નેખમ હોય છે. નિષ્કૂળ થવાનો કે તુકસાન વેઠવાનો 
તેમાં સ'ભવ રહેછે, એથી જેએ। ડરેછે, તેએ ક”ઈ કરી શકતા નથી. 
ઝોલ'સ જેવાના સાડ્સથીજ અસેરિકા જેવો વિશ્વાળ ને ફ્ળકુપ 
ખ'ડ યૂરાપતે હાથ લાગ્યે।. વાસ્કોડિગામાં જેવો સાહસિક વહાણુવટી 
ન હોત, તે। જળમાગે' હિ'દુસ્તાન આવવાને! રસ્તે યૂરાપી લોકોને 
પ્રાપ્તજ થચે। ન હોત. સાહસવિના આપણા વેપારીએ! જ”ગખહાર ને 
જાવા સુધી પહોંચી ગયા ન હોત. પારસીએ ની સાધેજ હિ'ડુ વેપા- 
રીએાને સરખાવસો, તતો જણારો, કે પોતાના સાહસ અતે પરાકમ- 


(૭૮ ) 


થી પારસીએ આગળ પડથાછે, અને હિં'દુએ એ શુસ્ાને અભાવે 
પાછા પડથાછે. દહાડે દહાડે આપણુ વધારે ડરકુ થતા જઇએ છીએ. 
આપણુને ઘરખાર છોડવુ' ગમતુ નથી. જ્યાં ને ત્યાં નેખમ ને ભય 
રખીએ છીએ. એક ઉતાર્‌ ને વહાણુને! ખલાસી વાતે। કરતા હતા. 
ઉતારૂએ પૂછયું, “ તમારા ખાષ શી રીતે મરણુ પાચ્યા હતા ? ખ- 
લાસીએ કહ્યુ, વહાણૂ ખેડતાં વહાણુ ભાગ્યુ', ને તે દરિયામાં ડુખી 
સુઆ. ઉતાર્‌ૃએ ખલાસીના દાદા, દાદાના બાપ વગેરે સ'બ'ધી એવા" 
જ પ્રશ્ન પૂછયા, અને ખલાસીએ કહ્યુ કે તે સઘળા વહાણુમાં મરી 
ગયા. ઉતાર બોલ્યો, વહાણુમાં આવો ભય છે, ત્યારે તમે એ ધ'ધે 
શા માટે કરાછે ? ખલાસીએ ક'ઇ ઉત્તર ન દેતાં તેને પૂછયુ', તમા- 
શ ખાપ ડયાં મરી ગયેલા ? ઉતાર બોલ્યો, મારા ખાપ તે! ખાટલા- 
પર મરી ગએલા, વાર્‌ તમારા દાદા વગેરે શા ઉપર મરી ગએલા ? 
ઉતાર્‌ કહે, તે સર્વ ખાસી રીતે પોતાને ઘેર ખાટલા ઉપર મરણુ 
પાસ્યા હતા. ખલાસી બોલ્યો, જે તમારા ખાપ દાદા ખાટલા ઉપર 
ગ્રુઆ હેતા, તે। તમે ખાટલા પર શા માટે સુએ છે! ર તમને ખાટલા 
પર સુવામાં ભય કેમ નથી લાગતે। ? ભલા માણુસ ! મરવુ' તો! હુક 
છે. ન્યાં જેનો આવરદા ખૂટચો, ત્યાં તે મરે છે. મરણુનો ભય રાખી- 
એ તે! કોઈ ધે થઇ શકેજ નહી, ” લાભ ત્તેખમના પ્રમાણુમાં 
થાય છે. “ ગાદી તકિયા કે દોરી લોટા ” ને! વિચાર રાખ્યા વિના 
મો।ટાઇ મળતી નથી, અને નામના થતી નથી. 


પ્રકરણુ ૨ જી 
શાજ્યસત્તા. 


આય' લોકોએ હિ'દુસ્તાનમાં આવીને ધીમે પીમે તેનો ઘણે 
જ્ઞાગ પોતાને હસ્તગત કરી તે ઉપર રાજ્યસન્તા ભોગવી. ચાતે 
સુધરેલા હતા, અને સત્તાધીશ થયા, તેથી તેમના સ'સારના ખ'ધા* 
રણુમાં કોઇની આડ નડે, એમ નહોતુ. માત્ર સૂદ્રોના સ'સગ'થી કાળે 


1૭૯ » 


કરીને તેમાં થોડો ફેરફાર થયો હતે. તેમની સુધરેલી સ્થિતિના 
પશ્ચિમ દેશના સ'સ્કૃત પ'ડિતે। ઘણાં વખાણુ કરેછે. આપણા પોતાના 
ચ્'થામાંથી તેને ઘણે! પુરાવા મળી આવે છે. આર્ચેનું* રાનય જ્યાં 
સુધી અવિછિન્ન રહ્યુ, ત્યાં સુધી તેમનો સ'સાર સુખરૃપ ચાલ્યો. 
જ્યાં સુધી તેમનામાં સ“પ અને સદ્ગુણુ ટકયા, ત્યાં સમી તેએ 
સુખ જ્ઞાન્તિમાં અને ઉચી સ્થિતિમાં રહ્યા, સ'સારના રીત રિવાજમાં 
ખીગાડો થાય, ત્તે રાળજએ। તે વાત મત પર લઈ ઉપાય ચે।જે. સ્વરાજ 
હાય ત્યાં એમ કરવામાં અડચણુ ન પડે. “ ચથા રાન તથા પ્રજા” 
એટલે જેવા રાનન તેવી પ્રનત, એવી કહેવત આપણામાં ચાલે છે. 
રાન્તએ અને સત્તાધારીઓતું અતુકરણુ પ્રજા કરે છે. સુધરેલા 
દશના લેકે! કહે છે, કે કહેવત એથી ઉલટી ન્તેઈએઃ એટલે “ યથા 
મજ તથા રાજન, ” એમ હોવુ' એઇએ. મનસત્તાક રાજ્યના હીમા- 
યતીઓ ઉલટી કહેવત ઇચ્છે, એમાં નવાઇ નથી; પણુ જે જે દેશોમાં 
ખરેખરી રાન્યસત્તા છે, તે તે દેશોમાં રાન્ન અને સત્તાધારીઓની 
રૃહિણી કરણીને પ્રજા અનુસરે છે. પ્રતાપી અને સદ્યુણી રાજાની પ્રજા 
પ્રતાપી અને સદગુણી થાય છે. પ્રજનના ફુરાચાર ટૂર કરવા રાજ્ય તર 
કૂથી ઇલાજ લેવાય છે. તેને સુખ શાંન્તિમાં રાખવા અને સુખી 
કરવા રાજ્ય યત્ન કરૈ છે. દગા, ફટકા, લૂટકાટ, ખ'ડખખેડા સારા 
રાન્યમાં થવા પામતા નથી. “ રામરાજ્ય ” શખ્ટ કહેવત રૂપ થઇ 
પડયો છે. અસલના વારામાં લે।કે ખારણાં ઉઘાર્ડા મૂકીને નિરાંતે 
સુઈ રહેના હતા, એમ કહેવાય છે, જ્યાં નિર્ભયપણુ' છે, ત્યાં શાન્તિ 
છે. જ્યાં શ્વાન્તિ છે, ત્યાં આખારી છે. એવે વખતે વિદ્યા ડુન્નરને 
ઉત્તેજન મળે, અને તેની શોધ થાય, એ સહજ છે. વિદ્યા ટુન્નર 
એ આખાદીનુ' મૂળ છે, અને આખાદી હોય, ત્યાં સસાર સુધારાને 
ઉપર પડાંગી રે છે. સાયણ ખપત જેવા અયોપાથી તે 
સમચના સુધારા અને લોક સ્થિતિ વિષે ઘલુ” મળી આવે છે. 

એ સમયમા હાલના જેવુ” જ્ઞાતિગ'ઘત નહોતુ” જે દ્વિજ નતો 
કહેવાતી તેમાં પણુ જમવા ખાવાની ને વખતે કન્યા લેવા ક્ક”*- 
વાની છૂટ હતી એટલુજ નહિં” પણુ મડાત્મા વસ્િષ્ટ ચરક 


(૮૦) 


પરણ્યા હતા, એ સાંભળી આશ્ચર્ય લાગરો. મહાશય વાલ્મિકિ 
કતતે દ્વિજ ન છતાં મહેપષિષ્નું' પટ્ટ કામી શડ્યા હતા. ગમે ત્યાં 
શ્રવાસ કરવાથી પતિત થવાતુ નહી'. કાખૂલ, ક'દહાગ, ખ્રહ્ાદેશ, 
રૂમશાસ સુધી આય* લોકે વિઘા મેળવવા કે ખીજ કાર્ય માટે સુખે 
થી જતા હતા. એક જ્યોતિષી ઇટાલી દેશના રોમમાં મરણુ 
પામ્યાનો દાખલે। છે. રશિયામાં હિ'દુઓની વસ્તી તથા હિ'દુઓુ' 
દૈવાલય છે- માંધાતા બ્રહ્મદેશ, ચીન, અને ચૈબીરીયા યુધી જીત 
સેળવતેો! ગયો હતેઇ, એવુ' વણન કવિ પ્રેમાન'દે કર્યું” છે, ધણી મરી 
શયા પછી આને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય, તે। તે દિયરથી કે ગમે 
ત્ૈથી ઉત્પન્ન કરી લેતી. ગ્રીએ ઉચી સ્થિતિ ભોગવતી, અને તેમને 
ઘણુ' માન અને છૂટ મળતાં. ઢી'શલા ઢીગલીનાં તે વખતે લગ્ન થતાં 
નહી', સ્વય'વર ને ઇચ્છાવરની તે સમચે છુટ હતી, કન્યાવિકયમાં ને 
શાટાં તેખટામાં કોઈ સમજતું નહી'. છોકરો વેદાભ્યાસ વગેરે કરી 
રહ્યા પછી, ખ્હ્યાગ્ર્ય અવસ્થા પૂરી થયા પછીજ પરણી શકતે!. 
ચેદાદિ અભ્યાસમાં વખતે ૩૬ વર્ષષ્ની ઉમર થતા સુધી ખ્રદ્દાચર્યા 
પાળવુ* પડતુ તે વખતે લેકે! દીર્ઘાયુપી, એટલે ૧૦૦ વર્ષ, સુધી 
જીવતા હતઇ તેથી જી'ઢગીની દરેક અવસ્થા રપ વર્ષની ગણી શકાય 
અને વેદાભ્યાસ ટુકી સુદતમાં થઇ શકતે! નહી', તેથી છોકરા ૨૦ 
વષની ઉમર થતા અગાઉ કન્યા પરણી ઘરખારી થતા હશે, એમ 
સ'ભવતુ' નશી, કન્યાપણુ સમજમાં આવ્યા પછી વરવાની ઇંચ્છા 
કરતી, એટલે તે ૧૨ વર્ષ કરતાં નાની તે। નજ હોવી ન્‍ેઇએ) તેથી 
ખાળલગ્નને કનજ્ેડાંનાં દુ:ખ ભાગ્યેજ ભોગવવાં પડતાં, અને નાન 
પણુમાં વિધવા થવાના પ્રસ'ગ ઘણુ કવચિતજ આવતા. સુધરેલા સે 
ભણુલા લોકે બચાર વિચારમાં સુઘડ હોય, ત્તેમાં નવાઈ નહીં” 
'જ્યાં દેશ આઆખળાદ હોય, ત્યાં સ'સારના સુખ ભોગવવાના સાધન 
શ્ણુ સારાંજ હો્‌ય, 
એ વખતમાં આખા હિ'દુસ્તાન ઉપર એકજ રાજાતુ' રાજ્ય 
થયુ' હોય એમ જણાતુ' નથી, રામાયણુના અને મહાભારતના કાળમાં 
હિ'દુસ્તાનસાં અનેક રાજ્ય હતાં, એમ જણાય છે. મહાભાશ્તના 


(૮૨૭) 


સુદ્ધા પાંડવ કોરવના પદ્યમાં હિ'દુસ્તાન્ના અનેક રાનએ। ભેગા 
થયા હતા, ધર્મરાજએ અશ્વસેપ કયે, તે વખતે ઘણા રાજાએ સાથે 
ચુદ્ધ થયાનુ' વર્ણન મહાભારતમાં છે. અશ્ચમેધ કરનાર ચકવતી” 
એટલે સાર્વભે[ર્ય રાન ગણાય છે, અને દેશ માંહેલા ખીન્ન* રાજ્ય 
તેનાં ખ“ડીઆં મનાય છે. ચકવતી* રાજાએ ચોાડાજ થયા છે. «યારે 
ત્યારે લાગ ક્‌ાવતેો, ત્યારે ત્યારે ખીનન રાન્તએ। સ્વત'ત્ર થતા. 
રાજાએ માંહોમાંહે લઢવા લાગ્યા, કુસંપ દાખલ થયે!, અને તેથી 
એકસત્તા નછ થવા લાગી$ આ જ આપણાં માઠા ભાગ્યની શરૂઆત. 


રામ સરખા વિતૃભક્તિવાળા, ન્યાયી, એકવચની, અને એક 
પત્નીત્રતવાળા રાજાધિરાજ, સીતા સરખી સાધ્વી, સદાચરણી, સુઘડ 
અને પતિ એજ પોતાનુ સર્વસ્વ સમજનારી મડારાણી, લક્ષ્મણુ 
અતે ભરત સરખા બ્રાતૃભાવ એજ પોતાનું ફર્તટ્ય સમજનારા 
અ'ધુએ જે રાજ્ય કુટુંબમાં હતા, તે રાજ્ય કુટુઅને અતુસરનારી 
પ્રજા તેવા ગુણુની થાય, તેમાં શુ' આશ્ચર્ય ? ધર્મ શાન્ત જેવા 
સત્યવારી અને મે।ટા મનના મહેશ્વર; પાંચ પતિ છતાં સતિમાં 
ખપેલી એવી સદગુણુ સ'પન્ન દ્રૌપદી મહારાણી; અર્જીન ને ભીમ જેવા 
શર્વીર અને પ્રાણુથદી પણુ અધિક ભાઇને ચાહનાર એવા ખાંધવો; 
તથા માતાના વગ્ચનનની ખાત૨જ જેમને પાંચ વચ્ચે એક ઓ કખણુલ 
કરવી પડેલી એવા રાજ્યમુત્રી, જે રાજ્યકુટુ'મને રી।ભાવતા હય, 
તે શનયની રૈયત સદગુણી ને સઢાચરણી હોય, એમાં શી નવાઈ ? 
મમાણિક, ટેકી અને એકવચની હરિશ્ચન્દ્ર, દાનેશ્વરી કણું, પરડુઃખ 
ભજન વિકમ, અને વિઘાવિલાસી ભોજ જેવા રાજ્યકર્તાઓએ 
પ્રજાના લક્ષણુમાં ભારે અસર કરી હશે, અતે તેમના સદ્ગુણુથી 
અને સારા રાન્યત'તરથી ગ્રજા સુખી થઈ હરો, 

પરતુ, કાળે કરીને જેમ રાજ્ય કર્ત્ાએમાં કુસ"પ, વ્યસન 
અને ખીના ડુર્ગુણોાએ પ્રવેશ કર્ચ, તેમ પ્રનનની નીતિરીતિ ષભુ 
ખગડવા માંડી. રાજાઓના ડુર્ઝ્ણુ દરખારીઓ માં દાખલ થયા, અને 
ત્યાંથી રૈયતમાં પ્રસર્યો. રાન્ય દરખારામાં કેવી ખટપટો દપક 


(૮3) 


થઇ, તેતુ' વર્ણન કાશ્મીરના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. પરદે- 
શીએશએ આ દેશ ઉપર હુમલા કરવા શર્‌ કર્યા, તે વખતે દેશમાં 
કલેશ, કજીઆ બને કુસ“પે ઉ“ડુ મૃછા ઘાલ્યુ' હતુ. એથીજ પરદે- 
શીએ કાવી શકયા અને આખરે તેએ ભરત ભૂમિના ધણી થઇ બેઠા. 


સુસલમાની રાજ્ય સાતસે' ઉપરાંત વર્ષ ચાલ્યુ. તેમનામાં 
ધર્મની ઝતુન ભારે હતી, તેથી તેઓ હિ'દુ વગેરે કાફર લેકેને 
હરેક રીતે સુસલમાન કરવાને યત્ન કરતા હતા. કાફ્‌રાનાં દેવળો 
અપવિત્ર કરવાં ફે તોડવાં, મૃત્તિ£બા ખ'ડિત કરવી, અને નેરજુ- 
લસથી પણુ તેમને વટાળવા, એ તેએ પોતાતુ' કતતવ્ય સમજતા. 
હિ'ટુએ તેથી મોઢા સ'કટમાં આવી પડયા, તથાપિ સુસલમાનેોના 
સે'કડો વર્ષના પ્રયત્ન છતાં હિ'ટુ ધમનો! નાશ થચે। નહીં. એજ 
તેમની ધમ ઉપરની નિષા, અને તેને વળગી રહેવાનો આગ્રહ 
ખતાવી આપે છે, જીતનારા સુસલમાનોએ પોતાતુંઃ અસલ વતન 
છેડી દીધુ, અને હિ'ફુસ્તાનનેજ સ્વદેશ ગણી તેમાં હુમેશને માટે 
નિવાસ કર્ચ, તેથી દેશને કેટલાક લાભ પણુ થયા. અટખર જેવા 
પ્રતાપી બાદશાહોએ હિ'દુએને ધર્મની ખાખતમાં હેરાન ન કરવા, 
તેમને ઉચા દરજજાની નોકરીઓ આપવા, તેમની સાથે લગ્નાહિનેઃ 
સ'બ'ધ ખાંધવા, અને તેમનામાં ચાલતા કેટલાક ખરાખ રિવાજ 
અ'ધ ફરવા સારી મહેનત લીધી, જમીનની માપણી કરાવી, તથા 
મહેસુલ કમી કરી ખેડુત વર્ગને આખાદ કરવાની ચે।જના કરી. 
પતિની પાછળ સ્ત્રીને સતિ થવાને! ડુટ ચાલ ખ'ધ કરવાતુ' માન 
ભહાપ્રતાપી અકખર ખાદશાહને ઘટે છે. 

ઝુસકમાને]ના જુકેમને લીષેજ ૩2 પાણ જર તેજલુ 
યાવની ભાષા ન બોલવી, સ્લેચ્છના દેશોમાં ગગન ન કરવુ”, તેમના 
સ'સગ્માં ન અવાય, માટે તેમને સ્પર્શ થાય તે(પણુ નહાવું”, 
સ્રીઓને ફરતી હરતી ખ'ધ કરી પડદામાં રાખવી, વગેરે રિવાજ 
હિ'ટુએમાં પીમે પીસે દાખલ થયા. એ અ'ધફારના સમયમાં 
વિદ્યાતુ' બળ ઘટસુ', અને તેથી ઘણા! પ્રકારના વહેમ દાખલ થયા. 


ર 


ધલ્ડ.,/ 


જીસલમાનોના લાખા સ'અ'ધ વડે હિ'દુએના આચાર વિચારમાં 
પણુ કેટલેક ફેર પડચો. જેએ તેોકરી ચાકરીને લીધે રાજ્યના 
વધારે સમ ધમાં આવ્યા, તેમને યાવની ભાષા શીખ્યા વગર કે 
પોતાના ઉપરીઓના જેવો પોષાક પહેર્યા વગર છટકે નહીં. એમતુ' 
અતુકગ્ણુ પીમે પીમે ખીન્ન લોકેઃએ કરવા માંડયું, વરવે!ડા વખતે 
નાસા પહેરવાને! અને વરને પણુ નમો પહેરાવવાના રિતાજ ચાલુ 
થયો, તે અદ્યાપિ કેટલેક ઠેકાણે જરી રહ્યો છે. 

અ ગેજી રાન્યના આગમન પછી સ'સારે નવુ* સ્વરૂપ ધારણુ 
કર્જ, પશ્ચિમની હખની વિયાદેવીએ દેખાવ દીધો. રાજકર્તી મજા 
સુધરૈલી હોવાથી, નેેરજુલમથી વટાળવાનુ' તે ગેરવાજખી ધારે, 
એટલુજ નહીં, પણુ પ્રનજના ધર્મ અને સસારના કાયમાં હાથ 
ઘાલવાનો આપણુને હક્ક નથી, એમ સમજે, એ સ્વાભાવિક છે. 
બોલવા લખવાની અને સ્વત'ત્ર રીતે વર્તવાની અસુક હદ સુધી 
દરેક માણુસને છૂટ છે, એવુ' સુધરેલા દેશોમાં રવીકારાએલુ' તત્ત 
ઘણુ ૬૨જજે આ દેરામાં પ્રવેશ થયુ' વિદ્યાના પ્રસાર વડે 
લોકોની આંખો ઉઘડી, અને તેએદ સારા નરસાનોા વિચાર 
કરવાને શક્તિમાન થયા, તેનીજ સાથે તેમને પરછ્ઠીય રીતરિવાજ 
વધારે પસ'& પડયા. અગ્રેજનેની નકલ ઘણી ખાખતમાં થવા લાગી. 
આગળ પડતા ને ઉતાવળી આ કેટલાક તરૂણે।એ મોરના પીછાં ઘાલ્યાં. 
આપણુ સર્વજ બરાખ છે, માટે ને સ'સાર સુધારવો હોય, તો અ'શરે- 
જેની નકલ કરવી એમ પણુ કહેનારાએ નીકન્યા, આથી વળી 
સ'સારતા ચાલુ બ'ધારણુમાં ઉથલપાથલ થતા માંડી. 

રાજ્ય સત્તાના કારણુથી સ સારમાં કેવી ઉથલપાથલ યાય છે, તે 
આપણે નેયુ'. સ“સારી ખાખતે!માં અગ્રેજ સરકાર વચ્ચે પડતી 
નથી, એમ છતાં જેથી મોઢા અનાચર થાય, તેમાં તેને વચ્ચે 
પડવુ” પડે છે.સતિ થવાને, ટ્ર્ધ પીતી કરવાને!, અને કાચી વયમાં સ્રી 
સાથે શરીર સ'મ'ધ કરવાનો રિવાજ ખ'ધ કરવાની, અને સુનલ'મથી 
થએલી પ્રજાને વારસાના હેય્ક આપવાની માયાછી ચરકારનતે જરૃર 
પડી હતી. ને અઝ્ુક રિવાજ ખ'ધ કરવા, કે તેમાં સુધારો કરવા; 


(૮૪) 


લેકે ઠરાવ કરી તેનો અમલ કરવામાં સરકાર દરમિયાનગીરીની 
સાગણી કરે, તે! સરકાર તેમને તેવી મદત કરેછે, ચરોતરના 
લેઉવા પાટીદારોએ લગ્ત વખત્તની પહેરામણી ને ખીજે ભારે ખરત્ર 
કમી કરવાને! ઠરાવ કરી, તે પળાવવાના કામમાં સરકારની મદત 
સાગતાં તે આપવામાં આવી. મલખાર કાંઠાના નેર લે[કે!માં ચથાવિપિ 
લગ્ત કરવાને મૂળ સ'પ્રદાય ન હોવાથી તેનાં માઠાં ફળ લોકેને 
જભ્ઞાગવવાં પડતાં હતાં. તે સઃબ'ધમાં મદ્રાસની સરકાર કાયદો 
કરતાર છે. 


આપણા દેશમાં દેશી રાજ્યો ઘણું છે. સ'સાર સુધ્રારાની 
ખાખતમાં દેશી રાજ્યો ધારે, તો ઘણુ' કરી રાકે એમ છે, મહીસુરના 
મહારાજાએ કન્યાના લગ્નની ઉમર સુકરર કરી, તે અગાઉ કોઇ 
કન્યાતુ' લગ્ન કરે, તે! સુન્ડેગાર થાય એમ ઠરાવ્યુ' છે. વડોદરાના 
સુધરેલા મહારાજા સાહેબની ઇચ્છાથી આવીજ ખાખતને! વિચાર 
તળ વડોદરાના મહાજને કરી સરકારની મદદ માંગી છે; તથા 
સુનર્લગ્તના સબંધમાં એક નિખ'ધ કરવાને ખરડા સરકારી 
આજ્તાપત્રિકામાં છપાઇ ચૂકયો છે, દેશી રાજાની અને તેના દેશી 
અધિકારીઓની સત્તા પ્રજા ઉપર ઘણી છે, તેમનુ' સકારણુ કહેવુ” 
ગ્રજા માન્ય કરે, શને જે નાત જાતના ને લોકે।ના ભયથી કે તેમની 
ટીકાથી ડરીતે લોકો કરી શકતા નથી, તે શન્યની સહાયતાથી કે 
રાજ્યે પીઠ ઠોકવાશી તેએ કરવાની હિે'મત ધરે, એમાં શક તથી. 





4પઝડૂ 
પ છબ £ યેપ્રકરણુ ૩ જુ 
ટે ઈ ૬ 
્ટ્ઠ્ન્ર,- ધમની સત્તા* 

પૂજે કહ્યુ” તેમ આપણા સ'સાર ઉપર પર્મ'ની સત્તા સૌથી સોટી 
છે, કેમકે ત્તેના ચલન વલનનો। સુખ્ય આધાર ધર્મ ઉપર છે. મતુ 
આદિના ધર્મશાસમાં ટરેક જતના લોકોએ દરેક આશ્રમમાં કેમ 
વર્તવુ” તેના નિયમ બાંધ્યા છે. એ નિયમોને આધારે સ'સારતુ' અ'ધા- 






પ # 


રૃણુ ખ'ધાયુ' છે, તથાપિ તે સર્વ" નિયમો હાલ પળાતા નથી, સ્થિતિ 
રીતિમાં અનેક કારણે ફેર પડવાથી કેટલાક નિયમો ખ'ધ પડયા, 
અને કેટલાકમાં ફેરફાર થચો, તેમ કેટલાક નવા ઉમેરાયા, રાસાયણુ, 
મહાશારત આદિ ઇતિહાસનાં સુસ્તકે, કાવ્યો, નાટકો, પુરાણા 
વગેરેમાં ખતાવેલી નીતિરીતિ પણુ ક'ઇ ક“ઇ પ્રચારમાં આવી. 
સવ'ત્ર મનાતા ખ્રાહ્સ્ય ધર્મમાં જ્યારથી ફાટા પડવાનો અને 
અસલની ચાર સ્તાતિ તૂટી વધારે સ્ાતિએ। થવાને પ્રસંગ આવ્યે, 
ત્યારથી સ'સારના ખ'ધારણુમાં વધારે ફેર પડતે! ગયે. બૌદ્ધ અસે 
જૈન ધમની સ્થાપના થતાં “ અહિ'સા ” સુખ્ય ધર્મ" મનાચે।, તેથી 
માંસાહાર ખ'ધધ પડવા લાગ્યો. અશે।ક જેવા મહાન્‌ રાજા ખૌદ્ધ 
ષ્ર્મી થતાં તેમણે પોતે હિ'સા તજ, એટલુ'જ નહીં, પણુ પોતાની 
પ્રજા તે તજે, તેને માટે અતિશય યત્ન કર્ચૌ- ગુજરાતમાં જૈનોનું 
પ્રખળ થતાં કુમારપાળ જેવા રાનાઓ તે ધર્મના અતુયાયી થયા, 
અને તેમણે તે ધર્મને ઘણા આશરો આપ્યો, એક સમય એવો 
આભ્યેો, કે “ રીન કે જીન ” એ બેજ ધર્મ' જગતમાં ( હિ"હમાં » 
હયાતી ભાગવરો, એમ ભાસવા લાગ્યુ અ'ગ્રેને જેમ ધમના 
ફેલાવા માટે પાદરીએને વિદેશમાં મોકલે છે, તેમ ખૌદ્ધ ધર્મના 
આચાર્ચેચ તિદેશમાં ગયા, અને તેમણે સોટા સાટા દેરા. પોતાના 
પ્મ્માં આણ્યા. એશિયા ખ'ડના પૂવ દેરો! ઘણાખરા અઘ્યાપિ 
ખૌદ્ધધર્મી' છે. વિના જુલમે ઉપદેશથી સાત્ર ચીન જેવી સોઢી ને 
પુરાતન પ્રજા પરધમ્દ અ'ગીકાર કરે; એ ખૌદ્ધ ધર્મની મહત્તા અને 
ઉપદેશકોની કુશળતા ખતાવી આપે છે, પણુ નવાઇ સરખુ” એ છે, કે 
આવો મહાન્‌ ધર્મ, જે દુનિયાના લગભગ ત્રીજા ભાગના લોક પાળે 
છે, અને જે આપણા દેશમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થચો ને મસચેરૈ તેને 
આપણા દેશમાંથી લગભગ નાશ થએલો! છે. બૌદ્ધ અને જીત 
જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નથી, અને હિ'ડુ દેવોને 
કબુલ કરતા નથી, તેથી તેમના સામા ખાહ્ગ્ય ધર્મં માનનારા થયા 
તગર રહે નહીં; પર"તુ જ્યાં સુધી બાહૂમ્ય ધર્મના આચાર્ચા ધર્મ 
અને તત્વસ્ાનમાં સામાવાળાના આચાર્ચૌને હ'ફાવી ન શકે ત્યદે 


(૮) 


સુધી તેમતુ' ક'ઇ વળે એમ નહોતુ, વળી આ વાત પણુ જણાવવી 
જોઇએ, કે એ વખતે ખ્રાહ્મ્ય ધર્સતુ' એકય પણુ નહોતુ, કૈત અને 
અત વાદનો મોટો ઝઘડો ચાલતો હતે. ન્યાયની જૃદી જૂદી શા- 
ખાએઓમાં વિદ્દાનો વહે'ચાયા હેતા. જ્યાં જ્યો ધર્મના વાદ થાય, 
ત્યાં ત્યાં ખૌદ્ધ અને જીનના પ'ડિતેો। ખીજએ ને માધ કરવા લાગ્યા. 
તેમના ઉપર એવા પણુ આરોપ મૂકવા લા્યા, કે ખૌદ્ધ અને જૈન 
પમ્ષ્ના આચાર્યો પાખ'ડી અને મેલી વિદ્યાના જણુનારા છે, એક 
જશ મહેલ નજીક અગાશી સુધી ૬દચિચે! દેખાડ્યો હતે, અને 
ખીજાએ શતને। દિવસ કરી સુર્ય બતાવ્યો હતે, તે ક'ઈ નહીં પણ 
તકટ અને મેલી વિદ્યાનુ' પરિણામ છે, એમ કહેવાવા લાગ્યુ પર'તુ 
તેમતુ' ખળ વધતુ' ગયુ. ખ્રાહ્દાણુ, વાણિયા વગેરે લોકે! જનોઇ તોડી 
એ પમ્*માં દાખલ થયા, અને તેમાં જણાવેલા આચાર વિચાર 
પાળવા લાગ્યા. એથી સ'સારને કેટલાક લાભ થયા, અને કેટલાક 
ગૈરલાભ પણુ થયા. કાળે કરીને એ ધર્મમાં સાન ઘટવા લાગ્યુ; 
તેથી સમથ' ઉપદેશરે।ની ખોટ પડતી ગઇ. 

એવામાં ખ્રાહ્સ્ય ધમતુ' રક્ષણુ કરનાર શ્રીમતૂ શ'કરાચાર્ય 
પેદા થયા, તેમણે સામા પક્ષને હ'કફાબ્યો, અને દિડિવજય કર્ચો. ધર્મ ને 
કારણે એ વખતે પણુ મારામારી ને કતલ ચાલી હતી. કેટલાક રાજા 
ખોદ્ધ કે જૈનધર્મી રહ્યા, ને કેટલાક શિવમાર્ગી થયા. વળી કેઢ- 
લાક સમય પછી શ્રીમત્‌ વલ્લભાચાર્ય પ્રકટ થયા, તેમણે જૈનન ધર્મ 
સામે સોટી ટપ્કર લીધી, અને ઘણાંકને વૈષ્ણુવ કરી પોતાની ક'ટી 
ખ'ધાવી. જૈનધર્મ આખા હિ'દુસ્તાનમાં થોડો ઘણુ: છે, પણુ તેનુ” 
જેર હાલ ગૂજરાત મારવાડમાં સૌથી વધારે છે. એમ છતાં મેશ્રી 
અથવા વૈષ્ણુવી સ'પ્રદાય પણુ એ દેશોમાં આછા જેર પર નથી. આ 
શિવાય રામાનુજ, નાનક, ચેતન્ય, લિ'ગાયત વગેરે કેટલાક પ'થ હિં'ડુ- 
સ્તાનમાં મોટા છે, અને નાના પ"થોાને। પાર નથી, દરેક પ“થે પોતાની 
પરનાળિકા જૂરી બાંધી, તેથી તેના અતુયાયીઓના આચાર વિચારમાં 
ફેર પડચો..જેમ નાતોએ સ'સારના ટુકડા કરી નાખ્યા, તેમ પાએ 
પણુ તેના ટુકડે ટુકડા કેરી નાખ્યા; તેથી પ્રજાનુ' એક્ય નાશ પામ્યુ. 


(૮૭) 


નાનક, કઔર્‌ વગેરે મોટા મનના અને શીર્થ ટેછિવાળાએ હિ'ટુ 
ગ્રુસલમાન વચ્ચે ભેદ ન રાખતાં, ખ'ને વર્ગના લોકોને ઉપદેશ 
કરવા માંડયો, અને ખ ને વર્ગના લેકે] તેમના શિષ્ય પણુ થયા. 
ગૂજરાતમા પિરાણુને। ધર્મ છે, તેના આચાય સુસલમાન છતાં તેઓ 
હિ'ટુએ।ાને પોતાના પ'થસાં લેછે 1 હિ'દુએદને તેએ હિ"ટુની રીતે 
તેમના ધમ'શાસ્રને અતુસરી બોધ આપે છે. એ ધર્મમાં હિ'ટુ સુસ- 
લમાન ખ'ને જતના સેવકે। છે, પરતુ તેએ પોતપોતાના આચાર 
તિચાર જૂદા પાળે છે, એટલે એક ખીન્તતુ' ખાતા નથી, કે ખીજી 
રીતે ભેળસેળ થતા નથી. સ'તરામ આદિ ફેટલાક પ'થવાળા 
અ'ત્યજ વગને પણુ પોતાના સેવક કરેછે, અને દશ્(ત માટે તેસને 
સાર્‌ ખાસ ગોઠવણુ રાખે છે. 

સ્વામીનારાયણુ જેવા નવા પ'ઘવાળાના સાધુએ! લોહકે।ને ઉપ્‌- 
રશ કરેછે, ખીનન પ'થોમાં આચાર્યો સાની હોય, તે! તેએ પોતે કે 
ઉપદેશક રાખી બ્યાખ્યાનો કરે કરાવે. કેટલાક પ'થોવાળા સાંજ 
સવાર ભજન ફીર્તન કરેછે, પરંતુ ઘણા પચેસાં પર્મનો ખરો 
ઉપરેશ અપાતો નથી, અને કેટલાકસાં તે! સેવકોના કલ્યાણ માટે 
ક'ઇજ કરવામાં આવતુ નથી. પોતાનુ” ખરૂ' કર્તભ્ય ન ખજાવવાથી 
તેમના સૅવકે। ધર્મથી અસ્તાત રહેછે, અને ને કે તેઓ વ'શપર'મરા 
ગ્રમાણે ખાપાદાદાતે! ધર્મ માહેરથી પાળેછે; તથાપિ તેઓની આસ્થા 
દહ રહેતી નથી. ઘણાક પથનાં ખાહ્ય ચિન્હ ધારણુ કરેછે, અને અ“ 
તરથી ધર્મ માનેછે ખીનને; નવી વિઘાના ગ્રસાટથી વળી ઘણાક ખાપ- 
દાદાના ધર્મ ની ૪'ઈજ પરવા રાખતા નશી, અથવ તેએ! કેણઇ બીને 
પ્રમ માનેછે, કે નાસ્તિક કિ'વા સ'શયી રહે છે. 

ઉપર જે ધમ અથવા પ*થોને! હ્ુ'કામાં ઇતિહાસ કહ્યો, તે શુ 
ખહાવેજે 3 ખૂણો ખ્ય સારાને સપ્દે દેરણર ઇસી, કે સેષાે શ- 
એલે મિગાડો સુધારવાની જે મહાત્માએને જરૂર લાગી, ત્તે મહા- 
ત્માએએ તેને માટે સોટા ચત્ન કર્ચા. આ મમાણેુ સર્જ દેશોમાં ખનન 
છું આવ્યુ છે. વેદમાં હિ'સા ન કરવી એ મેદ્ટો ધર્મ છે, એમ સ્‍્પણ 
જણાવ્યા છતાં લોકે માંસાડાર કસ્તા, અને યજ્ઞાદિમાં ધર્મને મઢા- 


(૮૮» 


તે પશુએને હોમતા, તે અયોગ્ય લાગવાથીજ ખુદ્દે નવા ધર્મની 
સ્થાપના કરી. ખૌદ્ધ અને જૈન ધર્મ'વાળા જગતૂના કર્તા તરીકે ઈશ્વ- 
રને માનતા નહીં, તેથી અને ખીન્ત' કારણથી શ'કરાચાચે? તેમની 
સામે જડ ઉઠાવ્યો, અને સ્માર્ત ધર્મની સ્થાપના કરી, સ'મારમાં 
રહીને પણુ મોક મેળવી શકાયછે, અને સખ્ય માર્ગ ભક્તિ (પ્રેમ) 
છે, એવુ' સિદ્ધ કરીને વલ્લભાચાચેર પુછીમાર્ગ" સ્થાપ્યો. જનમાં 
મૂત્તિઓ પૃજાતી નઇ કેટલાક વિરૂદ્ધ થઇ હુ'ટીઆ થયા. ખ્રાહ્મ્ય 
ધર્મમાં મૂત્તિપૃન અને અનેક દેવની ઉપાસના ચતી જેઈ રાજા 
રામમોહેનરાચે નિરાકાર ઈશ્વરને માનનાર ખ્રહ્દા સમાજ સ્થાપી. 
અગ્રેજી શીખેલાઓ અવળે માગે* ચઢતા હતા, તેમને અટકાવવા 
તથા નિરાકાર પરષ્રહ્મની ઉપાસના કરવા, તથા વેદને ઇશ્લરપ્રણિત 
મનાવવા માટે સ્વામી દયાન'દ સરવસ્તીએ આય સમાજની સ્થા- 
પના કરી. એક નિરાફાર પરમેશ્વરતેજ માનવા અને તેની ભક્તિ 
કરવા માટે રા. બા.ભોળાનાથના પ્રસુખપણા નીચે પાથ'ના સમાજને! 
યાચે। ન'ખાયે।. સ'સાર સુધારાનો! મોટો આધાર ધમ ઉપર હોવાથી 
તેમાં પણુ સુધારો થવાની અગત્ય છે. 


ધમની સત્તા નેરાવર છે. ભાવે યુભાવે, જાણીને કે અજ્ઞાનપણે 
લોકે ધર્મને તળગી રહે છે. ને એમ નહોત, તો સે'કડો વષષ સુધી 
સુસલમાનની ધૉસરી તળે રહેવાથી, ધમષસ'બ'ધે સુસલમાનોાના 
અસહ્ય જુલમને લીધે, અને પરધર્મ સ્વીકારવાની અનેક લાલચો 
મળવાથી હિ'ડુએ ફયારનાએ સુસલમાન થઇ ગયા હોત, અને હિ'ડુ 
તરીકે તેએ જૂરી પ્રજા લેખાતી પણુ નહોત. ધર્મની સત્તા વડેજ 
આપણે હિ'ટુ રહ્યા છીએ, માટે તે સત્તાને રગ ઘટે છે. હિ'ડુ ધમમાં 
ગમે તેટછુ' નાપસ'દ કરવા લાયક હરો, તેમાં ગમે તેટલા પ'થ અને 
સત મતાંતર હુશે,તેથી ગમે તેટલા ગેરફાયદા દેશને થયા હરે 
તતેપ્પણુ એ ધર્મ વડેજ આપશે ટકી રહ્યા છીએ. એ પેજ આપણી 
રેશાંતર નામના કરીછે, અને હજી પણુ જે ક'ઇ સાર્‌' આપણા દેશમાં 
રહ્યુ' છે, તે એ ધમ'નોજ મતાપ છે. 


॥ ૯.7 


ધર્મ-સત્તા તે તેના પૂરા સાન વિના, કે તેના અલ”ખ્ય ફાંટા 
પડવાથી, કે તેમાં અનેક જાતતુ' વહેચી ને તુકસાનકારી ઉમેરણુ 
થવાથી સ'સાર્તે કેટલીક રીતે ખગાડવાને કારણુભૂત થઈ, તો એજ 
સત્તા તેના સારા જ્ઞાન વડે, કે ફૉટાએા કમી થવાથી, કે તેએમાં 
એક સ*૫ થવાથી, કે તેમાં જે ક'ઈ સુધારવાનું કે ફેરફાર કરવાતુ 
હોય, તે સુધારવા સે ફેરવવાથી સ'સારને સુધારવામાં સહાયભૂત 
ચઇ શકશે. પર'તુ આ પ્રમાણે કરવુ" કોના હાથમાં છે ? ખડ્ડુ ભાગે 
તે આચાર્યો કરી શકે, અને ને સેવકોધારે તે આચાથેો પાસે કરા- 
વી શકે. પ્રજામત ઘણુ' કરી શકે છે. તે ભાગ્રાચો અને રાનઅએ। પાસે 
ધારે તે ફેરફાર કરાવી શકેછે, મ્ન્‍જનમત એટલે આખી પ્રજાનું કે 
તેના ઘણા ભાગતુ' એકમત. પણુ “એ! દિન કહાં કે સિયાંકે પાઉ'શે' 
જૂતી,” એ કહેવત પ્રમાણે આપણી પ્રનનનુ' એકમત થાય ફેમ? 
આપણે ખરેખરી એક પ્રજા છીએ, એમ ગણુતા નથી, તેથી આપણુ' 
સક ભત ઘણી ખાખતો(માં થઈ શકતુ નથી; પર'તુ જેએ એક પ'થ- 
ના અનુયાયી છે, તેએની એક પ્રનત લઈએ, તે। કદાચ ધર્મની આાખ- 
તમાં તેતુ' એકમત થઇ શકે. તેનુ” પણુએકમત ઘણી બાબતોના સ” 
ચે।ગે વિના થતુ' નથી, એ સ“ચે!ગેસાં સતાન સુખ્ય છે. સાનવડે લોકે 
' સમજના ઘરમાં આવે, તો એકમત વેલુ' થાય, ધર્મના જ્ઞાનને 
અભાવે, શાળાઓ માં મળતા વિદ્યાના જ્ઞાન વડે પણુ સારા નરસાની 
સમજ આવેછે, અને તેતુ' સાન જેમ વધારેને મળે, તેમ વધારે 
બ્યઝ્તિઓનુ' એકમત થાય, એવુ બને ત્યારે તેએ પોતાના પથ- 
સાં પણુ સુધારા કરી શકે, અથવા તે ન સુધરે એવો હોય, તે તે 
આજા પ'થને! અ'ગિકાર કરે, આવો બનાવ ખનવાને ધણે। કાળ 
જેઇએ, એ દેખીતુ' છે. 
ધમના આચાચો પાતાના સેવકે ઉપર કેટલી સત્તા ભોગવે છે, 
તે આપણે નણીએ છીએ. ભાવિક ને ભોળા સેવકે તન મન અને 
પન સુદ્ધાં ગુરૃશાને અર્ષણુ કરવા તત્પર થાય છે. ઘણાક પોતાની 
ઉપજના અસુક અ'શ આચાયેને અર્ષણુ કરેછે, ગુરૂ ગામમાં પધારે 
7 


(૯૦) 


ત્યારે પોતાને ત્યાં પધરામણી-પધરાઈ કરાવી યથાશક્તિ રકમ અપે 
છે, અને તેમને દેવ સમાન માની તેમની પૂજા આરતિ કરેછે. તેમની 
સેવા ચાકરી કરવા તેએ હસેશ તૈયાર હૉ[યછે, રાન્તએ। કરતાં ષણુ 
તેમને વધારે માન આપે છે, અને તેમના ઉપર અલૌકિક પૂજ્યભાવ 
રાખેછે, તેમર્ના નરસાં કર્સ વ્ય તશક્‌ તેએ જેતા નથી, અને તેમની 
એડ ખાંપભુ। તેએ કાને સાંભળતા નથી ! તેમની ઇચ્છાને તેએ! 
હમેશ આધિન રહે છે. 


આચાયોૌની આવડી મોટી સત્તાનો ઉપચોાગ સ'સાર સુધારાના 
કામર્માં થઇ શકે એમ છે. ઘણી વાર આચારચેને નાત જાતના ખખે- 
ડાએમાં પડતા આપણે એેઇએ છીએ. નાત નતના અતે પર્સની 
સાથે પરોક્ષ સ'બ'ધ ધરાવનાર વિષચે।ના તેએ ચુકાદા કેરે છે. તેમ- 
ના ચુકાદા છેવટના ગણાય છે; પછી તેએ ભલે લાંચ લઇને ફે પક્ષ 
કરીને અન્યાય આપે. સારા આચાર્ચો કોઇને! પક્ષ ન રાખતાં ન્યાય 
આપે છે, અને સુધારાને મદદ પણુ કરે છે. વિલાયત જઇ આવેલાને 
નાતમાં લેવાને! શાસ્રાર્થ એક શકરાચાચે" આપ્યો હતો. આવી 
જાતના સારા વિચાર બધા આચાર્યો રાખે, તો દેશસુધારાના કામને 
ઘણી પુછી મળે એમ છે. કેટલાક અનાચાર તેએ ધારે તો સહજમાં . 
બધ કરી શકે, ઇશ્વર તેમને સદબુદ્ધિ આપે।, અને તેમને હાયે દેશ- 

* હિતનાં શુભકાર્ચો કરાવે, એવુ' આપશે ઇંચ્છીશુ'. 


. ધમની ખાખતમાં શાસ્રીઓ, સુરાણીએ, માણુભટે[, ટહેલિયા, 
જતિએ!, જેપીએ, સ'ત, સાધુ વગેરે ઘણા! ભાગ લે છે. આચાર્ચો 
માત્ર પોતાના ધર્મ પૂરતુ ક'ઇ કરે છે, ત્યારે આ લેકે સ'સારના 
ચલન વલનમાં ઘણે ફેરફાર કરી શકે છે. લોકે ડગલે ડગલે તેમની 
સલાહ લે છે, અને તેમના કહેવા પરમાણું વતે'છે.સમગ્રે ખ્રાહ્ાશ્‌નુ' જેર 
ખીજી જતે! ઉપર ઘણુ છે. ખ્રાહ્દાણા ભૂદેવો કહેવાય છે, અને તેએ 
સ'સાર રૂપી સાગરમાં તસવનાર તુમડા ગણાય છે. દાન આપવુ” હોય 
તતો ષ્રાહ્દાણુજ સુપાત્ર છે, માટે તેમને આપવુ એવુ” લોકે। સમજે છે; 
દેવ પણુ ખ્રાહ્દાણુને આધિન છે, કેમફે કોઈ પણુ મૂલિની ખ્રાહ્યાણુ 


1-૫૭? 


પ્રતિષ્ા ન કરે ત્યાં સુધી તેમાં દેવાતન શ્માવતુ' નથી, એવુ ષ્રાદ્યો 
કહ્યા કરે છે. વૃત કરવાનુ, આધાઓઆખડી રાખવાનુ; જ પજાપ કરવા 
તુ, દોશધાગા, છુમ'ત્ર, ભુવાજાગરિયા વગેરે અનેક જાતની વહેમી 
ખાખતોનુ શિક્ષણુ લોકોને તેમનાથી ને ખીજાએથી મળે છે. આવી 
ખાખતોમાં પરિણામે લાભ ખાહાણાનેજ ખબડ્ડુ કરીને થાય છે, તેથી 
તેએ એવી સલાહ આપે, એસાં નવાઈ પણુ નથી ગમે તેવુ* શુદ્ધ 
હોય, પણુ લોક વિરૃદ્ધ ક'ઈ પણુ ન કરવુ', એવી હાનિકારક સલાહ 
આપનાર આ લેકે! છે. ગમે તેમ થાય, પણુ દેશાચાર, લોકાચાર 
ન છોડવા, એમ તેએ સમન્વવે છે. “ દેશ છોડીએ પણુ ૨ેશ ન 
છોડીએ, ” એવુ' તેએ। કહે છે. વે વેઘતુ* કહે, ન્નેષી નનેષીનું' કહે અને 
ભુવા ભુવાનુ' ખતાવે, એમ લોકો કહેછે ખરા; પણુ તેએ ખધાનુ” 
સાનેછે, અને ખધા માર્ગ પકડેછે. માનતા માનવી હોય, તે! અનેક 
રવ દેવી ની માનેછે. તેએ ઘણી વાર કહે છે, કે એક દેવને વળગી રહેવુ” 
સાર્‌' પણુ તેમતુ' વર્તન તે પ્રમાણે થતુ' નથી, સુરાણીએ1 અને મા- 
ણુભટો ઘણી ગપ્પા મારૈ છે. વડાદરા જેવા ધુ ટહેલિયા વિશેષે 
કરીને ખૈરાને ખહુ છેતરે છે. તેઓ ભૂત ભવિષ્ય જણુવાનુ' ડોળ કરે છે, 
અને બૈરાંને વિશ્વાસ બેસે, એવી વાતે કરે છે. તેએ શરીરમાં માતા 
લાવી ચુ'દડી, નાળિયેર અન્તે નાડાછડી કાહે છે, અને ભેળા 
જનાર માને છે, કે ખરેખર તેના અ'ગમાં માતાએ વાસ કચો છે, 
તથા માતાએ એ ચીન્તે કાઢી અડૂભૂત ચમત્કાર દેખાડચે। છે. 
લોકો કેટલા વહેમી અને અજ્ઞાન છે, તેનો એકાદ દાખલો અસ 
થયે, એક વડાદર્‌ ભીખવા ગયો. તેની પાસે ખીજ કઈ સાધન 
નહોતુ, તેથી એક લુમ્રડાં ધોવાનો! ષાચે। પડેલો હતે।, તેને ચુ'દડી 
વીંઢાળી ટહેલવા નીકળ્યો, ને ફળિયામાં જઈ બોલ્યે! કે “ આવે રે 
ખાઈઓ ને પૂનતે રે પાઈએ, આવ્યો રિખિવરેવનો નાનેરો ભાઇઓ!” 
એ પણુ કોઈ દેવ હરો, એમ સમજી લે।કે। તે પાયાને પણુ પૂજવા 
લાગ્યા | કોઈ ઢીખળીએ એક ઝાડ ઉપર ચીથરૂ” મૂકયું તેની સાથ* 
નાએ ખીજી' મૂક્યું અને ખે ચાર જણે એ પ્રમાણે કર્યું' એટલે ને 
નય તે એ ઝાડ ઉપર લુગડાને કડક નાખે, અને એ ચીથરિયા દેવ “ 


(૯૨) 


છે, એમ માને ! કોઇ ઝાડ કે પથરાને કોઇએ સિ'દુર લગાડયુ”, 
જુ તે દેવ ખની જાયછે, અને લેકે તેની પૂન્ત કરે છે ! બૈરાં બિચારાં 
કહેછે, કે “ મે' પથરા એટલા દેવ કર્યા પણુ ખાઈ, માર્‌' ક'ઈ 
વન્ય નહીં. 28 
* જેપીની સલાહ વગર સ'સારતુ' ક'ઈ કાય થઇ શકતુ' નથી. તે 
જે લગ્ત સુહૂર્ત ન આપે, તે! પરણુવાનુ' પણુ ખાજીએ રહે, જે જે 
સ'સ્કાર આપવાના, તેમાં જેૈષીની સલાડ નેઇએ. ક"ઈ પણુ કામ 
આદરવુ' હોય, તે પ્રથમ સારા વાર ને શુભ ચાઘડિયુ નેપી પાસેથી 
નષ્ઠી કરી લેવુ” નનેઇએ. શુકન સુહ્ર્ત તુ' શાસ્ત્ર એવડુ' મોટુ છે; કે ને 
તે ઉપરજ માણુસ આધાર રાખે, તો ભાગ્યેજ તેને ક”"ઈ કામ કર- 
વાને વારે આવી શકે. મ'ઠવાડમાં પણુ નેપીનુ' લાગે. ગ્રહપીડાની 
શાન્તિ વગર રોગ મટે નહીં, તેને સાર્‌' ઈલાજ લેવા તેઇએ. 
મત્રજ”ત્રવાળા આવે, તે વળી ક'ઈ ઝપટ લાગીછે, કે ક'ઈ વળગાડ 
છે, એમ કહે, અને ટાળવાના ઉપાય ખતાવે. તે ડાખલુ' મ'ાવે; 
મત્રીને દોરો ખાંધે, અને મેલડી ને ખીજી માતાનેખળિદાન અપાવે. 
આ સિવાય બૈરક શાસ તો બાકીજ રહે છે. નજર બાંધવાનું? 
અનેક દેવ દેવીઓની માનતા રાખવાતુ', અને મટતા સુધી અસુક 
ન ખાવાની ખાધા રાખવાનુ ખૈરાં પોતા તરફથી ચલાવે. કેટલા 
વહેમ ને ફેટલી રીતે વેડાવુ' ! 


પ્રકરણુ ૪ થુ, 
આબાદી. 


ગરીખી ખુરી ચીજ છે. તે જેમ વ્યક્તિને દુઃખી કરે છે, તેમ 
પ્રજાને આપત્તિમાં નાખે છે. ગરીખથી શુ' થઇ શફે ? વિઠ્દાન ગરીખ 
હોય, તો તેને કોઇ ગણુકારતુ' નથી; પણુ શ્રીમ'ત સૂખ હોય, 
ત્તેપપણુ તેની પ્રસ'શા થાયછે. “ જર ચાહે સો ફર; ” “ એલ સખ 
પેસેકા, ” “ જેના હાથમાં પૈસો તેના છોકરો ઘુઘરે ર્મે; ” “પૈસા- 


(હ૩# 


દારનો સાળા થવા આવે, પણુ નિધનના કોઇ ખનેવી પણુ ન થાય;” 
“જેસે મારો પરમેશ્વર ને બેરી મારી ગુર્‌, છેયાં છોકરાં સ'ત સાધુ 
તો સેવા કોની કર્‌' ? ” એવી કહેવતો! લે!કોમાં ચાલે છે, તે ઘણે 
ભાગે ખરી છે. સ'સારનાં એવાં થેાટાંજ કાચો છે, કે જે પેસા વગર 
થઇ શકે. 


ગરીખ પ્રન જ'ગલીમાં ખપેછે, કેમકે પેસા વગર ત્તે સુપરેલી 
સ્થિતિમાં આવી શકતી નથી. જેટલી જ'ગલી પ્રજાએ! પૃથ્વી ઉપર 
હાલ છે, જાને પહેલાં હતી, તે સર્વની માટી સ્થિતિતુ' સુખ્ય કારણુ 
નિષનતા સમજવુ”. આખાદીનો આધાર આવડત ઉપર છે; અને આ- 
વડતતુ' મૂછ વિઘા છે; તેથી વિદ્યાનો જ્યાં અભાવ છે; ત્યાં «'ગલી- 
પણુ'જ છે. વિદ્યા મેળવવામાં પેસાના ખપ પડે છે. સારાં ઘરબાર 
તે વસ્રાભૂષણુ પૈસા વિના મળતાં નથી. લગ્નાદિ કાર્યો અને સ'સારના 
ખીજા આચાર વિચારમાં થોડા કે ઘણા પૈસાની જરૂર પડે છે. દેશની 
શ્રઢતી માટે જે જે ઉપાય લેવાના; તે નાણાં વગર લઇશકાતા નથી. 
શજ્યસત્તા ટકાવી રાખવા અને દેશના રક્ષણાથે" લશકરાદિ રોકવા 
ધન નેઇએ, 


ગરીખાઇ લે।કોની નીતિ રીતિમાં ઘણા બગાડ કરૈ છે. ભૂખે 
મરતા લોકે! ચારી કરે, ખાતર પાડે, ધાડ કે લૂટકાટ ચલાવે 
એમાં શુ' આશ્ચય* ? હરેક ઉપાયે પેટનું” પૂર્‌' કશ્છુ'જ ન્તેઇએ, માટે 
સતુષ્ય તેસ માટે ન કરવાનાં કાર્ય કરે છે, આના પ્રત્યક્ષ દાખલા આ- 
પણે દુકાળ વખતે નેયાઃ માખાપ છોકરાંને વહેતાં સૂકે; કે થોડા 
પેસા સાર્‌ વેચી દે, આખરૂદાર લોકો ભીખ સાગે, સારાં માણુસ 
ડુઃખ નિવારણુનાં કાપો ઉપ૨ મજૂરીએ જય, સગાં સહોદરને ગસે 
ત્યાં તજી દે, અને તેમર્નાં સુડદાંને રખડતાં મૂકે; ફૂતરાંએ સાટે ચા- 
ટમાં નાખેલું) કે ગાયની ગમાનકમાં મૂકેલુ” અનાજ ખાવા સાંડે, 
અને ટૂતરાં કે ગાયના સાંમાંથી પણુ વખતે ઝું'ટાવી લે, એડુ' જુ'ુ' 
એસામણુ, કે ઉતરેછુ' એ ગ'ધાતુ' પણુ ખાવા તત્પર થાય, ભક્ષ્યા- 
ભક્ષ્યનો ફે રોગરાઈને! વિચાર ન કરતાં સુએલાં સુડદાંતુ' માંસ સુદ્ધાં 


(૯૪) 


પણુ ખાવા ન ચૃકે, ગરીખી અદદ્યાનત કરાવે છે, તેમ વ્યભિચારને 
લધારો પણુ એથી થાય છે. 


" જે? પ્રમાણુમાં હિ'ડુસ્તાન આખાદ હતો, તે પ્રમાણુમાં તે સુધ- 
જલી સ્થિતિ ભોગવતો હતે. હાલ તે ગરીબ સ્થિતિમાં આવી પડયે 
છેં, ગરીખીની સાથે તેની સવ ખાખતે(માં પડતી થઇ છે. એ માટે 
તેની ઉન્નતિ ઇચ્છવી હેય, તે! તે આખાદ થાય, એવા યત્ન 
કરવા નેઇએ. 


આભબાદીને। આધાર ખેતીવાડી, ટુન્તરકળા, અને વેપાર રોજગાર 
ઉપર છે. જમીને કસ ચોચેછે, એમ લોકે કહેછે; કેમકે તેમાં પહેલાં 
જેટલુ' પાકતુ' હતુ', તેટલુ' હાલ પાકતુ' નથી. જમીનમાંથી કસ ઘટે, 
એમાં નવાઈ પણુ શી ? પાક જેટલાં તત્વો જમીનમાંથી ખેચી લે, 
તેટલાં તત્વો તેમાંથી એછાં થાય. તે તત્વો જમીનમાં મૂકવા સારૂ 
આતર વગેરે ચીને જેઇએ તેટલી નાખવામાં આવતી નથી. ખેડુતે 
ખિચારા મહેનતુ ખહુ છે. ટાઢ, તડકામાં ને વર્ષાદની ઝડીઓમાં 
તેએ મહેનત મજુરી કરેછે, તે છતાં તેમને પેટ પૂરતુ ખાવાનુ પણુ 
મળડું' નથી. પાક એછે! થાય છે, કર વધારે આપવે। પડે છે, કરજ 
અદા કરવુ' પડે છે, અને વળી ઇશ્વર રૂઠે છે, ત્યારે નતેઇએ તેટલે! કે 
બિલકુલ વર્ષાદ ન પડવાથી ખેડુતતેપની પાયમાલી થાય છે. પ્રજાને 
મોઢે ભાગ ખેડુ વર્ગ અથવા ખેતી ઉપર આધાર રાખનારા છે. એવા 
લોકે! આપણુ! દેશમાં સે*કડે ૮૦ ઉપરાંત છે, એમ માનવામાં આવે 
છે. તેથી વસ્તીને! મેપટો ભાગ ગરીખ છે, એમ ખેતીવાડીના ધ'્રા- 
દારીએથી સિદ્ધ થાય છે, 

જે દેશ ખેતી ઉપરજ સૃખ્ય આધાર રાખે છે, તે આખાટ્ટ થાય. . 

નહીં, એમ અર્થ્શાસ્રીએ કહે છે. આખારીને।! આધાર હુન્નર કળા 
ઉપર વધારે છે, કેમકે તે વડે ધનની ગ્રાત્તિ વધારે થાય છે, આપણે 
અહીં «યારે સર્વ ધાતુએ જગીનસાંથી કાઢવામાં આવતી, અને 
તેના સામાન તૈયાર થતે।; જ્યારે હીરા માણેક આદિ રત્નોની ખાશે 
જેર પર હતીઃ જ્યારે ઉ'ચાંમાં ઉ'ચાં ને બારીક વતો તૈયાર થર્તાઃ 


કડ 


જ્યારે વાસણુકુસણુ, રાચરચીલુ, એર, હથિયાર અને જર્રર્ના 
તથા શોભાનાં કામ ચિત્તાકર્ષક થતાંઃ જ્યારે નકશી, કોતરકામ, અને 
ચિત્રકામ ખીજ લે!કેતે હેરત પમાડે એવાં થતાં હતાં: જ્યારે ઠેઠ 
યૂરોપ સુધીના ટૂર દેશાવરના લેકે અહીંનો માલ મેળવવા આતુર 
હૈતાઃ અને જ્યારે અહીંના લોકો દેશમાં નેઇએ તે ઉપરાંત અનેક 
પદાર્થ: ઉત્પન્ન કરી પરદેશ મોકલતા, કે જતે “ વહાણુ કમાવા? 
જતા; ત્યારે આપણુ દેશની ચ્યાખાદી કેટલી હશે, તેનો હાલ "ખ્યાલ 
પણુ થઇ શકતે! નથી. તે વખતે આપલે! સ'સાર સુખરૂપ, અને 
સુધારાના શિખર ઉપર ચઢચો હતે. એજ આખાદી આપણા દુઃખતું” 
ફારણુ થઇ પડસુ', એ વાત પણુ ખરી છે; કેમકે આખારી સાથે કેટ- 
લાક દુર્ગ તન લોકોમાં આવે છે, અતે તે તેની પડતીનાં કારણુ થાય છે, 
વળી લક્ષ્મીથી પરદેશના લે।કે લલચાઇને ચઢી આવે છે. તેએ લૂટ- 
ફાટ કરી સુષ્કળ પૈસા લઈ જાય છે, અને લોકે ઉપર જીત મેળવી 
પાતાની સત્તા બેસાડેછે. સેમિરાસિસ રાણીથી સાંડીને આપણુ! દેશ 
ઉપર કેટલી પ્રજાએએ આજ સુધી હુમલા ડર્યા, અને તેડુ' ષરિણા।ઃમ 
શુ” નીપજ્યું તે ઇતિહાસ કહી આપે છે. આખાદીના વખતમાં રા- 
જ્યદરખારમાં વૈભવ અને શ્રીમાન લોકોના ઠાઠ અલૌકિક હતા. 
હાલ તેથી ઉલટુ' શા માટે જવામાં આવે છે ? આપણું ગરીબ 
સ્થિતિમાં કૈમ આવી પડયા ? વેપાર રેજ્ગારતુ' પડી ભાગવુ% એ 
આપણી ક'ગાલ હાલતનુ' કારણુ છે. પહેલાં ઘણુ! દેશોને હિ'હુસ્તાન 
ઉપર આધાર રાખવો પડતે! હેતે, તેને ખદલે હાલ હિ'ડુસ્તાનને 
ખીજા ઉપર આધાર રાખવે પડે છે. નને પરદેશના લોકે માલ મોક- 
લવો અધ કરે, તે! આપણે! નિભાવજ ન થઇ શાફે, એવી આપણી 
સ્થિતિ થઇ પડીછે, કેમકે આપણે જે કઇ વાપરીએ છીએ, તેમાંતુ” 
ઘણુ'ખર્‌' પરદેશી છે. અ'ગ ઉષરનાં લુગડાં તપાસો, સેજ ઉષરનાં 
હ્ષખવાનાં સાધન જુએ।; ઘરનો સરસામાન લચે।, દીવા ખત્તીનાં સાધન 
નિહાળો, એ જર ને હથિયાર દેખે; અને રંગ રોગાન તરફ નજર 
કરઇ તો તમને જણાશે, કે તેમાંની ઘણીખરી વસ્તુઓ પરદેશીજ 
છે. છુગડુ' ફરાઢે તો શીવવાના દોરા સે સોચજ તમારાં કયાં છે ? અનેક 


(૯૬) 


જાતના ખાવાના પીવાના પદાથ સુદ્ધાં વિલાયતી વપરાય, ત્યારે 
આપણુ ગાડુ' ચાલે. આપણુ અહીં થતા પદાર્થ જાડા ને જડસા લાગે 
છે, વિલાયતી કહેવાતા સસ્તા, નાજીક કે દેખાવડા પદાથોને આપ- 
ણુને માહ લાગે છે. આપણા કારીગરો તેવા પદાર્થ કરવા જય, તો. 
તે શરૂઆતમાં મોંઘા પડે; અને ઉત્તેજન વગર તે લોક કરે પણુ શુ? 
સ'ચાના મૌં આગળ હસ્તકિયા મોંઘી પડે, એ પણુ ખરૂ' છે. રસાયન, 
ય'ત્રશાસ્ર આદિ શાસ્રીય વિષચો। તરફે આપણુ વલણુ થતુ' નથી. 

તેના અનુભન લેવા માટે પરદેશ જવુ' નેઇએ, પણુ તે તરક્‌ ભાગ્યેજ 
જાઇનુ' લક્ષ જાય છે. જથાબ'ધ, સસ્તે। ને દેખાવડો માલ ઉત્પન્ન કરવા 
માટેસોટાં કારખાનાં કાઢવાં નેઇએ, તેને માટે દેશમાં ધન નથીઃ થોડુ 
પ્રન હશે, તે। ભેગા મળી મ'ડળીએ  (ક“પનીએ।) કાઢવાની રીત નથી; 
અથવા મોટા પાયા પર કામ કરવાની આવડત અતે સાહસ ખ'ને નથી. 


લોકેએ ભણુવા માંડચુ', તો તેમણે એકજ દિશા પકડી, લખવા 
વાંચવા આદિના સામાન્ય જ્ઞાનની માણુસ માત્રને જરૂર છે, પરતુ 
તે ઉપરાંતનુ* એવુ' સાન સ્વ લે।કો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે, અને 
છીજી જતનુ' જ્ઞાન ન મેળવે, તો તેથી દેશને વિશેષ લાભ નથી. 
ઉ'ચુ જ્ઞાન પામેલા ઘણા લેઠઠ હોય એમ સાર્‌' છે, પરતુ ખીજ 
જાતનુ' એટલે ઉદ્યમ વેપારતુ' સાન મેળવનારા પણુ ઘણા નતેઈએ. 
હાલ આપણે નેઇએ છીએએ, કે પાંચ સાત રૂપીઆની ઉપશિક્ષકની 
જગાને માટે પચીશ ઉમેદવારે ઉભા થાય છે,અને દશ ખાર રૂપીઆની 
નોકરીમાં જન્મ પર્ય'ત ગુ'થાએલા લોકોની સ“ખ્યા થોડી નથી. એ 
દશ-ખારની આવક ઉપર આખા કુટુ ખનો 1આધાર રણે છે, ઘરમાં 
પાંચ માણુસ હોય, તે! માથા દીઠ મહિને સરેરાશ બે રૂપરડી પડી. 
ખે રૂપીઆમાં ઉ'ચ વણેં ગુજરાન ચલાવવુ, એના કરતાં ખી જી માઠી 
હાલત કયી ; શાળાઓમાં શીખનારને બીજા ધ'ધા સુઝતા નથી, 
કેમકે તેમનામાં ખીજા ધ'ધા કરવાનું સાન કે આવડત નથી, ઔજ્ા 
ધ'ધાને માટે જોઇએ તેટલા પૈસા નથી, અને ખીજ ધ'ધા ઉપર તેમને 
અભાવ હોયછે. ગાડરિયા પ્રવાહની પેઠે વળી કોઇ ધ'ધામાં ૪'ઇ લાભ 


૬ - / 


રીઠે, તે તે ઉપર હજારો લે।ક તૃટી પડે છે, તેથી તેમાં પણુ કસ 
રહેતો! નથી. આપણે અહીં રૂ કાંતવાના ને કાપડ વણુવાના સ'“ચા 
નીકખ્યા, ને તેમાં લાભ દીઠો, તે! પૈસાદાર લોકે! તે પાછળજ 
મસ'ડુયા, તેથી એ પ'પો! નેઈઇએ તેવો આકર્ષક રહ્યો નહીં. 


પરદેશના માલ વડે આપણુ અહીં થતા માલને ભાવ પૂછાવા 
સ લાગ્યો. તેતું' પરિણામ એ થયુ” કે આપણા કારીગરોએ કાતો 
ગરીબોને માફક આવે એવો “ડે સાલ તૈચાર કરવા માંડયો, તેથી 
તેમની કારીગરીની ખૂખી ઘટી; અથવા તેઓએ પોતાને ધ ધો છેડી 
દૃઇ એવીવાડીનો કે એવો કોઇ ધ'ધે। પકડચે।. કેટલાકે પોતાના છે।ક- 
રાત્તે ભણાવવા માંડયા, તો તેએ વળી બાપદાદાના ધ'ધાને પિષ્કારવા 
તે નોકરી માટે રખડવા લાગ્યા. ઉ'ચ વણુંએે એકરી સ્‍ેઇઈએ, ખેડુને 
તોકરી કરવી, અને વસવાયાં પણુ નોકરી ચાહે; તેથી હાલ તો મોટા 
ઉમ બેજ રહ્યાછેઃ ખેતી અને નોકરી. નોકરી નક્‌ટ કહેવાય છે, ને 
ષ્રાદ્દાણુને તો! તે વન્ય છે, છતાં સૌ નોકરીને માટે વલખાં મારે છે. 

આ સ્થિતિ સુધારવાના માર્ગ: લઇ શકાય એમ છે. દેશી કારી- 
ગરેને ઉત્તેજન લે।કો તરક્‌થી તથા સરકાર તરફથી મળવુ' નન્‍ેઇએ. 
લેકે! પરદેશી, સસ્તા એ દેખાવડા માલથી લેાભાયાછે, અને અથ- 
શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે લોકો સસ્તો ને સારા માલ પસ'દ કરુ 
આએ વાસ્તવિક છે; પરતુ તિચાર કરતાં ઘણી વાર પરદેશી માલ ખર- 
ખરે સસ્તો! સ સારો નથી, એમ તેમની ખાત્રી થશે. દેશી માલ 
કદિ સહજ ઉતરતો! કે મોંઘો! હોય, તોપણુ તેને ઉત્તેજન આપવાની 
જરૃર છે. પ્રનનની આખારી થવા સારૃ પૂવે? રાન્યો તરફ્થી ઇલાન્ને 
લેવામાં આવતા. સિદ્ધરાજ જયસિ'હની સવારી ન્યારે દક્ષિણમાં 
ગઈ, ત્યારે પે"કના કારીગરોને અનેક લાભકારી શસ્તો કખૂલ કરીને 
સહારાના પાટણુ લઈ આવ્યા. પાટુ ભાગ્યુ' ત્યારે તેમાંના ઘણાક 
અમદાવાદ જઈ વક્્યા. ફિનખાબ, ભરગચ્છી, અતલસ, મશરૂ વગેરે 
વણુનાર હાલના કારીગરા એ લોકના વ'શજ છે. વડોદરાના સોટા 


સયાજીરાવે કેટલાક લાભ તપીને અમદાવાદના કારીગર વડોદર 
18 


૬--7 


આણ્યા હતા. રાવપુરામાં અમદાવાદી વગેરે ચાર પોળો છે તે એ 
લોકને મહરાનએ ખાંધી આપી હતી. મહારાજા ખ'ડેરાવ દશેરા 
ઉપર લોકોએ કિનખાખ ભરગચ્છીના પોષાક આપતા, તેથી લાખા 
રૂપીઆને। અમદાવાદથી માલ આવતો, અને ત્યાંના કારીગરોને ઉત્તે- 
જન મળતુ, નેધષુરવાળા રાન પ્રતાપસિ' વિષે એવી વાત ચાલે 
છે, કે એક કારીગર ઉચી જતતુ' નવી તરેહનુ' કાપડ તેયાર કરીને 
તેમની પાસે લાવ્યો. કાપડ નેઇ તેએ ખુશ થયા, અને કારીગરને 
અસ્નુક રકમ ખક્ષીસ તરીકે આપવા માંડી. કારીગરે કલ્લું, મડારાજ, 
મારે બક્ષીસ નથી ન્ેઈતી, પણુ ને આપ કૃપા કરી એ કપડાનો 
પોષાક ખનાવી પહેરશે, તો મને મોટી બક્ષીસ મળી, એમ ડુ 
સમજીશ, પ્રતાપસિ'હે તે પ્રમાણે કર્જ” અને દરખારમાં કપડાનાં 
વખાણું કરવા માંડયાં, એટલે સધળા દરખારીએ એ કપડાનો પોષાક 
પહેરવા લાગ્યા, અને ખીન લોકે। પણુ તેતું” અતુકરણુ કરવા લાગ્યા, 
તેથી કારીગરના હજાર રૂપીના માલને! ઉઠાવ થચે।. જયસુરના 
રાજાએ! અને નવાનગરના ન્મ રેશી કારીગરોને ઉત્તેજન સ્‍રાપવા- 
માં મશહુર છે. સરકાર તરક્થી હુન્નર કળાની કેળવણી આપવાની 
શરૂઆત થઇછે, તથા દેશી માલ ખરીદવાના ઠરાવ થયાછે. ગાયક" 
તાડ સરકાર તરફથી પણુ આ કામ માટે સ્તુતિપાત્ર ચત્ન થયાછે;, 
તથાષિ આ ખાખતમાં હજુ કરવાનુ ઘણુ' છે. નામદાર અ'ગ્રેજ સર- 
કાર તેમજ દેશી રાજ્યો! તરક્થી ઘણુ' થઇ શકે એમ છે. વ્યક્તિઓ 
અને સ'ડળોાએ ચત્ન કરવા ન્તેઇએ. સાહસિક વેપારીઓ તુ” એ તરક 
લક્ષ ખે'ચાયુ' છે, અને જે વસ્તુઓ આજથી પચીશ વષ* ઉપર અ!- 
પણે અહીં થતી નહોતી, તે હાલ થવા લાગી છે, ગ્એેમાં નિર'તર 
અને ઘણે। વધારો થયા કરે, એવુ' આપણે ઇચ્છીશુ*. 

આપણે અહીં બે ત્રણુ આને મજુર મળેછે. સુ'બઇ જેવા સોટા 
શહેરમાં મજુરને ચાર પાંચ આના મળેછે, ત્યારે વિલાયતમાં મજી- 
શા એક રૂપીએ અથવા વધારે રોજ મેળવેછેત્તે ઉપરથી આપણી 
અત્તે વિલાયતની આખારીને। વિચાર સહેજ થઇશકરો, આખા દેશ" 
ની સરેરાશ કાઢીએ તે! આપણા દેશમાં દરેક સાણુસને મહિને 


દહ» 


૧-૨ રૂપીઆમાં ગુજરાન ચલાવવુ” પડેછે, ત્યારે વિલાયતના લેકે! 
મડિને લગભગ એટલે! સરકારમાં કર ભરે છે ! એક વષના ડુકાળ 
પડે લાખો માણુસને1 નાશ થાયછે, એથી દેરાની દરિદ્રતા સાબિત 
થાયછે. એક વર્ષઃ પણુ પહૉચી શકે, એટલે! જે લો કેપ્માં સ“ચચથઇ 
શકતે નથી, તેમની ક'ગાલિચતથી પરિસીમા છે. 

જેમને પહેરવાને લ'ગાટી કે એકાદ ધાગા હોય, તેએ ટાઢ 
ત્તડકાથી ને શરદીથી પોતાની દેહનુ' રક્ષણ કેમ કરી શકે, અને લાજ 
સજ*હા શી રીતેનળવી શકે ? જેમને કાચુ” દવાયુ' કે હલકુ” પાતળુ” 
અનાજ 'પણુ પેટ પૂરતુ' મળી શકતુ' નથી, તેએ શરીરસષ્પત્તિ કેમ 
જાળવી શઝે,; તથા બળવાન અને જીુસ્સાનાળા શી રીતે થઇ શકે ? 
ચેટની વેઠ કરવામાં જેમને અહારાત કાયાકષ્ઠી કરવી પડે, અને તે 
છતાં પણુ ભુખમરેો વેઠવો પડે, તેએ છે।કરાંને ભણાવવાને, પોતા- 
ની અતે દેરાની ઉન્નતિ કરવાના કે સ'સાર સુધારાના વિચાર કેવી 
રીતે કરી શકે 1 તેમ તેમતું વલલુ ધર્મ અને નીતિ તરક શી રીતે 
થઈ શાકે 1 જે પ્રજાનો મોઢો ભાગ આવા લોકથી અન્યો હોય, તે 
ગજાના હરકોઈ નાતના સુધારાની આશા ફેકટ છે. માટેજ લોકોની 
આખારી એ સ'સાર સુધારાને માટે તેમજ હરેક નાતના સુધારાને 
માહે જરૃરની છે. 


મકરણુ પ મુન 
શ્વાસ અને સ'સગ'. 


પર્મ નિમિત્તે પણુ પ્રવાસ કરવાતુ' બની આવે, એ માટે આપ- 
છુ પૂર્વકેએ કેવી સારી ગોડઠપણુ કરેલી છે ! મહપ્યાત્રાર્ના સુ'ખ્ય 
પ્રામ હિ'ટુસ્તાનની ચાર છેડે ચાજેલો છે. એટલે ઉત્તરે બદ્દીનાથ કે- 
દારતાથ, પૂવે" જગન્નાય, દક્ષિશુ *્વેતબિ"દુ રામેશ્વર, અને પક્ષિમે 
દ્વારકા. વળી ખીજા જે યાત્રાનાં સ્થળ છે, તે બહુ કરીને પવત ઉપર, 
સોઢી નરીને કાંઠે, કે સ્‍્તેવા લાયક ગ્રદેશમાં દ્ર ટૂર છે. દરેક માણુસે 
નની કે મોદટી યાત્રા જી'ગીમાં એક વાર કરવી સેઈ, એવી. લેદફેઃ- 


(૨૦૦૦ 


ની સમજ છે, દેશાટણુ કર્ચા વગર હોરિયારી આવતી નથી, એવુ” 
ડિતો કહી ગયા છે, એટછુ'જ નહિ, પણુ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા એ 
સૌથી મોટી યાત્રા, અને સૌથી વધારે સુણ્યનુ' કારણુ છે, એમ પણુ 
શાઅકારેો કહી ગયાછે. પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા એ ધામિ'ક કત્તગ્યછે, એવુ” 
ઓજા કેઈ ધર્મમાં કહ્યુ” નથી. આથી આપણા પૂર્વ તેતે મરવાસના લાભ 
સારી પેઠે સમજતા હતા, એ સાનિત થાયછે. 

ચાત્રા એ ધાર્મિક ફરજ આપણા લોકે! કેવી રીતે અદા કરેછે, 
તે નેઇએ. દરેક માણુસ ઘણ્‌'કરીને એકાદ નાની મોટી ચાત્રા 
કરેછે, પણુ તેમાંથી તે નેઇએ તેટલો લાભ મેળવી શકતુ નથી. 
તીર્થ'સ્થાને જઇ દેવ દર્શ'ન કરવા, ગ'ગાસ્નાન કરવુ” અને કોઇ જતને 
સેમ ( નિયમ-પણુ-પચખાન ) લેવો, એટલે ચાત્રાનુ' કામ પરિપૂર્ણ 
ચુ”, એમ તે સમજેછે. મોટાં ધામામાં સારા ચોગીએ, કુશળ પ"ડિતે 
જૈ આચાર્ચો વસતા હોયછે. તેમની પાસેથી ધ્મ'તુ' સાન મેળવવાની 
ઇચ્છા કોઇકજ રાખેછે. ત્યાના ગોર વિગેરે નદી કાંઠે સ્નાન કરાવીને 
જળ મૂકાવેછે, કે તમે શુ* વન્ન્ય કરાછે।? યાત્રાળુ કહેછે કે, 
હુ' આજથી લસણુ, ડુ'ગળી, હીંગ, મૂળા, ગાજર, ઉમરડા કે અ- 
ગ્રુક ચીજ ખાઇશ નહીં ! પણુ કોઇ જૃડુ” ન બોલવાનું, પ્રમાણિક- 
પણે વર્તવાતુ,, અનીતિ ન આચરવાતુ કે પર્મ્કાચમાં અસ્રુક વખત 
શજ ગાળવાનુ' પણુ લેતુ નથી 1! પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દરેક 
ચાત્રાછુ દાનપર્મ'માં એટલે ખ્રાદ્દાણે। જમાડવાર્માં , મ'દિરને "ઈ અપંણુ 
મરવામાં, શ્રાદ્ધાદિ કર્મમાં, અને ભચે। કરાવવાર્માં પેસા ખરચેછે. 
વળી સગાંસહોદરને આપવા માટે કેટલીક ચીજ્તે ખરીરી લાવેછે. 
સૂટ જૂહા લોકોની રીતભાત, જૂદા જૂદા સ્થળની હુન્નર કારીગરી, 
જૂદા જૂદ્ઠા મદેશની ઉપજ ને વેપાર શેજગાર, જૂદા જૂદા દેવાલચે[, 
સકાનો વગેરેની ખાંધણી,અને જૂદા જૂદા સ્થળનું” સૃષ્ઠિસંદય એ તરફે 
ચાત્રાળુતુ' ભાગ્યેજ લક્ષ જાયછે. પાછા આવ્યા પછી તેમને પૂછીએ, 
તે। તેઓ મોટાં મોટાં ગામના નામ સુદ્ધાં ગણાવી શકતા નથી, તે! 
ખીજી હુડીકતની તે। આપણે આશાજ શી રાખવી. કરકસર્‌ કરવા 
શાટે ટાઢુશીજી' કે કાચુ કોર્‌' આઇ શરીર અગાડે; નવુ” નવુ” જાણુવા- 


(૬૬૭? 


ની ઈચ્છા ન હોય તેથી તેમની મનરશાક્તિઓને લાભ ન થાય, કે 
તેમના ઉદ્યમ રેજગારને ફાચરો ન મળે; ધમ અને નીતિના જ્ઞાનમાં 
વધારો ન થાય, કે તે સુધારવા ચત્ન ન થાચ; એટલે ચાત્રાનો ફેરે 
નિષ્કૂળ થચે; એમ સમજવુ ત્તેઇએ. કેટલીક વાર તે ઉલટા વધારે 
શટિયઇ વધારે વહેચી ને વધારે અનીતિવાન થઈ આવેછે.તીર્થને 
ઠેકાણે અનીતિ ઘણી ચાલેછે, તેના ભોગ ચાત્રાળુ થઈ પડેછે; અથવા 
કેટલાક તે, અનીતિ આચરવા માટેજ ચાત્રાએ જાયછે ! «યાં સવ" 
જગતૂના સ્વામી જગન્નાથ વસેછે, ત્યાં વર્ણાવર્ણ ના ભેદ નથી; માટે 
ગમે તેના હાથનો ખીચરા ખાવાની કરજ પડેછે ! જે દેવ મ'દિરે 
અન્નકૂટ લૂટાયછે, ત્યાં કાોળીના ખોળામાંથી પડેલી સુખડી વાણીઆ 
ખ્રાછ્દાણુ પ્રસાદ સમજી ઉપાડી લેછે, ને મોંમાં મૂકેછે ! આને ભેદ્ટ 
જઇ યાત્રાછીને પૂછીએ, તો! તે જવાખ દઇ શાકતે। નથી. 
ઝુવામાંના દેડકો કુવાસેજ આખુ' જગતૂ સમજે છે. તેથી 
જે પોતાતુ' વતન છેડી ખહાર જતા નથી, તેમને ખહારનુ' કઇ 
જ્ઞાન થતું નથી. તેએ પોતાતુ' તે સવ' સાર્‌, પોતાનો દેશ સૌથી 
ફૂળકુપ સે આખાદ, પોતાનુ ખાણુ* ઉત્તમ, અને પોતાની રીતભાત 
સર્વોપરી સમજેછે. તેમનાં મન સાંકડાં રહે છે, અને તેમના વિચાર 
પણુ સાંકડા” હોય છે, અજ્ઞાન અને ભોળપણુ વડે આગગાડીના 
ચ-ત્રને પ્રથમ જેઇ તેને હાર ચઢાવે, ને નારીએળ વધેરે, કે આગ- 
બોટમાં બેસવાતુ' નાપસ'દ કરે, એમાં શી નવાઇ? કેટલાક એવા 
પ્રશ્ન કરે છે, કે વિલયાત તે કેવડુ' હશે ( નાણુ ગામ હાયની, ) કે 
અધ્ટલા આટલા સાહેબ લેહ સરે છે, પ્રીટે છે; તોપણુ ત્યાંથી નવા 
નવા આવ્યાજ કરૈ છે ર વિલાયતમાં મડમેો! છોકરાંને ધવડાવતી 
હેરો ખરી કે? રઢ વગર આગબોટેો ચાલે છે, ત્યારે તે ચલાવવા 
સારૂ આગગાડીની પેઠે દરિયા પર લોઢાના પાટા નાખ્યા હરે કે 
નહીં ? રાગ ન મટે તો દાક્તર લોકે! મારી નાખે છે, એ ખર્‌“કે ? 
દવાખાતાએ માં સૌ એસટની અ'દર વટાળવાની ખાતર દારૂ નાખ- 
વાર્મા આવે છે કે નહં ? વિલાયતમાં હિ'ડુએને વટાળવા માટે 
કુવામાં હાડકાં નાખે છે ખરા કેર સતી સીતાએ ત્રિજટાને વર 


(૧૦૨ ) 


આપ્યો હતો! કે કળિયુગમાં તુ' વનને ત્યાં અવતાર લઇશ, માટે 
મહારાણી વિકટોરિયા એ તેનો અવતાર સાચે। કે નહીં ? 


ઘરમુકડા લોકે પાતાતુ'સર્વ સાર્‌' સમજે છે, પરતુ સાર્‌' નરસુ' 
સુકાણલા વગર કેમ સમજાય ? સુકાખલા માટે ખીજ દેશમાં જવુ* 
નેઇએ, અને ત્યાંની તપાસ કરવી નેઈએ. સુકાખલે। કરવાથી માલમ 
પડશે, કે આપણુ સર્જ સાર્‌' છે એમ નથી, આપણા દૈશ કરતાં 
વધારે ફળદ્રપ ને આખાદ દૈશ ખીજ ઘણા છે, ફૂળટ્રૂપતાની વાત 
લઇએ, તે! ગૂજરાત કરતાં કાશ્મીર ચઢે છે, અને હિ'દુસ્તાન કરતાં 
અમેરિકા ચહે છે. આખાદીની વાત લઇએ, તે। ગરીખ હિંદુસ્તાન 
સુધરેલા દેશોને સુકાખલે ક'ઇ હિસાખમાં નથી, હિ'ડુસ્તાનથી રીસા- 
ઇત્તે લક્ષ્મીએ ચૂરાપ અસૈરિકર્માં વાસ કર્ચૌ છે. ત્યાં હેટીધ્વજ 
શાહુકારો પડયા છે, કે જેઓ રાજ્યનાં રાજ્ય ખરીદી લેવાને સમર્થ 
છે, ત્યાંના સરદારો એવા છે, કે જેમની ઉપજ અહીંના પહેલા 
વર્ગના રાજાઓની અરાખર છે. ત્યાંના એક ગક રાજ્યની ઉપજ 
એટલી છે, કે પ્રતાપી અકબર અને ઓર'ગજેખના વખતની ખાદ- 
શાહેતની ઉપજ તેના ક'ઇ લેખામાં નથી. પારીસના એક ચો।ખીને 
અમેરિકાની એક જાણીતી ગાનારીને તાર કરીને ખોલાવી તેને એક 
રાતના રૂ. ૫૦૦૦૦ શમાપવા ઠરાવ્યા, અને જવા આવવાતુ' તથા 
ખાધા ખરચ બૂટુ'. જે દેશમાં ખૂટે ખરા મોતી ટાંકવામાં આવે, તે 
દદેશનાધન આગળ અવધીજ સમજવી ન્તેઇએ. ખાણાની વાત લઇએ, 
તો! સાદાઇ ને સસ્તાઇ શિવાય બીજુ” ઉત્તમપણુ' આપણા ખાણામાં 
શુ' છે? કેટલી થોડી વાનીઓ આપણે નાણીએ છીએ. માગલાઈ 
રસોઇ લ્યો, તો વર્ષના ત્રણુસે* પાંસટે દિવસ નવી નવી સ્નેક 
તાનીએ મળી શકે, એવડુ' સાટુ” તેનું” પાકશાઅ છે. અગ્રેજી મોટા 
પાકશાઅસાં ૧૦૦૦૦ વાનીએ ખતાવી છે 1 સ્વાદ અતે પોણિકપણુ” 
લઇએ, તે। મોગલાઈ ખોરાક હિ'દુએના ખોરાકથી ચઢે છે. આપણી 
રીતભાત સઘળી ચઢીઆતી છે, એમ નથી; પર'તુ એ વિષે આગળ 
ચેગ્ય સ્થળે વિચાર કરીશુ. જ 


(૧૦૩ » 


ખાર મહિને ખસે” પાંચસે' કે હજાર બે હજાર રૂપીઆ કમા- 
ઇને આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ, એવી આપણી સમજ છે. ણુ 
ખરૂ' સુખ તે શુ', તે આપણે નણુતાજ નથી, એસ કહીએ તે! ચાલે. 
આપણે તેપ વૈતરાની પેઠે, મહેનત મજુરી કરવામાં તથા કુટબ 
પરિવારને પોષવામાં આપણી જી'દગી પૂરી કરીએ છીએ, જે માજ 
સુધરેલા દેશના લેકે માણે છે, તેના આપણા દેશમાં લગભગ 
અભાવ છે. અહીંઆંજ સાહેબ લેકે! નોકરી ચાકરીને સાટે હે ધ'ધા 
રાજગારને માટે આવે છે; તેએ કેવી રીતે રહે છે, તેની ખારીક 
તપાસ કેરરો, તો તમારી ખાતરી થશે, કે તેમને સુકાખલે આપણે 
ક'ઈજ સુખ ભોગવતા નથી. તેએ આપણા કરતાં એછુ' કામ કરે 
છે, એમ નથી, પણુ કામને વખતે કામ, અને ખીજે વખતે આન". 
સોટો અધિકારી હશે, પણુ કચેરીના વખત પૂરે થયે!) કે તે હવા 
ખાવા પગે ચાલતો, કે ઘોડે બેસીને, કે ગાડી લઈને નીકળી પડશે, 
દડાએની રમતમાં નાનાં છોકરાની સિસાલે સાસેલ ચશે, બીજા 
રમનારા પોતાના હાથ નીચેના હશે, તેપણુ તેમની સાથે રમતમાં 
શરમાચે નહીં, એટછુજ નહીં, પણુ તે વખતે તેમને પોતાની ખરે-* 
ખર્‌ીના ગણુશે. ચાર સાહેબ ભેગા થયા, કે રમત, ગસતને ઠૅડ્ાબાજી 
જેસથી ચાલરો. ખાનપાન ઉ'ચી જાતનાં વાપરચે, અને ત્તે ષાછળ 
કલાકના કલાક ગાળચે. હવાશીર સે સારી સગવડ ભરેલા ખ'ગલા 
ગમે તેટલુ' ભાડુ' આપીને રોકશે, બાગ બગીચા બનાવરો, ઢપડાં 
પાવા ભાટે આગવે। ધોખી, માળી, ખખરચી, ભ'ગી, આયા વગેરે 
અનેક નોકર સારા પગાર આપીને શાખરો, મડમોના ને છોકરા 
ઈૈચાંના પોષાક પાછળ સુષ્કળ પૈસા ખશ્ચરો, અને તેમના સુખચૅ- 
નને માટે નાણાં ખરચવાસાં પાછી પાની નહીં કાહે. તમે કહેશે, ફે 
તેમને મો1ટો પગાર મળે છે, તેથી તેઓ એ પ્રમાણે ખરચ ઢરી શકે; 
ચણુ તેમના જેટલી ઉપજવાળા દેશી અષિકારી કે શાહુકાર લો; 
અને ખ નેનો સુકાખલેો કરો, એટલે કોણુ કેટલુ' સુખ ભોગવે છે, 
તે સમનચે. વળી તમે કહેચો, કે એ પ્રમાલું ખરચ કરવો, તે 
ઉડાઉપણુ' ટહેવાય, જેઓ આવક કરતાં વધારે કે ગજા ઉપરાત 


(૨૦૪) 


ખરચ ૪રે, તે અલખત ઉડાક સમજવા. ભવિષ્યને માટે જઇએ 
તેટલે સ'ગ્રહે કરવા માટે જેએ કમાઇમાંથી ઉગારો પાડતા નથી, 
તેઓને ઉડાઉના ભાઈ સમજવા: પણુ ઘણાખરા અ'ગ્રેજ લેકે! 
ઉડાઉ નથી; તેએ ખરચી «તલે છે, અને સ'શ્રહ પણુ કરી જાલે છે. 
તેએ સુખમાં સમજે છે, અને પૈસાની કીંમતમાં પણુ સમજે છે. 
કદાચ તમે એમ કહેશે।, કે તેમને ક્યાં અમારી પેઠે નાતે! જમાડવી 
છે, કે વશ્ઘોડા કાઢવા છે, કે દરદાગીના કરાવવા છે 1 પેટે પાટા 
બોપધીને નાતો જમાડો, તેમાં સુખ શુ'? નાતો ૪માડવામાં, વર- 
ઘોડા કાઢવામાં, ને દરદાગીના કરાવવામાં આપણી ખુવારી થઈ 
નથી. તેમને પણુ લગ્નાઠિ પ્રસ'ગે ખરચ કરવે। પડે છે. તમે દાગીના 
ચાઇળ ખરચ કરે છે, ત્યારે તે કયડાંલત્તાં વગેરે શરીરના સુખના 
સાધન પાછળ ખરચ કરે છે. તમે છોકરાને ટાઢે ડુઠવતો નાગે 
રાખો, કે એક પોતડી પણેરાવી, ગળામાં સોનાની ક'ઠી નાખે, 
તેમાં છોકરાને જી' સુખ ? 
સુધરેલા દેશના લોકોની કમાઈ આગળ આપણી કમાઈ કઈ 
» ગણુતીમાં નથી. તે દેશે! જેયા વગર ત્યાંની કમાઈને। 'ખ્યાલઝ આવી 
શકે એમ નથી. ત્યાંના લોક આપણા કરતાં વધાર સણેનતુ સાહ- 
સિક ને આવડતવાળા છે. ત્યાંના કારખાનાં નતેઇનેજ છક થવાય 
એવુ' છે. કેટલાંક એવાં માતબર કારખાનાં છે, કે જેમાંથી તૈયાર 
ચતો માલ લઈ જવા સાર્‌ કારખાનાંવાળા પોતાની આગગાડી 
વખારથી સ્ટેશન સુધી ચલાવે છે. સાલની વાત તે રહી, પણુ 
લડન ટાઇમ્સ” જેવા વર્તમાન પત્રને માટે પણુ એવી ગોઠવણુ 
કરેલી છે. આ ઉપરથીજ એ પત્રની કેટલી નકલો શેજ ( દિવસમાં 
ખેતર) છપાવી હરે, તેને1 કઇ ખ્યાલ તમારા મનર્માં આવી શકશે. 
વિલાયતને। માલ આખી ડુનિયાના બજારમાં જાયછે, તે ઉપરથીજ 
લાં કેટલે માલ થતે! હરે, અને તેથી લેકે શુ કમાતા હશે, તે 
તમે ધારી શકશે।. વિદ્યાનુ' બળ ત્યાં કેટલુ' છે, મહા વિદ્વાન સે તત્વ" 
જ્ઞાનીએ। કેટલા છે, નવા નવા શોધમાં રોકાયલા માણુસો। કેટલા 
છે, નવી નવી જાતનાં ફેટલાં કારખાનાં ચાલે છે, મજુરથી માંડીને 


(૨૦૫ ) 


પષતાઢ સુદ્ધાં રાજકીય કામમાં કેટલો ભાગ લે છે, તે વિલાયતમાં 
ગયા શિવાય કૈમ સમન્નય ? એવા અદ્ભૂત દેશોની ભહાયાત્રા કર્યા 
વગર આપણી આંખે! કેસ ઉઘડે ? 


પાછળ આપણે કહી ગયા છીએ, કે આપણા પૂવે દેશાટણુ 
કરતા હેતા, જરૂરને પ્રસગે ગમે ત્યાં જવાને તેઓ વાંધો લેતા 
નહીં. કાજુ પાણી એળ'ગવાનુ, કે સ્લેચ્છોના દેશમાં ફરનાનુ 
આાધક ગણાતુ' નહીં. જે કાળુ' પાણી ( સસુદ્ર ) એળ'ગવાર્માં ખાધ 
હાય, તો! જેએ જ'ગખાર, ર'શુન વગેરે ઠેકાણે જય છે, તેમને મારે 
હરકત લેવામાં કેમ નથી આવતી ? «તે મ્લેચ્છ દેશમાં જવુ' ખાધ 
કરતા હોય, તો જગખાર) ર'સુન, નાતાલ, એડન, જાવા વગેરે સ્લેચ્છ 
લેકેોનાજ દેશ છે. ને વહાણુ આગબોટમાં બેસવામાં પ્રતિખધ 
હાય, તો જત્રાળુઓ સુ'ખાઈથી દ્વારકાં કે કલકત્તેથી જગન્નાથ તેમાં 
બેસીને જાય છે, તેઓને શા માટે નાત ખ્ડાર મૂકવામાં આવતા 
નથી? ને એમ છે, તે! માત્ર વિલાયત જનારાએ શાં પાપ કર્યાં ? 
ત્યાં જવાથી વધારે અધર્મ કેવી રીતે થાય છે ? 


પ્રવાસ કરવાથી અને વિશેષે કરીને ચહિયાતા સુલક નેવાથી 
માણુસ અનેક રીતે સુધરે છે. એવા ઘણા! માલુસ હોય તે। તે 
પોતાની નાત, જત કે પ્રજાને સુધારે, ને ઉન્નતિમાં આણી શકે, 
આ ઉપરથી માર્‌' કહેવુ' એમ નથી, કે વિહવાચયત જઇને બધાજ 
સુધરી આવેછે, કેટલાક ખગડી પણુ આવેછે. ત્યાં જેમ સ્રુધરવાના 
માર્ગ ઘણા છે, તેમ ખગડવાના માર્ગ" પણુ ખહુ છે. નેએ વિલા- 
ચત જઈને અનીતિમાં પડે, કિવા ડોળઘાલુઝ કૈ ફ્સિયારીખોર 
ચાય, કિ'વા પોતાની જત, દેશ, ધર્મ, તથા નીતિ રીતિને પિક્કારતાં 
શીખે, તેઓ ખરેજ સ્વદેરાને હર્નિ કરનારા, અને પ્રજાની વધારેમાં 
વપારે સજને 'પાત્ર છે. 

જે છોછ નાના ગામમાં પળે, તે મોટા શહેરમાં પળતી નથી. 
ગામડામાં ફોઇ હેડ, ચમાર રસ્તે પડેલા ચીથરાને ચાંપીને જય 
અને તે ચીથરા પર ફેઇને પગ પડે, તો તે નાહે છે; પણુ શહે 

14 


(૧૦૬) 


રમાં શુજરી કે મેળા ભરાયા હોય ત્યાં નય, ત્યારે હેડ ધક્કા મારે; 
તો[પણુ કીંમતી કપડાં પલાળવાતુ', ને માથાબોળ નહાવાતુ' લોકોને 
વારે વારે પરવડતુ' નથી, માટે તેએ નહાતા નથી. ગામડાર્માં સ્રુસ- 
લમાનને અડે તે! ઓને નહાવુ' પડે, પણુ એજ આ સુસલમાનના 
ગાડામાં ખેસી સાથે ભાથુ” ખાંધેછુ હોય, તે વિના હરકતે ખાય છે, કે 
જે તે શષેરમાં રહેવા આવે, તે! સુસલમાનને વારે વારે અડવાને 
મ્રસ'ગ આવે, તેથી તે નહાવાનુ' છેડી દે છે. પહેલાં લોકે આગગા- 
ડીમાં બેસે, ત્યારે ગાડીમાં ખાય કે પાણી પીએ નહીં, અને ધેર 
જઇને નાહી નાખે. ધીમે ધીમે એ વહીવટ કમી થતે ચાલ્યે છે. 
એકજ ગાડીમાં અ'ત્યજ લોકોને બેસાડવાની «યારે શરૂઆત થઈ, 
ત્યારે લોકો કૈવા સામે થયા હતા ? પણુ હવે એ ખાખતમાં કેઈ 
વાંધો લેતુ' નથી, એટલુંજ નહીં, પણુ પાસે ખાવાનુ હોય; તે કોઈ 
ફે'શ રૈતુ' નથી, કે ઘેર જઇને નહાતુ' પણુ નથી. આપણા દેખતાં 
સુસલમાન વગેરે પોતાને! ખોરાક ખાય છે, તે છતાં કેટલાકને સુગ 
ચઢતી નથી, કે ઉલટી થતી નથી. તાપના દિવસમાં સુસાફૂરી કર- 
વાની હોય, તે! બરફ તો ઘણા વાપરેછે, અને સોડા લેમોસેડ ક'ઈ 
થોડા વાપરતા નથી, સુસલમાને અડકેલુ' પાણી પણુ જેમને ન ખપે 
તેઓ ખરક્‌ ને સોડા વોટર ફેસ વાપરતા થયા ? ખરે, આગગાડી એ 
સાઢી સુધારક છે |! 

જેમ અનેક નતિના લોકો વારે વારે સ'સર્ગમાં આવે, તેમ 
છોછ ઓછી થાય છે, ગામડામાં બ્રાહ્મલુ વાણિચાને શૂદ્ર ગણી તેના 
ભાણામાં ઉ'ચેથી અન્ન નાખે છે, કે ખીન્ત દડિયામાં મૂકે છે. એજ 
ખ્રાહ્માણુ શહેરમાં આવી કોઇ વાણિયાને ત્યાં રસોઇએ। રહે છે, ત્યારે 
પહેલાંની છીટ વિસારે પાડેછે. ગામડાર્મા કલાઇ કરેલાં, કે કલાઇનાં, 
કૉસાનાં, કે પથ્થરનાં વાસણુ સૂદ્રના સપશ'થી અભડાય છે, પણુ શહે- 
સમાં એ વાસણા! શૂદ્ર જતના ચાકરો નિત્ય માંજે છે. ગામડાના 
લેક સુસલમાનને ચીનાઈ કે કાચના પ્યાલામાં ચા પીવા આપે નહીં, 
પરતુ શહેરમાં એવો બાધ કોઈકેજ લે છે. અ'શેજી રાજ્યની શરૂઆત 
વખતે કચેરીમાં જનારા ઉ'ચ લેફે। સાંજે આવીને નાહી નાખતા, 


(૧૦૭) 


તે કચેરીનાં કપડાં જૂદા શાખતા, કેમકે જે જાજમ શેત્ર'જી ઉપર 
તેએ બેસતા, તેને સાહેખ લોકોને। સ્પશ* થતો, અથવા વખતે સાહેબ 
લોકને અડવાનોા પ્રસગ આવતે!. હાલ તો, સાહેખ સાથે હાથ 
સીલાવવાને ( શેકહેન્ડ કરવાને ) સૌ આતુરતા રાખે છે, અને કોઈ 
નહાતુ' નથી 1 સાહેખ લોકોને ત્યાં મેળાવડા યાય, તેમાં ઉ ચ હિ'દુ 
સ્રી પુરૂષો ભાગ લે છે, અને ને કે ચા પાણી આદિ તેમને માટે 
ખ્રાહ્માણીઆ કરાવવામાં આવે છે, તથાપિ સ્પર્શાસ્પશ'નો દોષ ગણુ- 
વામાં આવતો નથી. વડોદરા, સુ'બઈ વગેરે ઠેકાણે તે એવા મેળા- 
વહામાં વિલાયતી બિસકીટ, કેક, મિઠાઇ, વગેરે પણુ ખૂખ વપરાય 
છે, પ્રવ્રાસ અને આશમાડીની પેઠે સ'સર્ગ પણુ જખરે સુધારક છે ! 


ઝેટલાક પ્રશ્ન કરશે, કે આને તમે સુધારો કેમ કહેછે! જેથી 
આચાર બ્રષ્થાય તેતે। ખિગાડો કહેવાય, મદ્રાસ તરક દેછીદોપના 
ભયથી મેમાન સુદ્ધાંને પાસે બેસાડીને જમાડતા નથી, ત્યાં ને કેઈ 
શાંધનારી ખારીએ થુ'કવા જાય, અને દપીએ ચૂદ્ર પડે, તો તે 
નહાચા વગર રસોડામાં પેશી શકતી નથી, આ રીતે આપણે વર્તતા 
નથી, તેથી શુ' આપણા આચાર બ્ર છે ર ગામડાના લોકે। જેમ 
વતે છે, તેમ શહૅરના લોક વતતા નથી, તેથી તેએના આચાર ભ્રહ 
છે, એસ કહેવારો ? એતો “ ખપ તેની છેઇછ નહી? ને અથ તેનો 
દોષ નહીં ” એ કહેવતે અતુસરવાતુ' છે. “ જેવો દેશ તેવો વેશ 7 
કર્યો વગર છૂટકે! થતો નથી. આગગાડીમાં બેસીને સે'કડો ગાઉની 
સુસાક્રી કરવી હેચ, ત્યાં ખાધા પીધા વગર ફેમ ચાલે ? એક વાર 
હું” આગાખોટમાં બેસી સુ'બઈથી દ્વારકાં જતો હતો. સારો એક કાર- 
ગુન કહે, આગબોાટની અદર હુ રાંધેલુ' ભાશુ' ખાવાને! નથી. તેય 
ખાવાને માટે પૉ ખાંધ્યા. આગબેદટમાં ભૂખ ઘણી લાગે છે, તેમ 
વાજુ પ્રકૃતિના માણુસોસને વમળ અતે વાન્તિ થાય છે. ભૂખ લાગતાજ 
પેલા કારકુને પોપઆ ખૂકવા ભાંડયા, પણુ પાંઆથી મોળ આવવા 
લાગી, અને તે નાખીને નસવાણુ થઈ ગયો. વહાણુ-આગબોટમાં 
તીખુ* તમતસું ખાધાથી ઢીક પડે છે. આખરે તે થાકીને સારી 


(૧૦૮) 


પાસે આવ્યે, ને ખોલ્યો, સાહેબ | હુ' તો મરી ચાલ્યો. હવે તો 
તમારા ખાવામાંથી મને ક'ઈ આપો. મે' પૂછયું, માર્‌' અડેલું તું 
ખઈશે 1 તે કહે, અડેલુ' ને ખડેલુ' હવે ક'ઈ જેઈ શકાતુ નથી. તેણે 
સારો એરાક ખાધો, ત્યારેજ તે વમળ ઉલટીથી ખચ્ચે।. સ્ાપણા 
લોફે કહે છે, કે “ દેહ રખો! ” ધર્મ છે, તે ખોટુ” નથી. કઠે પ્રાણુ 
આવે, ત્યારે રેડતુ' પણુ પાણી જમીનમાં ખાડો કરી તેમાં નખાવી 
પીવાની આરા છે. અતિ રોગમાં નહાવાની પણુ ના 'પાડેલી છે. 


પ્રકરણું ૬ કું. 
વ્યફિત અતે મ'ડેળાના પ્રયત્ન. 


ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે એક માણુસથી શુ' થઈ 
શકે ર એકલે હાથે તે! તાળી પણુ પડી શકતી નથી. સોટા કામ 
ઘણાના એકત્ર પ્રયત્ન વગર થઈ શકતાં નથી, પણુ એક રામે લ'કા 
લીધી, તે આપણે જાણીએ છીએ. એક ખુદ્ધે વિશાળ ધર્મની સ્થાપના 
કરી, એક શ'કરે દિગ્વિજય કર્ચ, એક સિક'દ૨ તે વખતની નણીતી 
દુનિયા જેર ડરી, અને એક બોનાપાટે” આખા યૂરોપને છુજાવી મૂકયું” 
હૂતુ' 1 દહ મનને, હિ'મતવાન, બુદ્ધિશાળી અને જીસ્સાવાળે માણુસ 
શુ' કરી નથી શકતે! ? કાળા માથાતુ' માનવી પારે તે કરી શકે છે, 
માટે એકલાથી ૪”ઈ થાય નહીં, એમ માની બેસી રહેવુ” ચાગ્ય નથી, 

હરેક કામની શરૂઆત એકલાથી થાય છે. દરેક માણુસ ખીના- 
એની રાહ જીએ, તો ફોઈ કામ આર'ભી ન શકાય, રણુમાં પણુ 
પ્રથમ સરદારને એકલાને ધસારો કરવે। પડે છે, અને તે પછી તેની 
પાછળ તેડુ' લસ્કર તૂડી પડેછે,રક માણુસ સરદાર ખની શક્તુ'નથી, 
અતે તેથી મહતૂ કામની આગેવાની કરી શકતુ'નથી, એ વાત ખરી; 
તથાપિ દરેક માણુસ યથાશક્તિ કામ ઉઠાવી શકે છે, દેશ કલ્યાણુનું” 
કામ પોતાથી ખને તેટલુ' કરવુ' એમ ને દરેક વ્યક્તિ પારે, અને 
તે પ્રમાણે કામ આદરે, તે! ચઈ શુ' ન શકે ? 


૫૬૬-૦.-.૭/ 


ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે હજી સમય આવ્યો નથીઃ 
કાળે કરીને સૌ અપોઆપ થશે. પરતુ સમય આવ્યો નથી, 
એટલે શુ'? સમય શી ચીજ છે, અને તે પોતે શુ' કરી શકે છે ર સમ 
ચને માણુસ લાવે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવુ*. સુધરેલા કે ખગડેલા 
સમય--યુગતુ' મૂછા મતુષ્યનાં કૃત્ય છે, માણુસ ધારે તે। ખગડેલે। સમય 
સુધારી શકે છે, અને તેની નિષ્કાળજીથી ફે અચોગ્ય વત્ત'ણુકથી 
સુધરેલા કાળમાં કળિ યુગ વ્યાષે છે. 

જાઇ એગ કહે છે; કે ભાઈ સ'સાર સુધારાર્ના કામ તે। સ'સારજ 
કરી શકે. નાત જતના સમગ્ર લોકે જે ધારે તે કરી શકે; ષણુ કોઇ 
એકલો કઇ કરવા બેસે, તે તેને ફ્જેત થવાને, દહાવાનો કે નાત 
ખહાર થવાને! સમય આવે; અને તેમ છતાં પણુ કોઇ તેતુ' અતુકરણુ 
ન કરે તેથી ધારેલો સુધારા દાખલ પણુ થઇ ન શકે, આ વાત 
જેટલેક દ૨ન્જે ખરી છે, અને તેથીજ ઘણા લોકે! સુ'ગા બેસી રહે છે, 
3 સુષારવાળા પાછા પડે છે, અથવા પોતાની ધારણા ખર લાવી 
ક્ષકતા નથી. તથાપિ નાત જાતના સસગ્ર લોકોને પણુ કોઇ જ્યક્તિ 
સમજાવનાર ફે તૈયાર કરતાર મળે, ત્યારેજ તે ક'ઈ કામ લઇ ખેસશે. 
નાત વ્યક્તિએ થી થઈ છે, માટે વ્યક્તિવાર ખળ જ્યાં સુધી વધે નહી, 
ત્યાં સુધી નાતતુ' ખળ વધવાનુ' નહી. વ્યક્તિઓ જ્યાં સુધી સુધરે 
નહી”, ત્યા સુધી નાત સુધરવાની નથી. 

હેરેક સુધારકને સર્વ: સુગમાં ને સર્વ દેશમાં કઇ ને ક'ઇ સહેવું” 
પડે છે. નએખમ વગર ભારે કામ થઈ શકર્તા નથી. દહીમાં અને હષર્સા 
પગ રાખવાનુ હુમેશ અનતુ' નથી. સૌને રાજી રાખીને કામ કાઢી 
લેવાતુ' કવચિતજ ખને છે, પગમાં કુહાડા માર્યા વગર પરાકમ થતુ 
નશી, માટે સુધારા કરવાની ધારણા રાખનારા દેશ હિતેચ્છુએ ક ઈ 
પણુ ભેખમ સાથે લેલુ' ઘટે છે. અલમત જેથી સુધારો સિદ્ધિએ ન 
જાય તેવુ” પગલુ* એકાએક ભરવાની જરૂર નથી; પરંતુ ઘણાં કાયો 
એવાં છે, કે જેથી હમેશને માટે નાત ખહાર ચવાની ધાસ્તી નથી, કે 
તેતુ' અતુકરણુ ખીન્ત ન કરે એમ ખબનવાતુ' નથી. લોકે નિ'દાને 
લેખામાં ન લે તોએ ઘણાં કાસ થઇ રાફે. 


( ૧૬૦ ) 


સુધારાના વિચાર લોકમાં પ્રસારવા, એ સુધારાનુ' પહેલુ' પગ- 
થિયુ' છે, અને તે દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિ વિના હરકતે કરી શકે, 
એમ છે; પર'તુ હાલતા કેળવાએલામાંથી આટડુ કાર્ય પણુ કેટલા 
થોડા કરે છે ર જણે સ'સારની ને દેશની ક'ઈ ગરજ ન હોય, એમ 
ઘણાક તે! બેપરવા રહે છે. કેટલાક તે સુધારકોની નિં'દા કરવામાં 
વડાઇ સમજે છે. પોતે ક'છ કરવુ' નહીં', અને બીજાની નિ'દા ડરવી, 
શમે ડહાપણુતુ' કામ નથી. દેશ સુધારાની ગ'ભીર કરજ દરેક કેળવા- 
એલી જ્યક્તિને અદા કરવાની છે, પછી તે ગમે તે માગે અને 
પોતાની શકિત પ્રમાણ ભલે અદા કરે. 


સુષારાના વિચાર જનસ'ડળમાં ગ્રસારવાનુ' કામ અનેક રીતે 
વ્યકિતથી કરી શકાય છે. ઘરમાં કે બહાર જેએ આપણા સ'ગમાં 
આવે, તેમને ધીમેથી અને મીઠાશથી સુધારા સ'ભ'પી વાત કરીએ, 
તે! તેની અસર ધીમેધીમે પણુ ઘણી ચાય છે. જેઓ વડતા હોય, 
તેએએ ભાષણુ। કરીને સુધારાનો ખાધ કરવો. જેએ લેખક હોય, 
તેમણુ વર્તમાન ચોપાનિયામાં વિષયો લખીને કે'વા નિખ'ધેો કે 
સુસ્તકો ખહાર પાડીને પોતાતુ' કર્તબ્ય બજાવવુ”, એવા વિષથે।, નિખ' 
પો ને પુસ્તકોના જેમ વધારે ફેલાવા થાય, અને વધારે લોકના 
લાંચવામાં તે આવે, એવી તજવીજ કરવી. ફેલાવા કરવામાં પૈસા- 
દાર સારી સહાય 'પી શકે. વર્તમાન ચોપાનિયાંના ત'ત્રીએ જ્ય 
ક્તિના વર્ગમાં આવે છે, માટે તેમના યત્નથી ઘણુ' થઈ શકે એમ 
છે; પર'તુ અપણે અહી' કેટલાક ત'ત્રીએ સુધારાના શત્રુ નિવડે છે, 
અથવા જાણી જેઇને કે ક'ઇ હેતુથી ડૂરાગ્રહ લઇ બેસે છે. 

સ્વર્ગ વાસીએ કેરસનટાલ મલજી, મહીપતરામ રૂપરામ, ુર્ગ 
શમ મ'છારામ, નર્સદાશ'કર લાલશ'કર, દલપતરામ ડાછ્યાભાઈ, 
સોરાખજી શાસુરજી ખ'ગાળી, એમાંની દરેક વ્યક્તિએ ગૂજરાતમાં 
સ'સાર સુધારા માટે થોડુ' કર્યું” નથી. દક્ષિણમાં અને સવ હિ'ુસ્તા- 
નમાં જણીતા અને માઠા ભાગ્ચે હાલમાંજ કૈલાસવાસી થએલા 
મહાદેવ ગોવિ'દ રાનડેએ સ'સાર સુધારા માટે સતત યત્ન ચલાવ્યા 


(૨૧૨) 


હેતે., અને “ સોશિયલ કોનફેરન્સ ” નામના મહા મ'ડળને સ્થાપ- 
વાતો, અને ભેર પ૨ આણુવાને। યશ એ મહાત્માને ઘઠે છે.સ્વગ'વાસી 
ઇશ્વશ્ચ'ર વિઘાસાગરે ખ'ગાળામાં સુધારાનો જુડો રોપ્યે! હતે. 
મિ. મલખારી એક નણીતા સસાર સુધારક છે. મદ્રાસના દિ. ખા. 
રઘુનાશરાવ પણુ એ કામને માટે પ્રખ્ચાત થએલા છે. હા, ભ'ડારકર, 
એનરેખલ ચ'હાવરકર, રા. ખા. લાલશ'કર અને ખીન્ા ઘણા દેશ- 
હિતકારી સુરૂષો સ'સાર સુધારા સાટે મથન કરે છે, આ પ્રમાણે 
થોડાંક નામ આપવાતુ' કારણુ એટલુજ કે વ્યક્તિઓ પારે તો ઘણુ” 
કરી શકે છે, તે ખતાવી શકાય, 

સુધરેલા રેશ્રોને સુકાળલે આપણુ! દેશમાં સુધારાતુ' કાસ ઘણુ 
વિકટ છે. જેટલી અડચસા। અ'ધકાર યુગમાં ચૂરાપના સુધારકે।ને 
નડતી, તે કરતાં પણુ વધારે અડચણ આજે આપણા દેશમાં સુધાર- 
જાને નડે છે. ન્યાં પ્રજામાં અજ્ઞાન અને વહેમતુ જેર વિશેષ ત્યાં તેને 
સુધારવામાં અડઃચણે। પણુ વિશેષ સમજવી. હુત્તરો વર્ષને! ભેગો 
થએલે। ખગાડો એકાએક કેમ સુધરે ? પ્રજાએદની શરતમાં આપણે 
સૌથી પાછળ ને ષીમે ચાલનાર છીએ, કોઇપણુ કાય" આપણે અહીં 
જપાટાથી થતુ' નથી જેમ સૂર્ય નક્ષત્રોને સ્થળાંતર કરતાં ઘણે। કાળ 
લાગે છે, તેમ આપણી સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાર્મા વર્ષનાં વર્ષ વીતી 
જવાનાં. જ્યાં અજ્ઞાન છે, ત્યાં ખરૂ' ખે!હું' પરખાતુ' નથી. જ્યાં વહેમ 
છે, ત્યાં હઠ છે. જ્યાં રૂઢીતુ' નેર વધારે છે, ત્યાં સમજતુ' ટટ્ટ' ચાલતુ' 
નથી, આ સ્થિતિમાં જે સુધારકો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી કામ ન લે, તો 
તેએ! પોતાને હૈછુ પાર પાડી ન શાકે. જે તેએ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ મોટા 
સુધારાને પ્રથમ 'પછડે; તે તેમાં ક્તેહ પપ્સવાસે। સ'ભવ થે।ડો રહે, જેતે 
તેએ પોતાની રહેણી કહેણીવડે કે ઘણા આગળ પડતા વિચાર વડે 
લેકે માં અરૂચી પેદા કરે, તો તે લોકોના મન ઉપર તેએ ભાગ્ચેજ 
અસર કરી શકે. નને લોકોની રીતભાત ઉપર ભારે ટીકા થાય, અથવા 
તેમનો તે માટે તિરસ્કાર કરવામાં આવે, તે! તેએ સુધારકના સામા 
થાય, અને તેમના બોધતે હસી કાહે. આવી સ્થિતિમાં ધીરે પીર, 
લોકેને રૂચે તેમ, તેમની લાગણીએ1 ન દુખાય એવી રીતે, પણુ 


ર” 


(૧૧૨ ) 


સતત અને અસરકારક ખોધ આપવાથી પરિણામ વધારે સાર્‌' આ- 
વવાતે। સ'ભવ છે. 
સડળમાં પ્રથમ આપણે નાત જાતને લઈફુ'. જે નાતમાં ભભુલા 
તે સુધરેલા વિચારના ઘણા હેય, તે નાતમાં સુધારા જલદી થઇ 
ક્ષકે છે. જે નાતમાં અજ્ઞાન અને વહેમ વધારે, કે રૂટીતુ' પ્રખળળ જારે, 
તે નાતમાં સુધારા દાખલ થવા સુશ્કેલ છે. એમ છતાં સ'સ્ગથી કે 
ખીજી કેટલીક સુધારક કિયાએના પ્રભાવથી લોકેદની આંખો ઉધ- 
હવા લાગી છે. કેટલીક વાર “વાર્ઝું' નહીં પણુ હાર્યું” કરવાની” લોકોને 
ફરજ "પડવા માંડી છે. “ અશક્તિવાન્‌ ભવેત્‌ સાધુ ” ની પેઠે થાકીને 
લોકો કેટલાક ઉપાય લે છે. કમાઈ ઘટી અને ખરચ વધતુ ચાલ્યું 
જેઈ કેટલીક નાતોવાળાએ ખરચનેો ખોજે કમી કરવા ગોઠવણુ 
થરી છે. એક ઠેકાણે વાણિયા લોકોએ ઉપર ઘી પીરસવાનાં જમણુ 
અ'ધ કર્યા' છે. કોઈ નાતોવાળાએ અવસર ઉપરજ નાત કરવી જેઇએ 
એવી રીત ખ'ધ કરી છે; એટલે જેને જ્યારે નાણાંની સવડ થાય, 
ત્યારે નાત જમાડે, એવો રિવાજ ચાલ્યો છે. જ્યાં ળેરીએ હાથે 
અ'ગડીએ (કાચની) પહેરે ત્યારે નિ'ઠા થતી હતી, ત્યાં હવે બ'ગડીએ 
દાખલ થઈ છે, કેમકે ચૂડાનું મોઢુ ખરચ કરવુ' લોકને 'પાલવતુ' 
નથી. જ્યાં હાથીદાંતના ચૂડા વગર ચાલતુ નહોં, ત્યાં પાતળી 
શીપો, ખ'ગડીએ વગેરે ગમે તે પહેરવાને! રિવાજ દાખલ થયો છે. 
કોઇ નાતમાં કન્યાની ભારે અછત પડવાથી બીજી ગમે તે નાતની, 
પણુ રેટીવ્યવહાારવાળાની કન્યા લેવી એવે! ઠૅેરાવ થયે। છે ! આ 
કાંઇ જેવો તેવા સુધારા નથી; પણુ તે સ'કડામણુને લીધે ગરજના 
માર્યાદાખલ થચેછે. કોઈ નાતોએ પલ્લાં પહેરામણીની રકમો! કમી 
કરી અઝુક રકમ આપવાનેઃ ઠરાવ કર્યો છે. કોઇ નાતવાળાએ જે 
વિલાયત જઇ આવે, તેને નાત ખહાર મૂકવો નહીં, એવે! નિશ્ચચ 
કચ છે. કોઇ નાતમાં ભલુલાનેજ કન્યા આપવી એવો બહુ કરીને 
રિવાજ ચાલે છે. કેળવણીને માટે અને ખીનત સુધારા માટે ઘણી 
નાતેોમાં મહહળીએ સ્થપાઇ છે, ફે મોળાવડા થયા છે, આ સર્વ સુધા- 
રાના શુભ ચિન્હે। છે. 


(૬ ૬૧૩ » 


આપણે કહ્યુ, કે જે નાતમાં સુધરેલા વિચારના ઘણુ હો્‌ય, તેમાં 
સુધારા જલદી થઈ શકે છે; પરતુ કેટલીકવાર સુધરેલાઓના મત- 
ભેદથી, ઇર્ષાથી, કે ખાનગી અદાવતથી અથવા સામાં પક્ષના વિશેષ 
જેરને લીધે ધાર્યા પ્રમાણે સુધારો થઇ શકતે! નથી, વડનગરા નાગરો 
સૌથી ઉ'ચી જાતના ગુજરાતી ખ્રાહ્યણા કહેવાય છે, અને તેમને પેરે 
કડછી, ખરછી કે કલમને! ગણુયછે. વ'શ 'પર“પરાથી તે લે!કે। સુત્સ- 
દ્ીપણાનુ કામ પત કરતા આવ્યાછે, અને તેથી તેમને જે કાળમાં 
જે વિદ્યાના ખપ તે વિઘા તે કાળમાં તેએ શીખતા આવ્યાછે. 
હાલમાં અ'ગ્રેજી ઢમની સારી કેળવણી પામેલા તેમનામાં ઘણુ છે, 
તેમ છતાં વિલાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં લેવાની ખાખતમાં 
તેમણુ હદથી દે હઠ પકડીછે. ખીજી નાતોએ ન્યારે એમના એમ 
% પ્રાયશ્ચિત કરાવીને વિલાયત જઈ આવેલાએને નાતમાં દાખલ 
કર્‌ દીધા છે, ત્યારે નાગરાએ તેમની વિદ્યા અને ડહાપણુને છાજે 
અવે કોઇ ડેરાવ હજી સુધી શેપ નથી. 


નાત ગ“ગાને। પ્રવાહે છે, માટે તે ગમે તેવાને પાવન કરી શકે 
છે, અને નાત જે ધારે તે કરી શફેછે, એમ લોકો કહેછે ખરા, પણુ 
તે પ્રમાણે વત'ન કરતા નથી. જે વ્યક્તિથી થઇ શકતુ' નથી તે નાત 
સમગ્રે કરી શકેછે, બ્યક્તિને સગાં વડાલાની અને નાત જાતના લે- 
જાની નિ'ાથી ખીઢેવુ' પડેછે. સઅસુક કરવાથી કે અસુક ન કરવાથી 
મારા કુળની લાજ જરે, એવી તેને ધાસ્તી રહેછે. મારા ભાઈ કે 
પિત્રાઇ કરે, તે પ્રમાણે હું' ન કરૂ તે! માર્‌' કુળ ઘટશે, એવે તેને 
ભરચ રહેછે; કેમકે ઘણીખરી નાતે.માં એથી કુળ ઘટેછે પણુ ખરૂ” 
એ માટે પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તેોપપણુ વ્યક્તિને લપડાક 
મારીને મોં શતુ” ચખવુ' પડેછે. ઘણી નાતે! આથી ખરાખખરત 
શઇ ગઇછે, કે થવા વીછે; તે પણુ નાતે!ની આંખો ઉઘડતી નથી. 
આવી ખાખતોમાં નાતશાહી ઠરાવે! થાય, સ ઉત્તમ માર્ગ: છે, નાતને 
સૈયાર કરવી, એ દરૈક નાત માંહેલા સુધરેલા ને સમજી લોકેનુ 


કત્ત'બ્ય છે. 
18 


દધ, 


એવી નાતે! ભાગ્યેજ હેશે, કે જેમાં અસુક મસ'ગે વરા ફે ખીજ* 
ખરચ કરવાંજ જેઈએ, એવા લેખી ઠરાવ થએલા હોય, અને કોઈ 
ન કરે, તો તેને નાત પૂછી શકે. એમ છતાં લોકોને વરા ને બીજા 
અર્ચ કરવાની ફરજ શા માટે પડેછે, એ પ્રશ્ન વિચારવાને। રહેછે. 
તિ'દા સે મહેણાં લોકો ઉપર જમરી અસર કરેછે. બીજને ત્યાં ભાણું” 
સાંડવા જઇએ, અને આપણુ અવસર આવે ત્યારે ખીનનને બાર્શુ ન 
ચઢાવીએ, એ અજીકતુ' છે ખર્‌'. ખાવુ' ખવડાવવુ' એ ઉછીના 
વ્યવહાર છે. આપણુ ખાઈએ ખરા ને ખવડાવીએ નહીં, તો મહેણાં 
સાંભળવાં પડે. અસુક પ્રસ'ગે વરા કે ખર્ચ કરવાને। નાતે ઠરાવ 
કરલે! નથી હોતે, તથાપિ તે સ'પ્રદાય-રિવાજ-રૂઢી વડે દેઠ થએલે। 
હીયછે. તેના અમલ ન કરવાથી નાત પૂછી શક્તી નથી, કે શિક્ષા 
કરી શપ્તી નથી; તથાપિ લેોકલાજને તાબે માણુસને થવુ' પડેછે. 
કાઇ તાખે થવા ન ધારતો હોય, તે તેને તેના ઘરનાંજ માણુસો 
તાખે થવાની કરજ પાડેછે. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણું નાત જાતમાં 
ચોગ્ય પ્રસ'ગે બે પૈસા વાપરવા, એમાં ૪'ઈ ખોટું નથી; પરતુ ગમે 
તેવી સ્થિતિમાં અને ગમે તેવા પ્રસ'ગમાં ખરચ કરવુ'જ પડે, એ 
વાંધા ભરેલુ' છે. માટે રૂઢીથી દહ થએલી ખાતે! વિષેના પ્રતિખ'ધ 
તેડવા કે કમી કરવા નાતેોઈએ ઇલાજ લેવા નેઈએ. ખરચ શિવાચ 
ઔજી ઘણી ખાખતે છે, ફે જે વ્યક્તિથી નહીં પણુ નાત સમસ્તઘી 
રૂડી રીતે ને સહેલાઇથી થઇ શકે, 

કેટલીક વાર ભણેલા તરૃણે। સ'સાર સુધારાને માટે કે તે માંહેના 
અસુક સુધારા માટે મંડળીએ કે સમાન્તે સ્થાપે છે. સભાસદોના 
વર્તન માટે નિયમે। ઘડવામાં આવેછે, અને પ્રત્યેક સભાસદ પાસે તે 
નિયમો કે તેમાંના અસુક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં 
આવે છે. આવી મહળીમાં અનેક નાતેના માણુસે। સામેલ થાય છે, 
અતે ખડું કરીને સ'સારના અતુભવ વગરના, અને પોતાની નાતમાં 
કેટલું પોતાથી કરી શકાશે તેનો વિચાર પણુ જેમને નહીં એના 
જુવાનીઆ પ્રતિત્તાસસ કરી ખેસે છે; પર'તુ જ્યારે સમય આવે છે, 
ત્યારે તેમનાથી તે પાળી શકાતી નથી, પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં વખતે 


(૨૧૨૨૫) 


પોતાનીજ બૈરી, માખાપ ફે સગાં વહાલાં અગેસર થાયછે, અથના 
નાતના ડર કારણુભૂત થાય છે. મડળીના મિત્રો તેમને ક'ઈ સહાય 
કરી શકતા નથી, કેમકે તેએ પરનાતના હોયછે. આવી પ્રતતિગ્ાઓ 
તૂટવાથી ઉલ્ટી તેની માઠી અસર થાયછે. આવી આવી મ'૩ળી- 
એની જરૂર નથી, એમ માર્‌' કહેલુ' નથી. એવી મ'ડળીએ ની ભારે 
અગત્ય છે, ફેમફે તે જનસઝુહના વિચારો ફેરવવામાં અને સુધાશના 
વિચાર પ્રસારવામાં સારી મદતગા૨ થઇ શકેછે. માત્ર જે પ્રતિજ્ઞાઓ 
ચાળી ન શકાય શવી હોય, તે લેવડાવવાનો નિયમ વાંધા ભરેલો 
લાગે છે. 

સ'સાર સુધારા માટે સ્થળે સ્થળે મપડળીઓની જરૂર છે. નાત- 
વાર મ'ડળીઓ। થાય, તે! તે વધારે કરી શકે. હાલમાં સ'સાર સુધારા 
માટે દેશમાં ઘણી મ'ડળીએ સ્થાપન થએલીછે. સ'સાર સુધારાતુ' 
મહામ'ડળ ( 500% (૦૫7૦1000 ) તેમાં અગ્રેસર ગણી શકાય. 
પૂવે" કહ્યા મમાણે કૈલાસવાસી મહાદેવ ગોવિ'દ રાનડે એના સ્થાપક 
અને એની જીવનદોરી હતા. એ મહામ'ડળને અગ્રેસર ગણુવાતુ' 
કારણુ એટલુ'જ કે તે આખા ભરતખ'ડને માટે ચોજેલુ' છે. એની 
સ્થાપનાને પ'ઠર વષ" થવા આવ્યાંછે. રાજકીય ખાખતોને માટે 
શષ્ટ્રીય મહામ'ઢળ ( કેહ10161 ૯૦૫૬૩ ) જે સ્થળે વર્ષમાં 
એક વાર મળેછે; તે સ્થળે આ મહામ'ડળ પણુ મળેછે. તેમાં મહા 
વિદ્ધાના ભાષણે। અને ચર્ચા કરેછે, અનેક જાતના ઠરાવ ખડાર 
પાડેછે, અને ઘણી વાર દેશમાં જૂદે જૂદે ઠેકાણુ કયા સુધારા થયા, 
કે તેમને માટે શા ચત્ત ચાલેછે, તે જહેર કરેછે, એ મ'ડળને। હેતુ 
કેવા છે, તે જણુવા સાર્‌ તેણે કરેલા ઢરાવ નીચે આપ્યા છે. 

૧ સ્ત્રી કેળવણી, ૨ ધર્સાદ્ાય થાષણે। ( ફ'ડો ) ને મિલકતની 
બ્યવસ્થા, ૩ દાર્‌ નિષેધ, ૪ જૂરી જૂરી જતેપ્માં મિત્રભાવ વધારવો, 
પ લગ્ન પ્રસંગના ખરચમાં ઘટાડે, ૬ વિદેશ ગમન અને તેં કરના- 
રાને પાવન કરવા, છ ખાળલગ્ન નિષેધ, ૮ નીતિની અને ધામિક 
ઝળવણી, હ અનેક પત્ની કરવાને1 નિષેધ, ૧૦ વિધવાઓતુ' પુનર્‌- 
લગ્ન, અને ૧૧ હલકી વર્ણુના લોકે।ની ઉન્નતિ. 


(૧૧૬) 


ઉપરની દરેક બાખતની દરખાસ્ત કરનારા અને તેને ટેકો 
આપનારા વિદ્રાતા જે ભાથણુ કરેછે, તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને વાંચવા 
ચોાગ્ય હોયછે. એ મ'ડળના વાર્ષિક વૃત્તાંત ( સ્પિર્ટ ) અ“મ્રેજીમાં 
પ્રસિદ્ધ થાયછે. તેનાં દેશી ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરી જનસઝ્રડમાં 
વહે'ચવામાં આવે, તે તેથી ઘણે! લાભ થાય એમ છે. 


દેશના જૂદા જૂઠા ભાગમાં સ'સા૨ સુધારા માટે ફેવી ઉઠાવ- 
ણીએ ચાલેછે, તે જાણુવા સારૂ એ મહામ'ડળના એકાદ વાષિક 
વૃત્તાંતમાં આપેલી હકીકતનું દિમૂદશ્દન કરીએ. એક વૃત્તાતમાં જૂદી 
જૂરી ૬૨ મહળીએ। ની હકીકત શાપીછે, તેમાં સુ'મઇ ઇલાકાની ૨૬ 
મહળીએ જણાવીછે. ગૂજરાતી માત્ર બે મ'ડળીનાં નામ આપેલાં છે. 
ખીજ વૃત્તાંતમાં ગૂજરાતી ખીજી બે મ'હળીએ જણાવીછે, એટલે 
દક્ષિણના ને ખીજ કેટલાક ભાગોના પ્રમાણુમાં આપણે અહીં મ'ડ- 
ખીએ ઘણી થોડી છે, એમ કહેવુ' પડેછે. મદ્રાસ ઇલાકામાં હિ'ટુ 
સોશિયલ રિજ એસોસિએશન (સ'સાર સુધારાની સભા ), 
ખોયૂસ મેરેજેમલ એજ એસોસિએશન (છોકરાની લગ્ન-વય સભા), 
હિ'દુ સોશિયલ રિફ્રોમ યુનિયન ( સ'સાર સુધારાની સભા ), અને 
હિં'ટુ સભા, એ જૂદે જૂદે સ્થળે પોતાતુ' કામ કરેછે, રામજણીઓ ને! 
નાચ ન જેવા અને ન કરાવવા ઉપર મદ્રાસ તરફ વધારે લક્ષ અપા- 
યછે., નિજમ-હૈદરાખાદ, સીકે'દરાખદ, અને ગોદાવરી જીલ્લાની 
સભાઓએમર્માં ખીજી વાતે। ઉપર્રાત કન્યા વિકેચ ન કરવા અને પટા 
નાતે।માં લસ ઢરવાના ઠરાવ થાયછે. ઉત્તર સરકારની શ્રી વેષ્ણુવ 
સભામાં પોતાના ધર્મનાં તત્ધો સમજવાં, નિત્ય નૈસિત્તિક કર્મ કરવુ”, 
દુરાચારીના સ'ગમાં ન આવવુ' અને તેમના પ્રત્યે નાણુશી ખતાવવી, 
કુપાત્રે કે ગમે તે રીતે હાન કરવાની રીત અચોગ્ય જણાવવી,નાચ ન 
કરાવવા, જે સુરએ પોતાનુ' કર્ત્તજ્ય કરતા નથી, ધષ્ષ્તુ' સાર્‌' જ્ઞાન 
ધરાવતા નથી, અને સારી ચાલે ચાલતા નથી, તેમને સુધારવાની 
કરજ "પાડવી, સ્રી કેળવણી વધારવી, ખહિષકૃત થયા શિવાય, અને 
પોતાની સ્થિતિ હલકી થયા શિવાય વિદેશ ગમન કેવી શરતેથી 


(૧૧૭ ) 


થાય, તે ખાખત પ'ડિતે।ના મત મેળવવા, અતે મરણુ સમચે દરેક 
ઘરના નિદાન એક સુરૂષે સ્મશાન જવું, એ ઠરાવો કશ્વામાં આવ્યા 
હતા, બેલારી; ચિકાકોલ, કડલે।૨, અને નાગપો!રની સભાએ મહા- 
મ'હળને ધોર્ણું કામ કરેછે. 


વાયવ્ય પ્રાંતની વૈશ્ય સભાને હેતુ એવેછે કે, ૧ પ'ચાયતથી 
નાની નાની તકરારો પતાવવી, ૨ સસ્કૃત કેળવણી વધારવી, ૩ ઔ 
કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવી, ૪ ખાળ લગ્નને નિષેધ કરવો, પ છોકરાએ ની 
શરીર સ“પત્તિ સુધારવી, ૬ લગ્ન ને મરણુ પ્રસંગનાં ખરચ ઘટાડવાં, 
૭ નાચ કમી કરવા, ૮ કન્યાવિક્ય ખ'ધ કરવો, ૯ કનનેડો ન કરવા, 
૧૦ ફેક્તો નિષેધ કરવો, ૧૧ નાતના ગરીબોને મહત કરવી, ૧૨ હુન્નર 
અને વેપારની વૃદ્ધિ કરવી, અને ૧૩ વિદ્દેશ ગમનતે ઉત્તેજન 
આપવુ. ઝાંસીની સમાજમાં ફ્રજીઆત અને એશચ્છિક ખાખતોાની 
પ્રતિજ્ઞા લેવાનુ' ઠરાજ્યુ છે. ફ્રજીઆત ખાખતેઃ-૧ અ“ત્યજ હિ'દુ- 
એને સ'તાપવા નહીં ર ઔ કેળવણીને ઉત્તેજન આપવુ ૩ દારૂ 
અને ખીજી કેફી વસ્તુએ તજવી, ૪ એક ઉપર ખીજી ખૈરી ન 
કરવી, પ આ સભાને હેતુ પાર પડે તેને માટે યત્ન કરવે।. એચ્છિક 
વિષચે!ઃ-૧ ખળાત્કારે વિધતાવપન કરવાનો અટકાવ કરવો, ૨ સુન 
લગ્ન કરનાશ સાથે જમવુ, ૩ ૧૮ વર્ષની અદર છોકરાનું, અને 
૧૨ વર્ષની અ'ટર છોકરીતુ' લગ્ત ન કરવુ, ૪ ખાળ વિધવાનુ' લગ્ન 
કરાવવુ, અને પ લગ્નતુ' ખરચ કમી કરવુ'. 

રજસુસ્થાનની અગરવાલ અથવા વૈશ્ય સભાએ વિરોષમાં 
બે ભાષણુકાર રોકચાછે, અને કિસનગઢ તથા કોટાના મહારાજાએ 
અશ્ચ કમી કરવા ખલ નિયમો કરી આપ્યાછે; તે તેમને ત્યાં ચાલે 
છી. રજસુત્‌સ્થાતઃસયે જેન લેદ્કેદ પણુ આપવા ફાસસદે સપ્મેલ થાય છે. 
તેમણે રાતને ખદલે દિવસે વરઘોડા કાઢવાનું ઠરાજ્યું' છે. 

કચ્છ દશા એસવાલ મ'ડળે વિશેષમાં પોતાની નતતુ' વસ્તી 
પત્રક કરાજ્યુ' છે, અને મહાજનથી ઠરાવ કરાવ્યો છે, કે લગ્ન અતે 
શ્રાષ્ધતુ' ખરચ કમી કરવુ'; અને જે ખચે, તે કેળવણીના ને ઉપચેગી 


( ૧૨૮) 


દાનના કામમાં વાપરવુ, પોતાની જાતના ગરીખ લોકોને માટે 
અગ્રેજી શાળા કાઢવામાં આવી છે. મી. વીર્ચ'& ગાંધી અમેરિકા 
જવાના હતા, ત્યારે તેમને મળવા શ્રાર હનર માણસો ખ'દર્‌ે ગયા 
હતા. આચ*ન સોશિયલ યુનિયન અને ક્ષત્રીય ચુનિયન કલખમાં 
સ'સાર સુધારાના સામાન્ય વિચાર થયા હતા. હિ'ટ લેડીઝ સોશિયલ , 
કલખ ( હિ*દુ ખાઇએ ની સુધારક સભા ) માં સુશિક્ષિત આઓએએ 
જુદા જુદા વિષચે। ઉપર ભાષણો આપ્યાં હતાં, મુનાની વિધવા સમાજ 
અને અગરકર સમાજમાં વિધવાવિવાહ સ'બ'ધનુ' કામ ચાલે છે. 
દયાની ફ્રેન્ડલી લિખરલ એસોસિએશનમાં સુધારા સબ'ધે ભાષણેા 
અપાય છે, અને સભાસદોને ગૃહસ્થ તરીકે સભ્ય રીતે વર્તવાની 
તથા કેફી વસ્તુએ ન વાપરવાની પ્રતિસ્તા લેવી પડે છે. 

દક્ષિણની લિખરલ એસોસિએશન ખીજ વિષય સાથે ગૃહે 
શિક્ષણુ ( 110100 ૦૫૦૫૫0॥ ), દેશને માટે એક સામાન્ય ભાષા, 
ચાય અને ઉપયોગી વિષચો ભાષણુ દ્રારા શીખવવા, નીતિની 
ઉળવણી અને પ્રાથમિક કેળવણી મકત આપવી, એ ખાખતે! ઉપર 
ધ્યાન આપે છે. તેમાં ખાસ દરખાસ્તે। થઇ છે, કે કન્યા નને ૧૮ વર્ષ 
ઉપરાંતની ન હોય, તે! કોઇ સભાસદ ૪૫ વષની વય થયા પછી 
લગ્ત ન ફરે, પોતાના છોકરાને કે પાલ્યને ૧૮ વર્ષાની ઉમર થયા 
વગર કે કેળવણી વગેરેથી ઉપજીતિકાનાં સાધન મળ્યા શિવાય પ૫ર- 
ણુવે નહીં, તેમજ તેની દીકરી કે પાલ્ય કેન્યા ૧૦ વર્ષની થયા વગર 
અને થોડી પણ્ય કેળવણી લીધા વગર પરણાવે નહીં, પહેરામણીમાં 
પોતાની વાષિક ઉપજના ર્‌ે કરતાં વધારે, પણુ ર્‌. ૨૦૦૭) થી 
જાદેની માગણી કરવી નહીં, પર'તુ કોઇ પોતાની રાજી ખુજ્ઞીથી 
વારે રસ જારે, તો વધારાની રથ કન્યાના અઆીધન તરીકે જમા 
કરાવવી, અને પોતાની જાતને! કોઇ વિલાયત જઈ આવ્યો. હોય, 
તેની સાથે ખાવા ખવરાવવાની અને લગ્ન સ'બ'પી ખાખતમાં હર- 
કત લેવી નહીં. 

પુનાની વિડોસ હોમ સભાનો આશય એવો છે, કે કમનસીબ 
અને નિરાશ્રિત વિધવાએ, જે નાતના પારા પ્રમાણે પુનર્લગ્ન 


(૨૧૯૦) 


કરી શકતી નથી, તેમને ખાવા પીવાનો આશ્રય તથા રિક્ષણુ આપવુ” 
દક્ષિણની ફ્મિલ હોમ એજ્યુકેશન સભા સ્રીઓને માટે જનાના- 
વર્ગ કાઢી પ્રાથમિક કેળવણી, શીવણુ, ભરત તથા ગાયન શીખવવાને।, 
તથા આજ ના સેળાવડા કરી સ્રીએ પાસે ભાષણે। અપાવવાને। યત્ન 
સુનામાં કરે છે. સતારાની માર્થાના સમાજને ઉદ્દેશ તેના નામ ઉપ્‌- 
રૃથીજ સપણ થાય છે. શિવાજી કલળ સ'સાર સુધારાના વિષયો! ચર- 
ચાવેછે. ફરાડની ભષ્તસમાજ સ'સાર સુધારાનાં કેટલાંક ફામ કરેછે, 
શેલાસુરની હખણુ લિબરલ એસોસિએશને સ'સાર સુધારાના જાણીતા 
વિષચે। માથે લીધાછે. સરસ્વતિ મ'દિરની વ્યવસ્થા આ્રીએ કરેછે, અને 
તેતે ઉદ્દેશ સી કેળવણી તથા સ્રીઓની સ્થિતિ સુધારતાને। છે. ખારા- 
સતિ મહારાષ્ટ વિલેજ એજ્યુકેશન સાસાઈટીનો હેતુ ગરીબ અને 
હલકી વણુ'ના ( અ'ત્યજ » લોકને કેળવણી આપવાને છે. તેણે 
અગગ્ેજી શાળાને માટે વસતિ-ઝહ સ્થાપ્યુ' છે, અને ચાર શાળાએ! 
અ'ત્યજ લોકોને માટે ઉઘાડી છે. અઠમદ્નગર લિમરલ ટખલના 
સભાસદો કેકફ્‌ ન કરવા, સ'સારમાં ૨૭ રીતે રહેવા અને નીતિની 
ઉચ સ્થિતિ ન્તળવવા પ્રતિજ્ઞા લે છે, તથા કેળવણીના પ્રસાર તરક 
ધ્યાન આપે છે, ધારવાડની લિખરલ એસે।!સિએશનને ઉદ્દેશ દક્ષિ- 
ણુની લીખરલ એસેપસિએશન જેવે। છે. ચેવલાની દખણુ લિખરલ 
એસોસિએશન ખળાહ્ારે વિધવાવપન ન થવા દેવા તથા નિરા- 
શ્રિત વિપવાએને આશ્રય આપવા યત્ન કરે છે, કહ્યાણુની કાયસ્થ 
ગ્રજુ સભાએ પોતાની નાતર્સાં અનેક જાતના સુધારા કરવા માટે 
ઠરાવ કર્ચ છે. 


સુરતની અનાવલા દેશાઇની સભા સ'સાર સુધારા માટે તજવીજ 
કરેછે, સિંધ ડે્રાખાદની હે'દુ સોથિયય રિફેમ સભાએ મહાગહળનડ 
વિષચે। હાથમાં લીધાછે, સમ્કર અને રરી સુધારફ સભાના સભાસદે- 
એ અઝુક સુધારા માટે પ્રતિસાએ લીધીછે, શુજરાતમાં ભમદાવાદની 
અ'દર જેટ નિષેધ, નાચ નિષેધ અતે વિધવા વિવાહની સભાઓ 
પોતાના નામ પ્રમાણે કામ કરેછે, સ'સાર સુધારા સમાજ અસુક 


(૧૨૦) 


સુધારાને માટે તજવીજ કરેછે, અને ઔદિચ્ચ હિતેચ્છુ સભા 
પોતાની નાતના સુધારા માટે જીદે જુદે સ્થરળે વાષિક મેળાવડા કરેછે. 
વરાડની સોશિયલ રિફ્મ્સ તથા દેશઝ્ુખ સભાના સભાસદો 
અગ્નુક જાતના સુધારા માટે પ્રતિ્તા લેછે. 
પ'ળખમાં સ'સાર સુધારાની ચપળતા વધારે છે. નાની નાની 
બિરાદરી સભાએ સુષ્કળ સ્થાયન થઇછે. તેઓ જૂરી જૃદી નાતોની 
સભાએ હોવાથી નાત સુધારાના ઘણાં કામ કરી શકે છે. સરીન 
સભાની શાળાઓ ઘણાખરા કસ્ખામાં છે, ફાયસ્થ કોમની સભાએ 
છે. ઔરારાવ'શ સભા ઘણુ' સાર્‌” કામ કરેછે. એ જતના લોક પ'- 
બર્મા ઘણા અને સારી હાલતમાં છે. એકજ વષષમાં ૨૩ વિધવા 
વિવાહ પ'જબમાં થયા હતા, પ“તખ આપચસમાજ ખડું સારૂ' કામ 
કરેછે, બ્રહ્મસમાજતુ' પણુ પ'નખમાં જેર છે. અ"ત્યજ લોકોને ચઢતી 
સ્થિતિમાં લાવવા શીખ લે।કે। યત્ન કરેછે. ગુરજનવાલા ક્ષત્રી સભા 
સહામ'ડળના ઉદ્દેશને અતુસરેછે. લાહોરની વિધવા વિવાહે સમાજ 
પોતાને! હેતુ પાર પાડવાના સ્‍સેક યત્ન હરે છે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી 
સભાની એક શાખા ઉત્તર સેલિવાલા વહવાન સભા કરીને છે; તેણે 
સામાન્ય સુધારાની સાથે પેટા નાતે.માં લગ્ત કરવાની તજવીજ 
ચલાવી, તેથી એક વર્ષમાં એવાં ૧૮ લગ્ન થયાં હતાં, લગ્ત પ્રસગે 
અસુક જાતનાં ખરચ કાઢી નાંખ્યાં, અને અસુક જાતના રિવાજ 
જેવા કે વરતે ગ'હા પાણીથી છાંટવે, ક્ટાણાં ગાવાં, નાચ કરાવવા, 
અને મઘ્યમાંસનો ઉપચાગ કરવો-તે ટ્ર કર્યા, અને પુરૂષોની 
માફક આએ! તેડા પહેરે, એવો રિવાજ દાખલ કચો. ચકવાલ 
સુધારક સભાએ સુસલમાન થઈ ગએલા ખે જણુને પોતાની ક્ષત્રી 
જાતમાં પાછા લીધા, તથા પેટા નાતોમાં લગ્ન કરાવ્યાં, 
વાયવ્ય ગ્રાંતોમાં ગાઝીપોર સુધારક સભા ઘણુ' કરી શકી 
નથી. કાયસ્થ સભાએ ઠરાવ કચે, કે પોતાની ચાલ ચલ્તને હાનિ 
પહોંચાડે એવી રીતને! કોઈ ફોજદારી કચેરીના ઈન્સાકમાં રાન્હે- 
ગાર ઠરે, તેસે કોઈ રાષ્ટ્રીય સભાને! સભાસદ ગણુવા નહીં, અને 
ગરીબોના લગ્નને મદત કરવા માટે પ્રોવિડ'ટ ટડ સ્થાપવુ. 


(૧૨૧૭? 


અ ગાળા ઈલાકામાં માંગીર કાયસ્થ સભાને। ઉદેશ ખીજી કાયસ્થ 
સલાએના જેવો છે. ત્રિસુર હિતૈેસિનિ સભાને! ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી 
લાવવાને છે. સિલ્હેર ગ્ુનિયનને। ઉદ્દેશ પણુ એજ છે. મીમેનસિ'મ 
સ મેલની સભા એજ હેતુથી કામ કરે છે, મીમેનસીંગ હિ“હુતિવાહ 
ખ્યય નિવા્‌ર્‌ીણી સભા લગ્ન ગ્રસગને। ખરચ કમી કરવા યત્ન કરેછે. 
ઇટના વિલેજ યુનિયન હિ'ડ સુમલમાન વચ્ચે ભાઈચારાનો સખ ધ 
વધારવા, અને કેક્‌ ધ્નષેધ માટે મથન કરેછે. ચિતાગાંગ સ્ટુડન્ટસ 
"ય્ુસ્ટિ એસોસિએશન વિદ્યાર્થીએ માં નીતિની વૃદ્ધિ ફરવાની 
તજવીજ કરે છે. શહેરના મધ્ય ભાગમાથી વેશ્યાએને માજીસ્ેટ 
તથા શહેર સુધગઈની મદતથી કાઢવામાં આવી છે. કેફ ન કરવી, 
અને ખદયાલની સ્્રીઓનાં કારખાનાં કે સ્થળ તજવાં, એવી સભા 
સરેાએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. હાલીસહર ગુડવિલ ઝ્રેટરનિટીનેો હેતુ કેળ 
વણી ફેલાવવી, વિધવાએ! અને બીજા નિરાશ્રિતને મદત આપવી, 
અને લેોકે।માં આરોગ્ય વિદ્યાને! પ્રસાર કરવો, એવો છે. એજ 
સ્થળની બીજી એક ઞભા કુલીનના પેટા ભાગ એકત્ર કરવા, અને 
શાસ્રની આજ્ઞા ન હોય, તેવે પ્રસગે એકથી વધારે સ્રી ન કરવી, 
એ ખાખતની તજવીજ ચલાવેછે. રાઇગાૉગ હિતકારી સભા થોડુ'જ 
કરી શકી છે. જુના વિચારમાં ભળેલા નવિન કેળવાએલા લોકોથી 
તેસે ઘણા અટકાવ થાયછે. બરનગર વિડોસ હોમ કેળવણીનો 
પ્રસાર કરવાની સાથે વિધવાઓને આગળ જતાં ઉપયોગી પડે 
એવી જાતની ફેળવણી તથા ધ ધા શીખવવા યત્ન કરે છે. વસતિગ્રહ 
કર્‌ ત્યાં વિધવાએ ને રાખવામાં આવે છે, અને તેમને પાકશાગ્ક 
આદિ સ'સારાપયે!ગી કાસ પણુ શીખવાય છે. 


19 


૬૨૫૫૦ #/ 


ભાગ ૪. 
સ“સાર સુધારાની બાબતે. 


સ'સાર સુધારા સાથે સ'બ'ધ ધરાવનારી ખાખતે।, જેવી કે 
જ્ેળવણી, ધર્મ, નીતિ વગેરે વિષે આપણે કેટલુંક પાછળ કહી ગયા 
છીએ. એ પ્રત્યેક વિષયના સ'ખ ધમાં ઘણુ કહેવાતુ' રહે છે, પરતુ 
તે દરેક સ્વત'ત્ર વિષય હોં સ'સારને। પ્રત્યક્ષ ભાગ થતે। નથી, 
સાટે તે વિષે આપણે વધારે કથન કરીશુ' નહિ. સ'સારની બાભ- 
તોને આપણે સ્ુખ્ય ૬ વિભાગમાં વહે'ચી નાખીશુ'. એટલે ૧ જ્ઞાતિ, 
૨ સીએની પ્રતિછા સે સ્થિતિ; ૩ લગ્ન, ૪ મરણુ, પ ખરચ ખૂટણુ, 
અને ૬ પરચૂરણુ બાબતે; અને દરેક વિભાગને લગતા વિષચોનું 
તેમાં પ્રથક પ્રથક વર્ણન કરીશુ. 


વિમાન ?. 
જ્ઞાતિ. 
પ્રકરણુ ૨, 
જ્ઞાતિના લાભાલાભ. 


જ્ઞાતિએ કેમ ઉત્પન્ન થઈ તે વિષે આપણે પાછળ કહી ગયા 
છીએ. જગતૂ કર્ત્તા ઇશ્વરે જ્ઞાતિ ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેને ત્યાં 
જ્ઞાતિના ભેદ નથી. માણુસ જન્મેછે, ત્યારે તેના અ'ગપર જ્ઞાતિદશક 
ક" ચિન્હ હોતુ' નથી. ખ્રાહ્દાણુ, વાણિયા, ડણુખી, કે!ળી, હેડ, ચમાર 
આદિચઢના ઉતરતી વણું આપણે કહીએ છીએ, તે ગુણુકમે* કરીને 
"ડેલી છે. પછી જે «તમાં માણસ જન્મે તે જતતુ' તે માણુસ 
ગણુવામાં આવેછે. પણુ ઈશ્વરે તો બેજ જાતિ-સ્રી અને સુરૂષની 
-ઉપજવી છે, ઇશ્વરના દરખારમાં સર્વ મનુષ્યને સરખાં ગણુવામાં 
આવે છે. કોઇ પણુ જતિતુ' માણુસ સદાચારે અને સદ્ધે? કરીએે તેના 
ચરણુને પહોંચી શકે છે, અને દુરાચાર તથા કુપમે" કરીને નડે” 


(૧૨૩ ) 


જાય છે, કે અધોગતિને પામે છે. એકજ મહા પિતાથી પેદા ચએ- 
લે મનુષ્ય વર્ગ એક કુટુ'બ રૂપ છે; તેથી સર્વ જાતિના મનુષ્યો 
એક ખીજનાં ભાઈ ખહેન છે, એમ ગણી રાકાય. 

એમ છતાં, બૂદા જદા દેશમાં વસવાથી ને જૂદાં જૂદા કામ 
લઇ બેસવાથી મનુષ્યના જૂદા જૂદા જથા અને જતિએ ખ ધાઈ- 
આ બનાવ સવ ઠેકાણે થોડો કે ઘણે ખનેલે! જેવામાં આવે છે; 
એટલે દરેક દેશ કે તેના વિભાગમાં વસનારા લોકોની જૂદી પ્રજા 
થઇ છે, અને તેમાં કમે" કરીને જાતિએ પણુ થએલી છે. આપણા 
દેશની જાતિએ! અને ખીજ દેશની જાતિએ માં મોટો ફેર એ છે, 
કે બીજા રેશેમાં એક ખીજી નતનુ' ખાવા પીવાથી વટલાવાતુ' નથી, 
જરૂર પડે તે! એક ખીજાર્માં લગ્ન સ'બ'ધ પણુ થાય છે, અને મર- 
જીમા આવે તે। ખાપદાદાને1 કસબ છેડીને ગમે તે ધ'ધો કરી 
શકા્‌ય છે. આપણા દેશમાં ષણુ પૂકે" આજ પ્રમાણે હતુ, પર'તુ માઠા 
ભાગ્યે કરીને તે સ્થિતિ ખદલાઈ ગઇ, અને હાલ આપણે આપત્તિમાં 
આવી પડચા છીએ. 

અર્થશાસ્રની રીતે જેમ કામના વિભાગની જરૂર છે, તેમ 
લેકે જૂદા જૂઠા કામને માટે વહે'્ચાઇ જાય, એ પણુ જરૂરનુ' છે. 
એટલે કામકાજને માઢે જાતિએ થાય, એ એક રીતે લાભકારી છે. 
છે।કરાને ખચપણુથી માખાપનુ કામ ન્તેવા સિખવાને પ્રસગ મળે છે, 
તેથી તે કામ કગ્વાને તેઓ લાયક થાય છે, એટલે તેએના કામનુ' 
અતુભવી જ્ઞાન તેમને થોડા ગ્રયાચરે અને કિ'ચિત ખચે મળી શકે છે. 
ધ'ધાને સ*મ ધે એક ખીજ્નના સમાગમમાં અવવાનુ' થાય છે, તેથી 
અસુક જ્તાતિન લોકે એક ખીન્તની સ્થિતિથી વાકેકફ્‌ થાય છે. આવી 
તાકેફ્ગારી કે સખ ધ છાય, તેમાથી વરકન્યા પસ'દ કરવાનું વધારે 
અનુકળ પડે છે. એકજ જાતને! કિસબ કરનાર માખાપતા છોકરાં 
વર કન્યા તરીકે એક બીજાને વધારે મદતગાર થઇ પડે છે. પોતાનાં 
કિસખ કારીગરી સ'બ'ધે વિચાર કરવો હોયતો! કારીગરની એક નત 
હોય તે ભેગીમળી શકે છે, અને એક સ'પે વર્તી શકે છે. આપણે 
સઇએ છીએ, કે ક ઈ વેપાર રોજગાર સ'બ'ધે તાંધો પડે તે મહાજન, 


( ૨૧૨૪ » 


હજામ, ધોળી, ભ'ગીઆ વગેરે હડતાળ પાડેછે. આ તેમના એકસ” 
પું પરિણામ છે. આ પ્રમાણે બીન્ત દેશોમાં પણ ભસુક વેપારની 
નાત-મ'ડળી'( 0૫0 ) પોતાના વેપાર સ'બ'ધે ભેગી મળે છે, ને 
એક સ'ષ દેખાડે છે. આ સવ સાતિના લાભ છે. 

હેવે જ્ઞાતિના ગેરલાભ તરક્‌ નજર કરીએ. ન્ઞાતિ નને કમે કરીને 
છે, તો। કમે કરીને તેમાં ફેરફાર થવો સ્‍ેઇએ. જેને જે અનુકૂળ આવે, 
પસદ પડે, કે જેનાથી જે થઇ શકે, તે ધે કરવાની તેને છૂટ ન 
હોય, તે તે તુકસાન કત્તા છે. ધારો કે એક સુતારનો છોકરા 
બોડીલે! જન્મ્યો, કે અકસ્માતથી તે વાંસલા વિ'ધણા વડે મહેનતનુ' 
કામ કરવાને અશક્ત થયેઇ એમ છતા તેનાથી થઇ શકે એવો ખીને 
ધધોતે શા માટે કરી ન શકે? ધારો કે એક દરજીના છોકરાની આંખ 
નખળી છે, પણુ ઘાણુ મારવાને તેના હાથ ચોગ્યછે; તે છતાં તે ડુહા- 
રતુ કામ ફેસ ન કરી શકે ? પારા કે એક હનમનેદ છે।કરો હિસા- 
ખી કામમાં ખખરદાર નીકળ્યો, વેપાર વણુજની તેને સારી સમજ 
છે, અને તેના ખાપ પાસે પૈસા છે, તે છતાં તે નાણાવટુ' શા માટે ન 
કરે (ધારા કે એક વાલિચાના છોકરાને સુતારકામ હાથ બેડું, અને 
તે કરવુ' તેને પસ'દ પડયુ“ તો! તે સુતારને ધ" શા માટે લઈ ન 
ખેસે? ધારા કે એક પાટીદારના છોકરો શાસ ભણ્યો, અને તેને કથા 
કરવાની વૃત્તિ થઇ; તો તે કથા કેસ ન કરી શકે ર આપશું અહીં 
કેટલીક જાતના લે।કો પોતાનો ધ'ે! ફ્રેરવી શકે છે, એટલે છુડાર 
સુતારતુ' કાસ કરે છે, સુતાર કડીઆતુ' કાસ કરેછે, કે ક'સારે રૂપા 
ઘડાવુ' કામ કરેછે. પણુ તેમાંના કોઇ હનનમતું, કે દરજીતુઝ કે 
કુભભારનુ' કામ કરતે! નથી; અને હજામ, દરજી કે કુ'ભાર ખેવી કે 
સોકકરી શિવાય બીને ધષે કરી શકતે! નથી. ઉ'ચ વણુના લેકે 
કારીગરીનો ધો! હલકે! ગણે છે; તેથી તેઓ સુતાર, જુહાર વગેરેનું 
કામ કરવામાં હિણુપટ સમજે છે. ખ્રાહ્મણુને વન્ય છતાં તે નોકરી કરે, 
«યારે ઓજ ધ'ધા શા માટે ન કરે ? કેટલીક વાર એક ધ'ધામાં સાર્‌ 
મળતર હોતુ નશી, તે છતાં પણુ તે પ'ધો। કરનારી જાતથી ખીને 
ધષેો। થઇ શકતે] નશી, તેથી તેને હેરાન થવુ” પડેછે. એક ગાસમાં 


(૧૨૫૭ 


એફ જાતના ચાર કારીગર બસ થતા હોય, ત્યાં વિસ્તાર વધવાથી 
તેનાં ૨૦-૨૫ ઘર થઇ જાય, તે। દરેક ઘરને જઇએ તેટલુ' કમાવું” 
તે ગામમાં સુશ્કેલ થઈ પડે. ખીજ ગામમાં જવાની ઇચ્છા થતી 
નથી, અને નજીકના ગામોમાં તેમને ખપ ન હોય, તો પછી તેજ 
ગામમાં જે મળે, તે ઉપર નિર્વાહ ચલાવવે। પડે છે, એજ ગામમાં 
શીજે ષ'પો। વધારે લાભકારી હોય, તેપણુ તેમનાથી થઇ શક્તો 
નથી. વાણિયાને। દિકરા વેપારજ કરે, એવી લોકોની સમજ છે, 
અને એ વેપાર એટલે અસુડ જતના માલ ખરીદવા વેચવો, કે 
નાણાંની ધીરધાર કરવી. વાણિયા “ રાનરાન ને પાનપાન ” થઇ 
ગયા છે એમ કહેવાય છે, એટલે વસ્તી વધવાથી તેઓ નાનાં મોટાં 
ગામડામાં પણુ જઈ રહ્યા છે. નાના ગામમાં એકજ વાણિયાને પૂરે 
ધધો! ન મળી શકે એમ હેય, ત્યાં અનેક વાણિચા રહેવા જાય, 
તેથી દરેકને પેટ પૂરતુ" પણુ પેદ્દા કરવાનુ' મળે નહીં, ખ્રાહ્યલો 
પોતાત્તા મૂળ ધમ ઘણે ભાગે ચૂકયા છે. ભણુવા ભણાવવાને! ધધો 
ખહું થોડા કરે છે. નેષી, સુરાણી, માણુભટ ને કથાકરીને ધધો! ફેટ- 
લાક કરેછે. ગારપડ્ડુ અને ગામોટ તરીકે કામ કરનારા પણુ ઘણા 
છે; પરતુ સૌથી મોટો ભાગ ભિક્ષુક-ભીખ માગનારા છે, એમ કહેવુ” 
પડે છે. ભીખ માગવાનો તેએ ધ'ષો! સમજેછે | ભીખ માગીને ગુજ- 
રાન ચલાવવુ', એ અધમ પ્રકાર છે, છતાં સૌથી ઉચ વ્ણું'ના લોકોને 
એવે! માર્ગ પકડવે] પડે, એ કેટલુ ખેદકારક છે 1 ભીખ માગવી 
અને મ્લેશ્છની અધમ ને1કરી ઉઠાવવી તે ૩1, પણુ ખીન્ત કસખ 
કારીગરીના માર્ગ પકડવાની ના ! 

આપણે પ'ધાને લઈને જ્ઞાતિએ થઈ છે, એમ કહ્યુ, પણુ તેની 
ચેટા જ્ઞાતિએ વિષે કહેવાનુ ખક્ઠી રહે છે. પૅટા સાતિએ એકજ 
ધ'પે। ૬૨ છે, તે છતાં તેએ એક બીજાને બૂરી જ્તાતિ હોય, એમ 
સમજે છે. એકજ ત્તાતિમાં કન્યા આપવા લેવાનુ વધારે અતુકૂળ 
પડે છે, પણુ તેથી પેટા જ્ઞાતિઓમાં કન્યા વ્યવડાર ન રાખવે!, 
એમ ઠૅરતુ' નથી. એક પેટા નાતમાં કન્યાની અછત હોય, 
અને વરને કુ'વારા મરવાનો વખત આવે, તે છતાં ખીજી પેટા 


(૧૨૬) 

નાતિમાંથી કન્યા ન લાવવી, એ કેટલુ' દુઃખદાયક છે ! કોઈ પેટા 
સ્ાતિમ્ાં વખતે કન્યાનો વધારે હોય છે, તેથી તેમને વર સેળ- 
વવાની સુશ્કેલી પડે છે, અને કન્યા ઉપર કન્યા નાંખવાની કે 
ઇજેડા કરવાની ટ્રરજ પડે છે, તે છતાં તે ખીજી પેટા ત્તાતિમાં કન્યા 
શા માટે ન નાંખે ર આ રીતે સ'સારના કાર્યમાં પેય નાતો! અને 
તેનાં તડો માટી અડચણુ કરે છે. 

પેટા નાતો એક ખીજાનુ' જમતી નથી, એ પણુ કેટલીક નાતે1- 
સાં જેઇએ છીએ. વડનગરા નાગર ભીજા છાહાણુને પંગતમાં ન 
બેસાડે, એટલુ'જ નહીં, પણુ તે વિસનગરા નાગરને પણુ ન ખેસાડે. 
શ્રીમાળી બૌદિચ્યતુ' ન ખાય, અને હાલારી સ'ભાના ઔદિચ્ય 
ઝાલાવાડી સ'ભાના ઔદિચ્ચતુ' ન ખાય. ગિરનારા કહેશે, અમે 
સૌથી ઉચા, અને સાસપરા કહેચે, અમે સૌથી ઉ'ચા, માટે અમા- 
રાથી ખીન્ ષ્ાાદ્દાણુતુ' ન જમાય. ગુગળી કહેશે, અમારો તો પ'થજ 
ન્ચારા છે ! સોનીમાં ત્રાગડ ને મેવાડા એક ખીન્નતુ” ન 'ખાય. કેણુ- 
ખીમાં લેઉઃમા આંજણાનુ' ન ખાય. રાજગર, તપો[દન, કારટીઆ, 
બાશ્ડ, પાંચા એ તે। પતિત નાતે1 ગણુપય છે, તેથી તેમની જાતના 
ખના લોકે તેમતુ' ખાતા નથી. 

જેટલાક પોતાને એવા ઉચા કે ધર્મ'નિષ્ટ માને છે, કે તેએ 
હલડી જાતના ફે સુસલમાનના હાથનુ', કે તેનાથી અડકાએલુ' પાણી 
સુદ્ધાં ન પીએ. દક્ષણી ખરાદ્દાણુને વાણિયાના હાથનુ' પાણી ન ખપે. 
કાળી, લીલ, માછી, સુસલમાન વગેરેના હાચતુ' પાણી જટલાક 
ગૂજશાતના ખ્રાહ્યણુ વાણિયા પણુ પીતા નથી, તેથી મોટા અધિકા* 
રીને કે શ્રીમ'તને નેકર ચાકર હાજર છતાં દોરી લેટ લઈ હાયે 
પાણી કાઢવા જવુ" પડેછે, અને કેટલીક વાર તે। મઢી અડચણુ પણુ 
વેઠવી પડેછે, જે સમયે ખહાર જવાનુ" થોડુ” થતુ, તે સમચે ઘેર 
બેઠાં ઘણા પ્રકારની છોછ નભી શકતી, પણુ «ત્યાં ખહાર ગામ 
જવાના પ્રસ'ગ વારે વારે આવે, અને આગગાડીમાં કે ખૌજી રીતે 
લાંખી સુસાફરી કરવાની કરજ પડે, ત્યાં કેટલીક છીટ છે!ડવી પડે છે, 
અને લેકે તે થાકીને વખતે છેડે પણુ છે. 


(૧૨૭ » 
પ્રકરેણુ ૨. 
સ્ાતિ ખ'ધન-રે।ટી વ્યવહાર. 


સાતિએ સારા હેતુથી સ્થપાઇ, પણુ તે સ્થપાતી વખતે 
રાખેલી છૂટ અટકી પડવાથી તે હાલ તો એક બ'ધન-બેડી રૂપ થઇ 
પડી છે. જ્ઞાતિઓના પરસ્પર વ્યવહાર ખ ધ પડયે, એટલુ'જ નહીં, 
પણુ તેના પેટા ભાગ-નાતે।-ઉષનાતે.-તડો થઇ તેરમાં ષણુ પરસ્પર 
વ્યવહાર અ ધ પડચે।. હાલ તે! નાતની સામે કોઇથી ચે કે સુ' થઇ 
શકતુ નથી, ગમે તે ડુ: ખ પડો, પણુ નાતરૃપી કેટખાનામાં ગૉંધાઇ 
રહેવુ # જેઈએ. નાત પધાર તો! ગમે તેવી હલકી વાતને માટે પણુ 
માણુસને હેરાન કરી શકે છે, પક્ષાપક્ષથી અન્યાય કરી ગમે તે 
સજા આપી શકે છે, સ્થિતિ ઉપર આધાર ન રાખતાં રૂડે ભુ'ડ 
અવસરે ગમે તેટલુ ખરચ કરાવે છે, યુળવાન ન હોય, તો કન્યા 
વગર છોકરાં કુ'વારાં સરે છે, તે છતાં ખીજી નાતની કન્યા લાવવા 
દેતી નથી, કુળવાન ગસે તેભ છૂટી મારે, તોપણુ દાદ લેતી નથી, 
અને નાતે માન્ય કરેલા શિવાય બીજ પધા કરે, તતો તેને માટે 
પણુ પૂછી શકે છે. કોઈ વિદેશગમન કરે તે! તેના પર નાત શેર 
થાય છે. કોઈ વિધવાના વાળ ન લેવડાવે; કે તેને ાથે ચૂડીએ। 
રહેવા દૈ, તો નાત પસ્તાળ પાડે છે, એટલુ'જ નહીં, પણુ કોઇ 
નાતના ચાહુ રિવાજ વિરૃદ્ધ કઈ પણુ નવુ” કરવા જાય, તે। તેને 
પૂણુ પીખી નાંખે છે. નાત એ ખરેખર સવા સણુની બેડી છે, અને 
તે કારાઝુહ કરતાં પણુ વખતે વધારે દુ.ખદાયક થઇ પડે છે. 

ઉપનાતોએ એક ખીન્ત સાથે ભાંટોછાંટો ન રાખવો, એવુ" 
કોઇ શાસ્ત્રમાં કણું નથી, એકજ જાતર્સાથી ઉપજેલી શાખાએ એક 
ખીનાનુ ખાધાથી વટલાય શી રીતે ર એકજ ગોત્રના લોકે! નટી 
જૂહી ઉપનાતેપ્માં હો્‌ય, તે એક રીતે પિત્રાઇજ છે; છતાં તે એક 
ખીન સાથે ખાવા ખવરાવવાને! વ્યવહાર ન રાખે, એ સકારણુ 
નથી. ખરૂ' ન્‍ેઇએ તે! કોઇ પણુ જાતનો દ્વિજ ખીજ ટ્વિજતુ' ખા- 


(/૨૨૮ » 


તાથી શાજ્રાધારે વટલાતે। નથી. પછી ડાલ ચાલતા ધર્મને લઇને 
જુ છેક અધમ કમને લઇએે કોઇ «તે! સાથે ન જમવુ* તો તે નાત 
જૂરી છે, પરુ ઉપનાતેદ એક ખીજા સાથે પણુ ખાવા પીવાનો 
વ્યવહાર ન રાખે, એ અનજ્ધકતુ' લાગે છે. 

વટલાવા સ'ખ'ધીની સમજજ લે।ાકે।સાં વિચિત્ર છે. એક વાર 
જેને વટલાએલે ગણુવામાં આવે, તેને દહડ લઇને નાત પાવન કરે, 
એ શાસ્રાથ' કયોર જે એક વાર વટલ્યો, તે કદ્દાચિત્‌ શાસ્સમાં 
કહ્યા પ્રમાલે વિધિપૂર્જક પ્રાયશ્ચિત્‌ કરે, તો પવિત્ર થાય; પણુ 
નાતના દ'ડથી ફેમ ષવિત્ર થાય ? કોઇ ખ્રાહ્યણુ કોળણુ સાથે ઘર 
માંડીને રહ્યો, તેના હાથતુ' ખધુ' પીધું તે હસેશને માટે પતિત 
થયે! તેને નાત પોતાના મનસ્વી ઠરાવથી પાવન કરી શકતી નશી. 
વળી શાસ્રમાં જણાવેલાં મહાપાતકે કરીને જે હમેશને માટે 
પતિત થાય છે, તેને નાત છેડતી પણુ નથી. નાતમાં જે બળવાન 
છેચ, કે જેના મોટો જથે હોય, તે ચાહે સો કરી શકે છે; તેને 
ફોઇ પૂછતુ' પણુ નથી. 

નાતના આગેવાનોની મનસચ્વી વર્ત્તણુકથી નાતનું ખ'ધન 
વધારે બેડી રૂપ થઇ પડે છે. તેએ કુળવાન, કાણુવાળા અને નટખટ 
પડયા, તેથી તેએ નાતીલાઓને ઘણુ પજવી શકે છે. તેએ પોતે 
નાતના ધારા મરજીમાં આવે ત્યારે ઉલ્લ'ઘે છે, અને ખીજાઓ ને 
ગમે તે ધારા લાશુ પાડે છે. પરતુ જન સ્વભાવ વિચિત્ર છે. માણુસ 
શુક્ામગિરી ચહાતુ' નથી, તેથી જ્યારે ન્યારે આગેવાનોના કૃત્ય 
અસહ્ય થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેએ ખળવેો કરે છે. જેમને રીખાવુ' 
પડે છે, તેઆ સ“પ કરે છે, અને આગેવાનોના સામાં થાય છે. 
એથી તડ પડે છે, એટલે રીમાતા લોકે! જૂદા પડે છે, અથવા 
પોતાની માગણીએ આગેવાને! પાસે કખૂલ કરાવે છે. ન્યારે અતિ- 
કચ જુલમ થાય, ત્યારે આવુ પરિણાઃમ આવવુ'જ જેઈએ. પરતુ 
એ પરિણામ સુખદાયક ભાગ્યેજ નિવડે છે. ભૂદા પડેલા લોકેમાં 
આગેવાની કરી શકે, એવા લાયક માણુસ ન હોય, તે! તેમનું વડે 


(૧૨5) 


કફ 

ભાગી પડે છે, કે સારી રીતે ચાલતુ” નથી. મૂળ નાતના આગેવાનો 
સામા થનારતુ' નનેર ત્તેઈ તેમની માગણીઓ કખૂલ રાખે છે, પણુ 
સસય આવે, ત્યારે પાછા તેમને કચરી નાખવા ઉભા થાય છે. એમ 
છતાં હાલમાં ઘણુ ઠેકાભે આગેવાનોતુ' જેર કમી થતુ અને નાતતુ” 
સખત ખન ઢીલું પડતું નેવાસાં આવેછે, એ સુધારાતુ' ચિન્હ છે. 

જે લોકેને ખાવા પીવામાં પ્રતિબ'ધ નથી, તે લોકોને સુસાકરી 
કેટલી સુતર પડે છે ? અ'ગ્રેને એક નાની થેલી ( પાટ્ઠીટ ) લઈ 
ડુનિયાના ગમે તે ભાગમાં કરી શકેછે, કેમકે તેમને ખાવા પીવાની 
પ'ચાત પડતી નથી. તેએ! ગમે તેના હાથનો જે મળ્યો તે ખોરાક 
લઈ શકેછે. આપણે સુસાક્રી કરવી હોય, તે! ખાવા પીવાના 
પ્રથમ વિચાર થઇ પડે. કેટલાક દિવસ ચાલે એટકુ' ભાથુ સાથે 
ખાંધી લેવુ, અને ટાહુ' શીછુ' ખાઇને માંદા પડવુ. ભાથુ” પણુ 
ખીજાના ૨૫૨5થી અભડાય નહીં તેવુ' નેઇએ, અને તે શરીરને 
માફક આવે કે ન આવો, તેના વિચાર કરવાને! નહીં, વળી રાંધ- 
વાનાં વાસણુકુમણુ સાથે રાખવાં, અને ખને તે! કેટલાક દાણાટ્ણી 
પણુ ખાંષી લેવા. મળી આવે ત્યાં અગે વહાલે કે એળખાણુવાળાને 
ઘેર ધામા નાખી તેમને હેરાન કરવા ને પોતે હેરાન થવુ'. આવી રીતે 
મ્રુસાફરી કરવી, એ હાલના સમયને કેટલી પ્રતિકૂળ છે ? પરદેશમાં 
લાંખી મ્ુસાક્‌રી તતો આ પ્રમાણે થવીજ અશાડય છે. 

સુમલમાન પારસીએ।તે આવી ખાખતમાં જે સવડ છે, તે પણ 
આપણુને નથી. તેએ ગમે ત્યાં સહેલાઈથી જઇ શકેછે, તેમ આપ- 
સાથી થઈ શકતુ' નથી. આજ કારણુથી આપણા કરતાં સુસલમાન 
પારસીઓની વધારે સ“ખ્યા વિલાયતમાં જતયછે; ત્યાં સગવડથી રહી 
શકેછે, અને ઉર્ન્તાતિએ ચ્રહો રાકે છે. 


17 


(૧૩૦ ) 
૮ 
પ્રકરણુ ૩, 
રેરી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર* 


કન્યાનો કાળ ઘણુખરે ઠેકાણે નેવામાં આવેછે. કન્યાની અછત 
વડે લોકોને ન કરવાનાં કામ કરવાં પડે છે. કન્યાવિકેયતું' મૂળ 
કારણુ કન્યાની અછત છે. સાટાં તેખડાં કરવાને ડુછ રિવાજ 
પણુ એજ કારણુથી પડચોછે. કેટલીક જાતની અનીતિડુ મૂળ 
પણુ એજ છે. 

કન્યાની અછત થઇ જવાતું કારણુ શુ' તે તપાસીએ. વસતી 
પત્રક જેતાં માલમ પડેછે, કે વિલાયતમાં સુરૂષ કરતાં આની સ“ખ્યા 
વધારે છે. હિ ડુસ્તાનમાં હિમાલય તગ્કૂના એક પ્રદેશ શિવાય કોઈ 
હેકાલું ઓએની સ“ખ્યા વધારે નથી; પણુ ઉલટી કમી છે. ગાયક- 
વાડી રાજ્યના વસ્તીપત્રક ઉપરથી કાઢેલું પ્રમાણુ ઘણુ'કરીને આખા 
ગૂજરાતને લાગુ પડી શકરો, માટે તે તપાસીએ. એ રાજ્યમાં કુલ 
વસ્તીની સરેરાશ કાઢતાં સુરૂષ કરતાં સ્રીની સ“ખ્યામાં સે'કડે ૮,૨૬ 
નસે। ઘટાડો છે. ષ્રાહ્દાણામાં સે"કડે નવની અને વાણિયામાં સે'કડે 
જીની ખાધ છે. ખ્રાહાણુના ઉપવર્ગ” લઇન, તે! અનાવલામાં મે'કડે 
૧૬ ની, ચિત્રેડામાં સે*કડે ૨૨ ની, વડાદરામાં સે'કડે ૪૧ ની અને 
ખડાયતા છ્ાહ્ાણુમાં સે”કડે પ૦ ની ખાધ છે ! વાલિયાના વિભાગ 
લેતાં ખડાચતા્‌માં સે'કડે ૧૫ ની અને સોરરટીઆમાં સે કડે ૨૦ ની 
તૂટ છે! આ ખાધ આગળ માણુસનો ઇંલાજ નથી, કેમકે તે દૈવ 
આધિન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, કે પ્રજા જેમ શરીરે સશક્ત 
તેમ તેમાં છોકરીએની ઉત્પત્તિ નાદે હોય. આપણે નેઈએ તેટલા 
સશકત નથી, એ વાત તે1 ખરી છે, 


સ્વાભાવિક કારણુ શિવાય કન્યાની અછતનાં ખીજ પણુ કારલા 
છે. કુળવાન કે સાધનવાળા અનેક સ્રીએ કરે છે, તેથી બીવ્તએઓને 
માટે તેટલી તૂટ પડે છે. વિષવાઓતુ' ફરીથી લગ્ન ચઈ શકું 
નશી, એ પણુ તોટાનુ' એક કારણુ છે. પર'તુ આ બે બાખતે વિષે 


(૧૩૧ ) 


વધારે વર્ણુન આગળ આપવામાં આવશે. આ શિવાય ખીજી' એક 
મોટુ કારણુ નાતો અને તડોતુ બધન છે. કોઇ નાતમાં કન્યાનો 
ધારે હોય, તે તેનો ઉપયોગ જે નાતમાં કન્યાનો ઘટાડો હોય, 
ત્તેમાં થઈ શકતે! નથી, એજ રીતે એક તડમાં કન્યા વધારે » હોય, 
તેના લાભ ખીજા તડમાં ઓછી કન્યા છતાં લઈ શકાતો! નથી. ખડા- 
યતા ખ્રાહાણુમાં જ્યારે સે“કડે પચાશની ખોટ પડેલી છે, ત્યારે તે 
આખી નાત કાળે કરીને નાખુઢ થઈ જરે, એમાં શક નથી. ખીજી 
જોઈ સોઢી નાતમાં ભળ્યા શિવાય, કે તેની સાથે કન્યા લેવા દેવાનો 
વ્યવહાર ચાલુ કર્યા શિવાય તેને! છુટકે! નથી. એજ રીતે ખીજ 
કેટલીક નાતે દ્યણી નાની હોઈ તેમાં કન્યાતુ' ફુઃખ ભારે છે. જેમ 
માતાળા ખ્રાહાણેઈએ ખીજી નાત સાથે વ્યવહાર ચાલુ ચો છે; તેમ 
ખીજી નાની નાતવાળાને કરવાની જરૂર છે. વળી એકજ નાતના 
લેકે ખીજે સ્થળે પોતાની નાતનાને કન્યદ આપતા નથી, એટલુ'જ 
નહીં, પણુ પેપ્તાના 'ગામમાં પ્ણુ તેનાં તટ પડતા એર તડવાળદ 
ખીજા તડને કન્યા આપતા નથી, એ કેટલી ઘેલાઇ છે ? એથી દરક 
તડવાળાને ખમવુ' પડે છે. સો, બસે કે તેથી પણુ ઓછા ઘરતુ' તડ 
જે શકડા તે તેજ તડ કે શએકડાની હુનિયા થઈ રહે છે. એમાં પણુ 
વળી કુળે કરીને, ગોત્રને લઇને, કે સગપણુને સ'બ'ધે ઘણાં ઘર 
ખાદ કરવાં પડે છે, એટલે ફન્યાને। બ્યવહાર માત્ર પાંચ પચાસ ઘર 
સાથે રહે છે. આથી કન્યા લેતાં દેતાં ઘણી હરકતો પડે છે. ગમે 
તેવી સ્થિતિના કુટુંબમાં કન્યા ઉશેટવી પ૩ છે, ગમે તેવા ૨૭- 
રૂપના, ખોડીલા; અભણુ કે કુચાલના વરને પસ'દ કરવાને! પ્રસ'ગ 
આવે છે, અને કજેડાં કરવાની ફ્રજ પડે છે. વખતે માંમાગી પહે- 
રામણી કે પલ્છુ' કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન ચાચ છે, તથા કન્યાવિકય કે 
સાટાં તેખડાં કરવાને! વખત આવે છે. શાસ્રથી ખાધક હોય એવા 
સગપણુમાં વિવદહે કરવો પડે છે; કે ગોત્ર ભાગવાની જરૂર પડે છે. 
આ ગ્રમાણુ કન્યા લેવા દેવાની બાબતમાં વિચેષે કરીને ઉ“શ્ર 
વણુ'ના લોકે! સ'કટમાં આવી પડયા છે, તેતુ' કારણુ તેસણુ બાંધેલા 
નાના નાના વાડા છે, જેમ ખહેાળા ગોઈચર વગર હોરતે ચરવાની 


(૧૩૨ ) 


આપદા પડે છે, તેમ બહોળા વાડા વગર કન્યાએ આપવા લેવામાં 
હરકત નડે છે. માટે સમજી લોકોને ઘટે છે, કે તેમણે કન્યા આપવા 
લેવાની ખાખતમાં તડોનેો ભેટ ન રાખવો, પોતાની નાત જ્યાં જ્યાં 
હોય ત્યાં ત્યાં કન્યા આપવાની છૂટી કરવી, એટછુ'જ નહીં પણ 
જેમ જરૂર પડતી જય, તેમ જે નાતો સાથે રોટી વ્યવહાર હોય, 
તે સાથે ખેટી વ્યવહાર પણુ રાખવે।* 

જેસડુ' ભાલુ ખપે છે, તેસની સાથે કન્યા વ્યવહાર રાખવામાં 
શાસ્રાધારે કોઈ જાતનો ખાધ નથી. આપણે જેઈએ છીએ, કે કેટ- 
લીક નાતોમાં વીશા ને દશા એવા ભેદ હોય છે. તેઓ પરસ્પર એક 
ઔજાને કન્યા આપતા નથી. ખડાયતા વાલિયા લઇએ, તે તેમાંના 
વીશા ને દશા એ ખે ભાઈની પ્રજન ગણાય છે. તેમના ઈંટ દેવ એક 
છે, તેમની કુળદેવીઓ એક છે, તેમનાં ગોત્ર એક છે, અને તેમના 
ગાર ષણુ એક છે; તે છતાં તેઆ પરસ્પર કન્યાની આપ લે શા 
માટે કરી ન શકે ? કાઠિયાવાડમાં અને દેશાવંરમાં વસનારા અ'ને 
જતના ખડાયતા એક ખીજાને કન્યા આપે છે, તે પ્રમાણે ગૂજરાતના 
ખડાયતા ૩ર તો કોઇ જતની હરકત નથી. એજ મમાણે ધર્મના 
કાશ્ણે એક જાતમાં ભેદ પડયાથી કન્યાવ્યવહાર ખ'ધ પડે છે, તે 
ચહાવા લાયક નથી. શ્રીમાળી, પોડવાળ, વગેરે «તના વાણિયામાં 
મેશ્રી ને શ્રાવક એવા વિભાગ પડેલા છે. સેશ્રી શ્રાવકમાં ગ્રથમ 
કન્યાની આપ લે થતી, પણુ હમણાં હમણાં તેનો કોઇ કોઇ ઠેકાથે 
ગ્રતિખ'ધ થવા લાગ્યો છે. 

જેએ ખીજી નાતમાંથી કન્યા લાવે છે, તેમને નાતવાળા 
ગુન્હેગાર ગણી ૬“ છે, કે નાત ખહાર મૂકે છે. આથી જે વ્યવહાર 
ચાકુ થવે] નેઇએ, તે ઉલટે) અટઝે છે, અને તેથી ન્રાવને પરિ ઝે 
સોસવુ* પડે છે. કેટલીક વાર એથી નાતમાં ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે/ 
અને તડ પડવાને સમય આવે છે. કોઈવાર એવા લે!કે। વધારે થાય 
છે, ત્યારે તે નાતથી હમેશને માટે જૂદા પડે છે; તેથી વળી એક 
નાતતે। વધારા થાય છે. આવા લોકે ખાહાણુ હોય તે બારડ અને 
વાણિયા હોય તે! પાંચા કહેવાય છે. જેમને ભીડ પડે છે તેએ 


ક 


(૧૩૩) 


ખીજી નાતેપમાંથી નીકળીને કન્યાને માટે આવી નાતોમાં સામેલ 
ચાય છે; તેથી તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પાસે છે, અને ખીજી નાતે માં 
ઘટાડો થાય છે, તે છના લોકો એ ખાખતમાં કાંઇ વિચાર કરતા 
નથી, એ ખેદકારક છે. 

ખાર્ડ, તપોદન, કારટીઆ, લવાયા, રાજગર, પાંચા, ઢ'દોઇ 
વગેરે કેટલીક ખ્રાહ્ઘાણુ વાણિયાની નાતે! પતિત ગણાય છે, તેનાં ત્રણુ 
કારણુ નેવામાં આવે છે. પરનાત સાથે લશ્ન કરવાથી કેટલીક નાતે! 
અધમ ગણાઈ. અધૂરા પરશતરે વર મરી જવાથી કન્યાનુ' ફરી લગ્ન 
કરવાથી કેઈ નાત પતિત થઇ. પોતાને ન છાજે એવા હલકા ધ'ધા 
હાથમાં લેવાથી કેટલીક નાતોને સ'સગ' તેજ જાતના ખીજા લોકોએ 
ખ'ધ કર્ચ. આ ત્રણે કારણો એ નાતોને પતિત ગણુવા પૂરતાં હાલ 
નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાચે. હાલ જેએ 'પરનાતની કન્યા 
લાવે છે; તેએને પતિત ગણુવામાં નથી આવતા. માત્ર નાત તેમને 
ગુન્હેગાર ગણી અસુક શિક્ષા કરે છે, અને પછીથી પાવન કરી લે 
છે. લગ્નસ'સકાર પૂરા ન થાય, ત્યાં સુધી લગ્ન પૂણુ થયું” ન ગણાય. 
સારે અધુરા સ'સ્કારની દરસિયાન વર મરણુ પામે, તે। કન્યાને ખીજ 
વર્‌ સાચે પરણાવી શકાય. હલકા ધ'ધાથી પતિત થવાતુ' હોય, તે 
હાલ ઉ'ચ વર્ણના લે।કે ગમે તે ધ ધા કરે છે, તે છતાં તેમને કોઇ 
પતિત લેખતુ' નથી. ભવાઈના ધ'ધાથી ખ્રાહ્મણુ પતિત થાય, તો 
નાટકના ધ'ધાથી કેમ ન થાય ? કારટુ' સરાવવાથી ખ્ાાહ્યણુ અધમ 
ચાય, તે। દારૂવાળાની ડુકાને દ્વાર વેચવા સાર્‌ ચુમાસ્તી કરનાર 
ખ્રાહ્મણુ કે વાણિચોા અપ્રમ શા માટે ન થાય ? રાજગર વગેરે યજ- 
માનની સાથે ખાવાથી નાપાક થયા છે, તો સે'કડે લોકે જેઓ 
શક્તિપ'થ સ્વીકારીને કૈ ખીજી રીતે અભક્ષ્ય ભક્ષ કરે છે, તેમને 
નાપાક ગણી હમેશને માટે પતિત ઠેરવવામાં કેમ આવતા નથી ? 

અદિચ્ચ જેવી ખહોળી નાતને માટે એમ કહેવાય છે, કે તેમને 
ઘેર ત્રણુ પેઢીએ ભર્ડી નીકળે ! અર્થાત્‌ એ લોકો! જરૂર પડે, ત્યારે 
ભરડાની કન્યા પણુ લાવે છે, આ છૂટ ધીમે ધીમે તૈમનામાં પણુ 
ખ"ધ પડતી જય છે. “ એ।દાણુ* ને તરકાણુ'” એવી કહેવત ચાલે છે, 


( ૨૩૪ ) 


તે ઉપરથી એ નાત ખહોળી ને વધારે છૂટ લેનારી હોવાથી, તેમાં 
ચમે તેમ કરે તે નભી રકે છે. એજ રીતે જે ખીજી નાતે(માં વિભાગ 
ન પડતાં તે ખહાળી રહે તે! વધારે છૂટ લઈ શકે. કણુખીની નાત 
એવડી સોટી છે, કે તેમાં લોકો ગમે ત્તેમ કરી શકે છે. “ ગરાશિચે। 
ગોઝારો નહીં, ને કલુખી નાતમા'રા નહી ” એ કહેવતથી સમનારે, 
જે બીન નાતે(માં જે કારણથી લે!કેો નાત બહાર થાય છે, તે કાર- 
શાથી કણુખી નાત ખહાર થતા નથી. “ તેર તાંસળી ” ભેગી જમી 
શકે છે, તેમાં કણુખીનો સમાવેશ કેટલીક વાર કરવામાં આવે છે. 
જેઢલીક વાર સહજ વાતમાં લોકો આડ લઈ પોતાને। લાભ 
અુએ છે. કુશ#્ટી તરક ખડાયતા વાણિયાનાં કેટલાંક ઘર છે. એ લોકે! 
એક ખૃણામાં આવી જવાને લીધે ઘણા કાળથી ખીજા ખડાયતાથી 
જૂદા 'પડી ગયા છે. તેએ પોતાને ખડાયતાને બદલે ખ“ડાયતા કહેછે. 
સ'સર્ગ તૂટી જવાથી ખડાયતા ગોરને બદલે ખીજ ખ્રાહાણુથી કામ 
ચલાવી લે છે. ઇષ્ટદેવ, ઝુળદેવ, ગોત્ર વગેરે તેએ ભૂલી ગયા છે; 
ભને કુશ્રાસે વાસ હોવાથી તથા ખીનના સમાગમથી તેમની રીત- 
ભાતમાં પણુ ફ્રેર પડેલો છે. કન્યાઓએ વધી પડવાથી તેમણે તે 
શુજરાતના ખડાયતાએને આપવા વિચાર કર્ચો. ડાકોરની યાત્રાએ 
તેઓ આવ્યા, અને પાછા વળતાં ઉમરેઠની ભાગોળે સુકામ કરી 
તેમણે ત્યાના ખડાયતાઓને બોલાવી પોતાને વિચાર જણાવ્યે.- 
પૂછગાછ કરતાં ઉપર જણાવેલી ખામીએ। તેમનામાં ન્‍ેવામાં આવી, 
તૈથી તેમની સાથે સ'ભ'ધ બાંધવાની ઉમરેઠવાળાએ ના પાડી- 
ઉમરેઠવાળાને કન્યાએની ઘણી જરૂર છતાં તેઆએ લાગ ખોયો. 
એ પછી જે કોઈ કુશક્ી જઇ પરણી આવ્યુ, તે નાત ખહાર ચચુ'. 
સ્વજાતિના વાણીઓઆ છતાં કહાશ ખૂલે પડી રહેવાથી તેએ! કેટલીક 
બખતમાં અજ્ઞાન જણાયા, કે તેમની રીતભાત પસ'& ન પડી; 
ગેટલાજ કારણુથી તેમની માગણી ન સ્વીકારી, તેથી પોતાને” 
તુકશાન યયુ'. «માવે પ્રસગે સમય વ્તવો। નેઇએ, અને મોટું મન 
રાખવુ' જેઇએ. 


(૨૩૫ ) 
મ્રકરણુ ૪ થુ 
બહિષ્કૃત ડરતા. 


આપણા સ'સારનુ" અને ધર્મતુ' બ'ધારણુ એવુ* છે, કે ખીજ 
લોકોને આપણે તેમાં ભેળી શકતા નથી. ઈ'ગ્યાંડ વગેરે દેશે।માં 
કાળે કરીને ખીજ લોકે! તે દેશના લેકે! સાથે ભળી નય છે. ખાવા 
પીવાની તે। તેમનામાં અડચણુ નથીજ; પરતુ કન્યા આપવા લેવામાં 
પણુ ખાધ લેવામાં આવતે! નથી; અને કાળે કરીને તેએ સ્વધમી' 
હેય, તે। સ'સારમાં શળી જાય છે. ત્યાના લેકે ગમે તેની કન્યા 
પરણુવાથી નાત ખહાર થતા નથી; તેમ ત્યાંની કન્યાઓ મરજીમાં 
આવે તે જાતન! લેો।કો સાથે પરણી શકે છે. આથી સ'સારમાં જે 
હેરકતે! આપણે વેઠવી પડેછે, તે તેમને વેઠવી પડતી નથી. 


એથી ઉલટુ, આપણે અનેક જતના ગુનાહને માટે લોકને 
ખહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલે નાત ખહાર કે ધમ ખહાર મૂકીએ 
છીએ. જેએ હંમેશને માટે નાત બહાર થાય છે, તે નાતમાંથી કસી 
થાયછે, અને જેઓ ધમ ખહાર થાયછે, તે હમેશને માટે ધમ'માંથી 
કમી થાયછે; એટલે આપણને બેવડું નુકસાન થાયછે. આથી હિ'ટુ 
પ્રજા વધવાને ખદલે ઘટવાને સ'ભવ વધારે છે. 

હાલના જમાનામાં વિદ્યાનુ' બળ વિરોષ છે, વિઘાની છી'મત 
લેકે! સમજવા લાગ્યાછે, અને તેથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છોકરાંને 
કેળવણી આપવા ઘણાં માખાપ યત્ન પણુ કરેછે. આ દેશમાં અપાતી 
કેળવણી પૂરી થયા ષછી વિરેષ અભ્યાસ કરવા હોય, તે। તે વિલાયત 
ગયા વગર થઈ શકતે! નથી; અને આવા ચડસાચડસીના સમયમાં 
નિશેજ અલ્વાસ કર્યા વગર સારી માષ્તિ થતી નથી, એ સેતનટ 
જાણુવામાં છે. સુલ્કી ( સિવિલ સવિસ ) ને બીજા ખાતાની મોટી * 
તોકરીઓ વિલાયતમાં અભ્યાસ કરી ઉત્તીજુ્‌ થયા વગર મળતી 
નથી, એ વાત ઘણાના નાણુવાર્સાં હરો. વળી આપણા દેશની હુન્નર 
કારીગરી મ'ટ પડીછે, દેશમાં વેપાર રાજગારનથી,ગને લેપકે ક'ગાળ 


( ૨૩૬ ) 


હાલત ભોગવેછે, એ પણુ કોઈના જાણુવા ખહાર ભાગ્યેજ હરે. 
હુન્નર કારીગરી ખીલવવા સાટે જે ત્તાન નતેઇએ, તે વિલાયત ગયા 
વગર જેઈએ તેવુ' મળતુ નથી. વળી જે અત્તેક જાતનાં સે'કડો 
કારખાનાં વિલાયતમાં ચાલેછે, તે નજરે જઇ અનુભવી ત્તાન મેળવ્યા 
તગર આપણા લોકે। કારખાનાં ચલાવવાને કે નવી શોધ કરવાને 
શક્તિમાન થવાના નથી, આપણુ! ઉપાર્જનનાં સાધન કહ્યાં, એટલે 
ઉતરવલી પ'ક્તિની નોકરી,અસલથી ચાલતી આવેલી ખેતીવાડી,ડલકી 
જતની હાથે કરવાની કારીગરી, અને લેવડદેવડ છે. આથી આયશા 
દેશ આધખાદ્ટ કેમ થઇ શકે ? હલકી જતની નોકરીથી તવ'ગર થવાય 
નહીં, જમીને કસ ચાચોછે, તેથી અને જૂની પદ્ધતિથી ને સાદાં 
એ જારથી પેટ પૂરતુ' પણુ પકવી શકાતુ નથી. કારીગરો ભૃખે 
મરેછે, અને તેએ પોતાને! કસબ છોડી ખેતી આદિમાં પડેછે. 
લેવડદેવડ એટલે વ્યાજ વટ'તરનો ધ'ધો લઈએ, તે। તેમાં પણુ ક'ઈ 
દમ નથી અને માલની આપ લે કરવી એમાં પણુ ઘણુ' ખાટવાતુ' 
નથી. પરદેશી કે દેશી માલ ખરીદવો કે વેચવે।, એમાં તે કેટલે! નફો 
મળી શકે ? માલ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાની તજવીજ કરવી 
જેઈએ. આપણે જે પ્રકૃતતિ-પદાર્થો ખેતીવાડીથી કે ખીજી રીતે 
ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તે પરદેશ જાયછે, અને તેની અનેક ખનાવટો 

થઈ આપણા દેશમાં આવેછે, તેના આપણુને સુષ્કળ પૈસા આપવા 

પડેછે. હવે ને એવો માલ આપણે ત્યાં તૈયાર થતે। હોય, તો 
આપણુતે કેટલે લાભ થાય ? પણુ એવે માલ કરવાને શક્તિવાન 

થવુ' હાય, તે। તે ખાખતને। ઇલમ શીખવે જેઈએ. ખીજ લે।કો 

તે શી રીતે કરેછે, તે નજર જેવુ' ન્‍ઇએ, તથા તેને અતુભવ લેવો 

જેઇએ. વળી આપણે નેઇએ છીએ, કે આપણા દેશના ગ્રકૃતિ- 

પદાર્થો ને ખીને સાલ પરદેશ સોકલવાનુ' કે પરદેશનો માલ અહીં 

લાવવાનુ' કામ પરદેશમાં તેમજ અહીં પણુ ઘણુ ભાગે પરદેશીએ।જ 

કરે છે, તેથી મોટો લાલ તેમને થાય છે. આ ખધા લાભ પરદેશર્મા 

ગયા વગર આપણુતે મળી શકવાના નથી. 

આપણા રાજકર્સ્ટાની ગારી વિલાયતમાં છે. ત્યાંયુ' રાજખ'ધા- 


(૧૩૭) 


રણુ કેવુ છે, તે નેવા જાણુવાની જરૂર છે. એ દેશ આખાદી અને 
ઉન્નતિ શા કારણે ભોગવે છે, તે તપાસવાની અગત્ય છે. એ દેશમાં 
સુધારો કૈવી રીતે કયા કારણુથી દાખલ થચો, તે બેવુ' જઇએ. 
ત્યાંના લોકોમાં એવા તે કચા સદ્ગુણ છે; કે જે વડે તે દુનિયાના 
સોઢા ભાગ પર રાજ કરે છે, અને દુનિયાના સવ ભાગમાં વેપાર 
રેોજગારને માટે, શોધ કરવાને માટે, કે શોખની ખાતર જાય છે ? 
સુધરેલા દેશે(માંથી આપણુને જ્તેવા જણુવાનુ' સે સુધરવાતુ' ઘણુ 
મળી શકે એમ છે. 


આવાં કારણે।ને માટે જેઓ વિદેશ ગમન કરે, તેમને હરેક 
રીતે ઉત્તેજન આપવુ', એ દરેક દેશી ભાઇતુ કતત'ભ્ય છે. વિદેશ જન।- 
રા જેમ પોતાને માટે લાભ મેળવે છે, તેમ તેએ નાત નતને અને 
દેશને પણુ લાભકત્તા નિવડે છે. માટે જેમ વધારે માણુસો વિલાયત 
જાય, તેમ દરક નાતે કરવુ' ન્તેઈએ. પૈસાટકાની ,અને ખીજી હરેક 
જાતની મદત તેમને નાતીલાસ।એ તથા દેશી ભાઇઓએ આપવી 
જોઇએ. તેએ! પાછા આવે, ત્યારે તેમને દેશ હિતેચ્છુ અને દેશનુ” 
સાર્‌' કરનારા ગણી કુલે વધાવી લેવા નેઇએ. પરતુ આપણે તો 
તેથી ઉલટ્ટુ'જ કરીએ છીએ. તેમને મદત કરવાને ખદલે તેમના 
સામા થઇએ છીએ, વિલાયત જઈ આવ્યા, માટે જણે તેમણે કેઈ 
ભય'કર પાપ કર્યું' હોય, એમ ગણી તેમને! «પશ કરવા ષણુ ચહાતા 
નથી ! તેમને એકદમ ખહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલુ'જ નહીં, પણુ 
તેમના મા, ખાષ, બૈરાં, છોકરાં ને બીજા' કોઈ જે તેમની સાથે 
સ'બ'ધ રાખવા નાય, તેમને પણુ નાત.ખહાર મૂકવા તત્પર થઇએ 
છીએ.તેસની યાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવી પ'ચગવ્યની ગાળીએ। ગળાવીએ 
છીએ. સેડ રૂપીક તે પાછળ ખસ્ચાવીએ છીએ, ગએ ગટલેપી 
પણુ ન પરાતૉં જ્ઞાતિ ભોજનને માટે કે બીજી રીતે તેમની પાસેથી 
ભારે દ'ડ પણુ લઈએ છીએ ! વળી તેમ કરતાં પણુ કેટલીકવાર તો 
પૂણ રીતે નાતમાં દાખલ પણુ કરતા નથી. બીચારાએ ને વિલાયત 


જવા આવવામાં તથા ત્યાં રહેવામાં સુષ્કળ ખરચ્ચ કરવુ” પડે છે; અને * 
18 


(૧૨૮) 


દાઝયા ઉપર ડામ નાતવાળા કરે છે. આતે ફેવી ઘેલાઈ ! એથી પરિ- 
ણામ શુ' થાય છે ? ખીજ લોકો વિલાયત જતા અટકે છે, અથવા 
તે ઘણાજ થોડા વિલાયત જવાની હામ ભીડે છે. 

આપણે પાછળ કહી ગયા, તેમ વિલાયત જવાને પ્રતિખ'ધ 
શાસ્ત્રમાં નથી; તેમ કાળુ' પાણી એળ'ગી ખીજ દેશોમાં જતાં ને 
વાંધો! લેવામાં આવતે! નથી, તે। વિલાયતનેજ માટે વાંધો શા માટે 
લેવા જેઈએ 1 પૂવે" આપણુ! લેકે। વિલાયતના ( યૂરોપના ) તથા 
ખીજા દેશોમાં જતા, અને હાલ પણુ બીન દેશોમાં નય છે. આક્રિકા 
ખ'ડ જેવા જ'ગલી સુલકમાં જવાને વાંધો નથી, તે! ચૃરાપખડ 
જેવા સુધરેલા સ્ુલકમાં જવાને વાંધો શા માટે હોઈ શકે ? ત્યાંના 
લોકે! મોમાં થુ'કીને કે બીન્ન જુલમ કરીને અહીંથી જનારાને વટા- 
છતા નથી. ત્યાં ષોતાને। ધર્મ સાચવીને મજેથી રહી શકાય* છે. 
અખાલ ખાવુ' ન ખાવુ' એ પોતાની મરજીની વાત છે. અહીં રહીને 
જેએ' એવુ' કાસ કરે છે, તેને આપશે શુ કરીએ છીએ ? કરી જરૂર 
લાગે, તો શાસ્્રાધારે સજ પ્રાયશ્ચિત કરાવી વિલાયત જઈ આવ- 
નારને પાવન કરી લેવે। ઘટે છે. તેને ખરચના ખાડામાં નાંખવાતુ' 
કે કેટલીક સુદત સુધી નાત ખહાર રાખી છેરાન કરનાનુ' છેડી દેવુ, 
એમાંજ ડહાપણુ છે, અને એમાંજ આપણા દેશતુ' હિત સમાએછુ 
છે, એમ સમજવુ. 

જેએ અન્ય પર્મ સ્વીકારે છે, તેમને હમેશને માટે નાત 
મહાર અને ધમ બહાર કરવામાં આવે છે, એવા લોકે! કદી પાછે 
પોતાને ધર્સ રવીકારવા તત્પર થાય, તેોઃપપણુ તેમને નાતમાં કે 
ધર્મમાં લેતા નથી. એક વાર કોઇ બીજા ધમાં વટલ્યો કે થઈ 
ચૂક્યું પછી તે થોડી દિવસમાં પાછે આવવાતુ' ચહાય, કે પોતાની 
ભૂલને! ખરો પશ્ચાતાપ કરે, કિ'વા તેને માટે ગમે તે પ્રાયશ્ચિત કરવા 
તૈષારથાય, તેપપણુ તેતુ' ક'ઈ વળે નહીં. અન્ય ધર્મી ને પોતાના ધર્મમાં 
દાખલ કરાય નહીં, અને જે હિ'દુઓ ખીન્ને પમ અ'ગીફાર કરે, 
તેમને પાછા લઇ શકાય નહોં, તેથી હિ" ધમ'ને અને હિં'હુ પ્રજાને 

* બૈવડું' તુકસાન ચાય છે. એથી આપણે ધમ અને આપણી પ્રજાની 


( ૬૩૯ ) 


વૃદ્ધિ થવાને ખકલે તેમાં ઘટાડો થવાનો સ'ભવ છે, બોદ્ધ શિવાય 
હિંદુસ્તાનના કોઇ પણુ ધમે* વિદેશમાં પોતાનો પ્રચાર કરવાનો 
ચત્ન કચૌજ નથી, તેમ ખીન્ન ધર્મમાં ગએલા હિ'ટુઓને પાછા 
લેવાની ગોઠવખુ પણુ કોઈ ધર્મવાળા કરતા નથી, એ ખેદરકારક છે. 

જેર જુલમથી કે લાલ્ચના માર્યા લાખો હિ'ટુઓ સુસલમાન 
થએલા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગએલાની સ“ખ્યા થોડી નથી. ને કે ઉ'ચ 
વણના લોકે! ખીજ ધમમાં કવચિતજ જાય છે, તથાપિ નીચ વણના 
લાખો માણુસો પરધર્મમાં ગયા છે, ને જય છે, ખ્રિસ્તી ધમવાળા 
જુલમથી વટાળતા નથી, પણુ બોધથી ને યુક્તિથી તેઓ હિંદુઓને 
પોતાના ધમમાં લેવાને ક્તેડમ'દ થાય છે. જે દડિ'ડુએ ખ્રિસ્તી 
થાય છે, તેઓ ખ્રિસ્તી સ'સારમાં દાખલ થઇ શકતા નથી, કે તેમના 
જેવા લાભ મેળવી શ#તા નથી, તેથી તેએ! “ અતે! બ્રણ તતે। 
ગ્રણ' ની હાલતમાં આવે છે. ખ્રિસ્તી થએલા સર્વ જાતિઓના 
હિ'ડુઓનુ' જૂથ જૂડુ' ખ'ધાય છે, અને તેમાં ઉ'્વ નીચને। ભેદ્ટાભેદ 
ન રહેતાં તેમને એક ખીન સાથે સ'બ'ધ ખાંધવો પડે છે. આથી 
ફેટલાક ક'ટાળે છે. કેટલાક લાભ મળવાની આશાએ જય છે, અને 
ધારેલી ઇચ્છા પાર ન પડવાથી ક'ટાળોા ખાય છે. કેટલાક ધમ'તુ 
પૂરૂ' રડુસ્ય સમજ્યા વગર ઝ'પલાવે છે, અને પાછળથી પસ્તાયછે. 
આવા લોકો પાછા હિં“ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. 

સુસલમાન ફે ખ્રિસ્તી થવા છતાં પણુ ઘણા હિ'દુએ પોતાના 
રીત શિવાજ કાચમ રાખેછે, એટલુ'જ નહીં, પણ પોતાના મૂળ ધર્મ 
ઉપરની આસ્થા પણુ તજતા નથી. પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે માલે 
સલામમાં પરણેતર વખતે ખ્ાહ્દણુ-ગોર ચીરી કરેછે, અને કાજ 
નિકા પણુ પોકરાવેછે, તેએ! હિ"દુ દેવ દેવીઓની માનતા રાખેછે, 
અને ખુદાને તથા પીર પેગ'બરને પણુ ભજેછે. પહેરવેશ હિ"દુનો 
રાખેછે અને નામ પણુ હિ'ડુનાં પાડેછે. વસાઈ પાપડી તરફના 
હિ'ડુ ખ્રિસ્તીઓ મરિયમને માનેછે, અને માતાને વધામણાં પણુ 
રછે. ખીજી ખધી બાબતમાં તેએ સોલેસલામ હિ'દુઓને મળતા 
આવેછે. એવા ૩જરો લોક હિ'*દુ થવાની ઇચ્છા ધરાવેછે. 


(૧૪૦) 


અગ્રેજી શીખનારાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મ'નાં સુસ્તકો વાંચવાનો 
તથા પાદરીએ ને ખીન અ'ગેજ શિક્ષકોના સહવાસમાં આવવાને 
ગ્રસ'ગ મળેછે. તક'વાદના અને નાસ્તિક વિચારના ગ્રથો પણુ વખતે 
તેએ। વાંચેછે, પોતાના ધર્મનાં સુસ્તકે! થોડાનેજ વાંચવા મળે છે. 
કાંતો ભાષાના અજ્ઞાનથી કે વાંચવાના અભાવથી તેવાં સુસ્તક તેએ 
વાંચવાની તસ્ટી લેતા નથી. તેમને પોતાના ધમને। ઉપદેશ મળતો 
નથી. તેમના મનતુ' ખાત્રીપૂર્જક સમાધાન કરે, એવા ગાચાચો, 
મહા પ'ડિતો, કે ચોગીઓને। તેમને સમાગમ થતે।' નથી, એથી 
કોઇ કોઇ ઉચ વણના ને અગ્રેજી સારૂ' જ્ઞાન પામેલા, ષણુ ઉતાવ- 
ળીઆ ને સારાસારને નિઃપક્ષપાતપણે ને સાવકાશ વિચ્વાર ન 
કરનારા પાનાનો! ધર્મ તજી દેછે. કેટલીક સુદતે પોતે ખાંધેલી 
આશાઓરમાં નિષ્કૂળ થવાથી તેએ પસ્તાય છે, અને પોતાની ભૂલ 
સાલમ પડેછે, ત્યારે પાછા પાતાના ધર્મમાં આવવાની ઈચ્છા રાખે 
છે. તેઓની ખાત્રી થાયછે, કે સ્વગે* જવાનો કે મોક્ષ પામવાનો 
માર્ગ: અન્ય ધર્મમાં જવાથી સરળ થતો! નથી. તેએ।ને સમજ પડેછે, 
કે પ્રથમ સપાઢે જે ઉજળુ' એટલુ દૂધ ધાર્યું' હતુ“, તે ઝાંઝવાના 
જળના જેવુ છે. તેએને અઝુભવ થાય છે, કે જે સ'સારસુખ હિ'દુ 
છતાં મળતુ' તે રુખ બીજે સ્થળે પ્રાપ્ત થતુ નથો. આવી સ્થિતિમાં 
તેઓ હિ' ધર્મમાં પાછા આવવાની ઇંચ્છારાખે, એ રવાભાવિક છે. 

આસપ્રમાણે જે લોકે! પાછા હિ'ડ ધર્મમાં આવવા માગતા હો્‌ય, 
ત્તેમને પાછા દાખલ કરવામાંજ ડહાપણુ છે. પણુ એવુ' ડહાપણુ 
વાપરનાર કે।ણુ ર હિ'ડુ ધર્સ માં સેકડો પ'થછે, તેમાંથી કાચા પ'થ- 
વાળા તેમને દાખલ કરે ? જૂદા જૂદા પ'થના આચાચેોને પાતાના 
પથતી તમાજ કયા છેર તેઓ પાતાના પંથની ઉન્નતિ અને જિ 
સાટે દરકારજ કયાં રાખે છે ? તેએ ભેગા મળીને આવે! વિચાર 
કરે, એ બનવુ'જ અશકય જેવુ' લાગેછે. કદી કોઈ આચાય પોતાના 
ધર્મમાં એવા લોકોને દાખલ કરવાની હામ ભીડે, તો તેના સેવકે! 
વ'કાય. સેવફોમાં અનેક નાતે અને જાતે! હોય, તેથી કચી 
નાતજાતમાં તેમને દાખલ કરે ? 


(૧૪૨ ) 


આગપ્રશ્નોનેો નિકાલ એક રીતે આવી શકે એમછે. જે પ'થમાંથી 
અને જે નાતજતમાંથી એ લોકો! ગયા હોય, તે પ'થમાં ને તે નાત- 
જાતમાં તેસને પાછા લેવા સ્તેઈએ. ધર્મે! બાધ આવતો! હેય તો, 
તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવવુ'. તેઓ પાછા આવવાની શ્રાતુરતા 
અતાવેછે, તેથી તેઓ પોતાના કૃત્યને! પશ્ચાતાપ કરેછે, એ તે 
આપોઆપ શાખીન થાયછે. જેમના વડીવાઓએ અસુક કૃત્ય કર્યું” 
હાય, તેની ભારે શિક્ષા તેમણુ શા માટે ભોગવવી નેઇએ ? કોઇ 
સુસલમાની સાથે વ્યવહાર ખાંધી તેના હાથતુ' ખાય છે, તે છતાં 
તેને ને નાતમાં લેવામાં આવે છે, તો આવા લોકોને નાતમાં 
“પાછા દાખલ શા માટે કરી ન શકાય ? વટાળ ગણીચે, તો બ'ને 
વગનો! સરખો છે, ખ'ને પાછા આવવાની આતુરતા રાખે છે, અને 
પાતાના કૃત્યને પસ્તાવો કરેછે, તો પછી એકને નાતમાં દાખલ 
કરવો, અને ખીજાને ન કરવે।, એ અન્યાય છે. 


આ ખાખતનો વિચાર આચાર્યોએ, પર્માપદેરાફોએ, અને પડિ- 
તોએ ખાસ કરવે। ઘટે છે. તેએ શાસાધારે ક"ઇ પણુ નિકાલ કાઢે, 
તો! ઘણુ” સાર્‌. તેમણે કરેલા નિર્ણયને હિંદુઓ જરૂર માન આપશે. 
તેએ રીધે દછી વાપરીને રસ્તો કાઢી આપશે, તો તેથી હિ'દુ ધર્મ” 
તથા હિ'ડુ સ'સારને સારા લાભ થશે. વૃદ્ધ માબાપ, તરૃણુ સ્ત્રી, અને 
નાનાં બાળકો, જેમને ખીના ધમમાં પ્રવેશ કરનારે રઝળતાં 
સે ટળવળતાં મૂકયાં હરે, તેમની આંતરડી એવો નિકાલ કાઢી 
આપનારને નિરંતર આશીશ દેશે. તેઓ પોતાના ધમના ને 
રૃશના શુભચિ'તક ગણાશે, અને એક મહતૂ કાર્ચ કરીને અમર 
ક્રીતિ મેળવશે. 

ઉપરનાં સુખ્ય બે કારણુ શિવાય અનેક જાતના નાના સોટા 
ગુન્હા માટે થોડી કે ઘણી સુદતને સાર્‌ ગુનેહગારને નાત ખહાર કે 
સડાજન ખહાર કરવામાં આવેછે.કોઇ વિવાહ તોડે, કિ"વા ખીજ તડમાં 
કે એકડામાં કન્યા ઉતારે, તે! વખતે તેને નાત ખહાર મૂકે. કોઇ 
હિ'ડુ ધર્મનેઇ આખી નાત કે મહાજન પાળતુ” ન હોય, એવો પ" _ 


( ૧૪૨) 


જાહેર રીતે સ્વીકાર, તો તે નાત બહાર કે મહાજન ખહાર થાય, 
કાઈ ગોત્ર ભાગે, એટલે પાતાના ગોત્રમાં કન્યા આપે લે, તે! તે 
નાત બહાર થાય. જેની સાથે રોટીવ્યવહાર હચ, એવી પરનાતની 
કાઇ કન્યા લાવે, તો તે બહિવકૃત થાય, કે!ઇઇથી અજથુતાં કે 
ખીજાની છેતરપ'ડીને લીધે હલકી જતની કન્યા પરણી જવાય, તે! 
તેને નાત ખહાર મૂકવામાં આવે. અભક્ષ્ય ભક્ષ કરનાર અને મધષાન 
કરનાર નાત બહાર થાય, હલકી જાતની આં કે પુરૂષ સાથે કોઇ 
ચુરૂષ કે ઓ સ'ન'ધ માંધી તેના હાથતુ' ખાય પીએ, તે! તે નાત 
છહાર થાય. નાતે પ્રતિખધ કરેલા ધ'ધા કેઈ લેઇ બેસે, અથવા 
ધર્મથી પ્રતિકૂળ હોય, એવા પ'ધા કેઇઇ કરે, તે! તેને નાતિ ખહાર 
મૂકાય. રાતિએ ગ્રતિખધ કરેલા ખાતપાનનતેઃ કેઈ ઉપયોગ 
કરે, તો તેને નાત ખહાર થવુ' પડે. ચુનેડુગારને મદત કરનાર 
નાત ખહાર થાયછે, દ'ડ વગેરે નાતથી થએલી સજાને જે અમલ 
ન કરે, તેને તે કરતાં ભારે એટલે નાત બહાર મૂકવાની સજા થાય 
છે. પર'તુ ગમે તેવા કારણે નાત ખહાર મૂકવાને! વહિવટ સારો 
નથી. નાત બહાર મૂકવાની સજા સૌથી ભારે છે, તેનો હલકી 
શાખતમાં ઉપયે।ગ કરવાથી તેનુ મહત્ત્વ ઘટે છે. એને સૌથી છેલ્લી 
અને મોટા શુનાહને માટે વાપરવી જઇએ. નાત ખહાર મૂકવાની 
સજા વડે ઘણી વાર નાતે।માં ખખેડા ચાય છે, અને તડા પડવાને 
વખત આવે છે. સજના ઉપચોગ વારેવારે કરવાથી અને તેમાં 
પક્ષાપક્ષ બતાવવાથી નાતના આગેવાનેોતુ' બળ ઘટેછે, અને નાતના 
બ'ધારણુમાં સડો પેસે છે. હમેશ નાત બહર સૂકવાથી નાતની 
વસ્તીમાં ઘટાડે! થાય છે. 


(૧૪૩) 
ચિમામ ર્‌. 
સ્રીએની પ્રતિણ અને સ્થિતિ 


સ'સારના ક'ચવ્યવહારમાં સ્રીએ સોટો ભાગ લેછે. સ'સારની 
સ્થિતિ સુધરવા ખગડવાનો મોટે! આધાર સ્રીઆ ઉપર છે. સ'સાર 
સુખરૂપ કે દુઃખેરૂપ રીઓ વડે નિવડે છે. એક કવિએ કહ્યુ'છે, કે 
“ મા સાર વગરના સ'સાસ્માં સારી સ્ત્રી એજ સાર છે. ” મારે 
આર્ય લોકોમાં ઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ પરાપૂ્થી ઝેવી 
ચાલી આવી છે તેને મરથમ વિચાર કરીએ. 


સ'સાર સુધારાના સ'બ'ધમાં હિ'ટુસ્તાનના ઇતિહાસના સુખ્ય 
ત્રણુ ભાગ પાડી શકાય. ૧ વૈદક કાળ, ર ભારત કાળ, ૩ સાંપ્રત- 
કાળ. ભાર્યય લોકે) આ દેશમાં આવ્યા, તે વખતથી ભારતનુ” યુદ્ધ 
થયુ”, ત્યાં સુધીના સમયને વૈદિક કાળ કહીશુ* ( ઇ. સ, પૂવે” ૨૦૦૦ 
શી ઇ. સ. પૂવે" ૧૩૦૦ સુધી ). પાંડવ કૈપરવના વખતથી તે ખૌ।દ્ધ 
ધમને! ફેલાવા થચે।, ત્યાંસુપીના સમયને ભારત કાળ કહીશું” 
( ઇ. સ. પૂર્વે: ૧૩૦૦ થી ઈ. સ, 'પછી ૩૦૦ વર્ષ સુધી ). એ પછીનો 
પૌરાણિક, સુસલમાની, અને અત્યાર સુધીનો! સમય સાંગ્રત કાળ, તે 
વૈદિક અને ભારત કાળમાં સ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ કૈવી હતી, 
તે વિષે દત્ત સાહેખ પોતાના માચીન ભારત નામના સુસ્તકમાં 
આ પ્રમાણે લખે છે. વૈદિક કાળની આએ માટે તે કહેછે કે:-- 

૬ સુશિક્ષિત સ્રીઓનાં ચિત્ર આપણુને આથી પણુ વધારે 
સુખકર લાગે છે. આ ઓએ! પોતેજ ત્ાષિ હતી. સૂઝતો। રચતી, અને 
સુરૂષ વર્ગ માકક યસ્તકિયા કરતી; કેમકે તે વખતે ઓઔઓતને 
સાટે પીડાકારી ખનો નહતા. તેમને પડરેનશીન કે અભણુ રાખવા 
અથવા મડળસાં તેમની હકદાર સ્થિતિમાંથી ટૂર રાખવા, ફુ'ઇ 
પથુ પ્રયત્ન થતો નહીં. તેમને ચોગ્ય દરેક કામમાં દરેક જગાએ 
આપણે તેમને યસક્રિયામાં ભાગ લેતી ગને મ“ડછા ઉપર પોતાની 
અસર પ્રવર્તાવતી નતેઇએ છીએ. હજારો વર્ષોથી વારસામાં ઉતરી 


(૧૪૪) 


આવેલુ સુશિક્ષિત આ “ વિશ્ચાધારા ? તુ' ચિત્ર જેઈ આપણે આંન'દ 
પામીએ છીએ. આ પવિત્ર સ્રી સકતો રચતી, યસ્તકિયાએ। કરતી, 
અને પરિણીત દ'પતીઓને! પરસ્પર સ'બ'ધ સદ્ગુણુપાશથી બાંધી 
રવા, અને નિયમિત રાખવા, સરલ ઉત્સાહથી અગ્નિની સ્તુતિ 
કરતી (મ'. ૫-૨૮-૩). ખીજી ઓએઓનાં નામ પણુ આપણે 
વાંચીએ છીએ, જેએ કગ્વેદમાં કષિ મનાએલી,છે. ” 

જ ્તૈદિક સમયના જેવા સરળ મ'ડળમાં જીવનનો સબધ 
પાછળના વખતની માફક વજમય ધારાથી નહીં, પણુ દરેક માણુ- 
સના ખપ અને ઉપયોગ ઉપર ખ'ધાતો; એટલા માટે સર્વ કન્યા- 
એએ પરણુવુ'જ સ્‍તેઈએ, એવી કાંઇ ધામિક આવશ્યક્તા નહોતી. 
આથી ઉલ્ટુ' અપરિણીત સ્રીએ; જેએ પોતાના પિતાનાજ કુટુ- 
ખમાં રહેતી, અને સ્વાભાવિક રીતે પૌત્રિક સ'પત્તિના ભાગનો 
દાવો કરી લેતી, તેઓના સ'બ'ધી સૂચનો! મળે છે ( મ" ૨-૪-૪૩). 
બીજી બાજુએ જેઈએ તે! સાવધાન અને ઉદ્વોગશીલ ગૃહપત્નીઓ 
ગૃહુબ્યવસ્થાની સ'ભાળ રાખતી, ઉષાની માફક સવને જાગ્રત 
કરતી, પ્રભાતમાં ( મ”. ૧-૧૨૪-૪ ) કુટુ'બનાં સર્વ" મનુષ્યને કામે 
મોકલતી, અને ગૃહકાર્ય માં ઉપયુક્ત સદ્શુણે!, જેને માટે હિ'દુ 
પત્નીએ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વખતથી તે આજ ગુધી વખણાએલી 
છે, તેનાથી યુક્ત રહેતી, તેનાં સૂચનો! વારવાર થાય છે, ” 

“જ સ્વામી પસ'દ કરવામાં કન્યાઓના મત લેવાતે, એમ ' 
જણાય છે. તેમની પસ'દગી હમેશાં સુખાવડ નથી હોતી, કેમકે 
ઘણીએક ઔએ। તેના ધનથી લેો!ભાઈ જાય છે; પણુ ઉદાર સ્વભાવ 
ની અને સુ'ટર સાકૃતિની સ્રી ઘણામાંથી પોતાના ઇછસેજ સ્વામી 
તરીકે પસ'દ કરેછે, ( મ ૧૦-૨૭-૧૨ ). ઉત્તર કાલીન સવય'વર 
પદ્ધતિની છાયા ઉપરની કચામાં જણાય છે, એમ આપણું અનુ" 
માન ફરી શકીએ, તે! ષણુ એ તે! નિઃશ'શય વાત છે, કે પિતા 
પોતાની દીકરીઓને માટે સ્વામી પસ“ કરવામાં પોતાનો ડહાપણ 
ભરેલો અધિકાર રાખતા, અને સાંપ્રત કાળની માફેક પોતાની 


1૧.) 


કન્યાઓને સુ'દર રીતે અલજૃત કરી, અને સુવણોલ'કારથી વિભૂ- 
ષિત કરી તેતુ' દાન કરતા ( મ'. ૯-૪૬-૨, મ. ૧૦-૩૯-૧૪ ).” 
“ લગ્નકિયા ખડું ચે!ગ્ય રીતે થતી, અને વશકન્યા ૨૨૫૨ 
વચતે॥ આપતાં, તે પણુ પ્રસગાનુકૂળ અપાતાં. કગ્વેદના "પાછળના 
જ્ઞાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક કચાએ આપણે આપીશું; 
તેમાં આ કિયા સબધી આત્'દદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી 
ત્રચાઓસાંની પહેલી ખે એમ ખતાવે છે, કે બાળલગ્નના અસ્વા- 
ભાવિક રિવાજ અજાણ્યે! હતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાસ થયદ 
પછી “રણાવવામાં આવતી. ” ( એ કચાએ છોડી દીપી છે ). 
ભારતકાળની સ્્રીએ સ'બ'ધે દત્ત નીચે પ્રમાહે જણાવે છેઃ--- 
“ આપણે નેય” છે; કે સ્રીઓને। ગુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યા- 
વત્સમાં કેવળ અન્યો હતે. હિ'દુ સુધારાના ઉદચ રસપાળથીજ 
હિ"દુ ઓએ માનવ'ત દશા ભોગવતી. તેમના કબભનામાં દોલત 
રહેતી, અતે તેમતે વારસે। મળતો, તેએ યરમાં અને ધમ'કાર્ય'માં 
ભાગ લેતી; તેએ રાજ-પ્રસગે સોટી સભાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ 
રસ્તાએ। ઉપર હમેશાં પોતાના જરરી વખતે જતી; તેએ ઘણી. 
તખત તે સમયની વિઘામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા 
રાજકાયમાં તેમને ચોગ્ય સત્તા હતી, અસે અગર ને કે યૂરાપની 
અર્વાચીન સ્રીઓની માફક તેએ સુર્વોના મહડળમાં અતિ છૂટથી 
ભળતી નહીં, તો પણુ અત્યત ગુપ્ત વાસ અને ખન, એ હિ'ુ 
રિવાજ નથી; તે રિવાજ સુસલમાની સામ્રાન્યના વખત સુધી 
હિ'ફસ્તાનમાં અજાણ્યા હતા, અને હજી સુધી પણુ હિ'દુસ્તાનના 
સહારાષ્દ્ર જેવા ભાગોમાં ન્યાં સુસલમાને।ની સત્તા ખડું અલ્પ હતી, 
ત્યાં અજાણ્યાજ છે. કોઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્રીઓને હિંદુઓના જેટછુ 
ગાન આપતી નહીં. પણુ તેમના સાહિત્યથી અજાણ્યા તથા તુર્કી 
રિવાન્તે ઉપરથી પૂર્વની સ્રીઓનેો ખ્યાલ ખાંધનાર લેખકે તર્કથી 
હિ'ડુએને અન્યાય મળ્યે! છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારપણુ થયુ'છે.” 
સ્રીએને અતિ માન મળતુ', એમ ખતાવનારાં અસ'ખ્ય સ્થાનો 
ખ્રાહાયુગથોમાંથી નીકળે, પણુ આપલે એક બે આપીનેજ સ'તુઇ 
1 


( ૨૧૪૬) 


થઈશું. પહેલ્ષામાં યારવલ્કયે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગરઠણુ કયો, તે સાંજે 
તે અને તેની વિદ્વાન પત્ની મેત્રેયી વચ્ચેનો સ'વાદ છે. 


“હુવે અ'ત્યાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતે! ચાસવલ્કય બોલ્યે; 
સૈત્રયી ! ખરેખર હુ હવે આ મારા ઘરમાંથી ચાલ્યો જઉ'છુ, તે 
પહેલાં તારી અને કાત્યાયનીની વ્યવસ્થા કરતે! જઉ”. મૈત્રેયીએ 
કક્યું, મારા સ્વામી, ધનથી પૂર્ણ આ આખી પૃથ્વી મારા કખજામાં 
હોય, તો મને કહો, કે તેનાથી હુ' અમર થઇશ ? ચાસ્તવલ્કચે કલું, 
નહી', નહી', ધનવાન માણુસના જેવી તુ' જી'દગી ભૌગવીશ, પણુ 
પ્રનથી કદાપિ અમરપણાની આશા નથી. પછી મૈત્રેયીએ કલુ, 
જેનાથી હુ અમર ન થાઉ તેને હુ' શુ કર્‌'? મારા સ્વાસી |! અમ- 
રતવ વિષે જે તમે નભુતા હો, તે મને કહા. યાજ્તવલ્કચે જવાબ 
આપ્યો, તુ' મને અત્ય'ત પ્રિય વચન બોલે છે.આવ, ખેસ, ડડું' તને તે 
સમજાવુ'; હું' જે કહુ' તે ધ્યાનમાં રાખજે. સર્વા વ્યાપી આત્મા પતિમાં, 
પત્નીમાં, સુત્રમાં અને પનમાં, ખ્રાહ્મણુમ્યં અને ક્ષત્રીમાં, સર્વ રુનિ- 
*ચામો, દેવોમાં, જીવતા પ્રાણીઓમાં અને વિશ્ચય આખામાં નિવાસ કરે 
છે (બૂડદારણ્યક ઉપનિષદ). ? આપણુ* ખીજ પ્રમાણુ પણુ તેજ 
ઉપનિષદ્માંથી છે; અને તે વિદ્દેહડના રાજા જનકની સભાનતા વિદટ્દા* 
નોના મહાન મહડળને॥ુ હેવાલ આપે છે. 


“ જનક વિદેહ એક યસ (અશ્ચમેધ) કયો, અને તેમાં આચા- 
ચોને દાન આપ્યાં. કુર્‌ અને પાંચાલના ખાહ્ાાણો પણુ ત્યાં આશ્યા 
હતા, જનકને કચે। ખ્રાહ્દાણુ વધારે ભણેલો છે, તે જણુવાની ઇચ્છા 
થઈ, તેથી તેણે એક હન્નર ગાચે1 એકટી કરી, અને દરેકને ્શીંગડે 
દજ દજ "કદ (ઝુહુર આ, ને જનક તેમનાં ગત્યે બોલા, 
હુ પૂન્ત્ય ખ્રાહ્દાણા ! જે સર્તથી પ્રસ હોય, તે આ ગાચે। હાંકી જય. 
પછી પેલા ખ્રાહાસ્ાની હિ'મત ચાલી નહીં, પણુ યાસવલકચે તેના 
શિષ્યને કલ્ય', પ્રિય વત્સ ! તેઓને હાંકી નત. તેણું જવાખ દીધો, 
ટીક સામશ્નેછ ! અને પછી તેઓને હાંકી ગચે।. આચી ખ્રા્દાણે। ગુસ્સે 
થયા, અને સદર્ષ આચાર્ય યાત્તવલ્કચને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા; પણુ 


૬૨૦ / 


ચાસવલ્કય તે સવને પહોંચે તેમ હતે. યાસવલ્કયમાં ખાસી જણાઈ 
નહી”. વિદ્દાને.એક પછી એક શાંત થયા, તે મહાન સભામાં એક 
સ્રી હતી, જે તે વખતમાં સ્તાનમાં અતે ષ્રાહ્ાણુ વિદ્યામાં ઉતરે તેવી 
નહોતી; આ એક અદભૂત વાત છે, અને તે સમયના રિવાજને 
ગમકાશમાં લાવે છે, કેમકે તે સ્રી હતી. તે ભર સભામાં ઉભી થઇ અને 
ખોલી, યાસ્વલ્કચ ! કાશી કે વિદેઠ રાજના સુભટનો પુત્ર ધતુષ્ય 
ચઢાવીને શજુતું' વિદારણુ ૭ર તેવા ખે તીર હાથમાં ધારણુ કરી જેમ 
રલુ-સ'ગ્રામમાં લઢવા ઉભે થાય, તેમ હુ તારી સાથે ખે પ્રશ્નો 
લઢવા ઉભી થઇ છુ. તે પ્રશ્નને જવાખ આપ તે સવાલ પૂછાયા, 
અને તેનો જવાખ મન્યે, ગાગી” અવાચક-શાંત થઇ. ” 

આ અને આવાં ખીન' સ્થાનો શુ' એમ નથી ખતાવતાં, કે 
"પૃથ્વીની પીઠે ઉપરની બીજી ખધી પ્રાચીન પ્રજાએના કરવાં પ્રાચીન 
આર્યૌવતમાં ઓઓને કદાચ વધારે માન મળતુ' ? પોતાના ધણી- 
આની ખુદ્ધિમાન સહચરી, સસારની સુસાફેરીમાં તેમને મિત્ર તથા 
પ્રિય સહાય રૂપ, ધર્મકિયાઓમાં તેમની ભાગિની, તથા તેમને 
પવિત્ર ગૃહસુખના નિદાનરૂપ ગણાઈ, હિ'દુ પત્નીઓ જૂના વખતમાં 
સાન અને પ્રતિષ્ા પપ્મી છે. ગાર્ગી કે સૈગ્રેયીના જેવુ ગૂઢ સ્તન 
તેમને મળે, એમ વાર'વાર ન ખનતુ પણુ તેમ છતાં તેમને સામાન્ય 
આખતની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહકાયમાં કુશળ થતી, 
આએઓની ગતિ અને કાર્ય ઉપરના અચોગ્ય બ'ધનમાંથી સુક્ત હોઇને 
તેએ! જે મ'ડળમાં હોય, તેમાં સ્વત'ત્રતાથી ફરતી, ન્વહેર ઉત્સવમાં 
જતી, ધમં-યસા કરતી; અને મિત્રે!માં પરસ્પર મળવા જઈ રાકતી, 
આથી પણુ વધારે, તેઓને મિલ્કત અને વારસાત્તતો પણુ હંક મળતે।; 
આ ઉપરથી તેમને મળતા માન અને પ્રતિછા પ્રદશિંત થાચ છે. 
પ્રાચીન રિવાજને અર્વાચીન સુધારાની પદ્ધતિ સાથે સરખાવવા, એ 
ડવચિતજ ઉચિત ગણાય; પણુ આર્યોવત્તતનો ઇતિહાસ લખનાર, 
જેળુ પ્રાચીન ડિ'દુએના સાહિત્યતુ' અધ્યયન કયું” હોય, તે એમ 
આત્રીથી કહેર્ા રા”કા ખારે નહીં, કે ત્રણુ હજાર વર્ષ સમગાઉ હિ'ડુસ્તા- 
નમાં જે માન સીએઓને મળતુ તેના કરતાં વિશેષ માન ગ્રીસ અને 


ટ 


(૨૬૪૮) 


શમના અતિ સુધરેલા દિવસોમાં પણુ તે દેશોમાં તેમને મળ્યુ' નથી. 

“ શપણે આગળ કણી ગયા તેમ ખાળ-લગ્નો હજી ભારત- 
કાળમાં અજાણ્યાં હતાં, અને કુમારિકાઓનાં ચોગ્ય વચે થએલાં 
લગ્ન સભ'ધી ઘણી સૂચના મળે છે. વિધવા વિવાહને। પ્રતિખ'ધ ન 
હતો, એટલુ'જ નહી', પણુ તેને માટે તે! સ્પષ્ટ વિધી વાકય છે, અને 
વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાએ। સ્પષ્ટ રીતે મતા- 
વી છે, હજી વર્ણુ-પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર 
એક વણુષના માણુસે। બીજી જાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા, અને 
જે કોઇ આના પહેલા દશ પતિ અખ્રાહ્ાણુ હોય, અને પછી તેને 
ખ્રાહ્માણુ પરણે, તો તેજ એકલે તેનો પતિ ગણાય ( અથવ 
વેદ પ-૧૭-૮). 

* આર્યાવર્તની સીએ પોતાના ધણી તરક ભક્તિ અને પ્રેમ- 
પૂર્વક ધમ બજાવવાને માટે કાયમની પ્રસિદ્ધ છે; અને આર્યાવત્તમાં 
સ્રીઓની ટ્ષિત વર્તાણૂુકના દાખલા ખહુ થોડા છે.” 

ઉપરના ઉતારાથી વૈદિક કાળમાં તથા ભારત કાળમાં સ્્રીએની 
સ્થિતિ કેવી ડતી, તેનો ખ્યાલ વાંચનારને આવશે. આ શિવાય સા 
હિત્યના ગ્રથામાંથી, દહ્તકથાઓથી, અને રામાયણુ મહાભારતના 
પુસ્તકોમાંથી તે વખતની ગ્વીઓની ચશ્ચિતિ તથા નીતિશીતિ વિષે ઘણુ” 
મળી આવે એમ છે. સીતા અને દ્રોપરીએ પાતાના પતિ સાથે લાંબી 
સુદત વનવાસ સેવ્યો! હતો, તેએ જગલે(માં અને શહેરોમાં છૂટથી 
ક્યા હતાં. પોતાના સ્વામી અને સગાંસહોદર ઘત્યે ઉત્તમ ધર્મ બ- 
જાબ્યો હતો. રાવણુ જેવા રાક્ષસના પ'તમાં સપડાયા છતાં સીંતા- 
૬9એ પોતાનુ' શિયળ સાચવ્યુ હતુ; અને અનેક વ્તતની લાલચે! 
તથા પ્રમકીને ગણુકાર્યા' નહોતાં. દસય'તિના પાતિતત્ય, ધૈય*, પ્યાર, 
અને ચતુચઈ વિષે વાંચક વાકેક્ગાર હચેજ, રન્‍્નતએની સાથે 
રામરીએ પણુ શીકારે જતી હતી, અને વખતે સુર્ષાતન પણુ દાખ- 
વતી હતી, એમ જણાઇ આવે છે. સનન્યકુ'વરીઓ ર્વય'વરમાં 
ઇચ્છાવર વરતી હતી, એ તે! સુપ્રસિદ્ધ છે. એથી તેએ સોઢી વચે 


€ ૨૪૯) 


પર્ણુવી હવી, એમ શાખીત થાય છે, કાશ્મીરના ઇતિહાસ 
( રાન્યતર'ગિણી ) ઉપરથી ગ્ત્રીઓ રાજ્યકાજમાં સારો ભાગ લેતી 
હતી, એમ જણાઈ આવેછે. સ્રીઓને વામા, અર્ધાપગના અતે ઘર- 
પ્રણિયાણી કહે છે, તે ઉપથીજ તેમની મહત્તા દેખાઈ આવે છે. 
નાટકે્માં ઓએ ને દેવી કહી સ ખોધવાનોય રિવાજ નેઈએ છીએ, 
અતે હજી પણુ બગાળા તરફ કાગળપત્રમા ધણી પોતાની ઔને 
રવી લખે છે, હજી પણ પર્મકાર”મા અને લગ્નાદિ શુભ ગસ'ગર્સા 
સુરૂષની સાથે સ્ત્રી ભાગ લેછે, અને તે જમણે હાથે બેસે છે. અગજીમાં 
જેમ પ્રથમ સ્ત્રી અને પછી સુરૂષ ( ].રઊલ્ડ ઈ: છુહાટાઝલ॥ 
બોલવામાં ભાવે છે, તેમ આપણુ અહી પણુ ઔ-સુરૂષ, રાધા-કૃષ્ણ 
શ્રીતા-રામ એ રીતે કહેવામાં આવે છે, અને સ્રીવડે ષણીની આળખ 
થાય એવાં નામ પડે છે, જેમ લક્ષ્મીંપતિ (કૃષ્ણ ), સીતાપતિ 
(રમ), ઉમચાપત્તિ ( શિવ ? ઈન. વર્ણનમાં અને ચિત્રોમાં શિવ- 
જીએ ઉમયાને કૈ રામે સીતાને પોતાની પલાઠીપર ડાળી બાજીએ 
ખેસાડેલા નેઇએ છીએ. આ ગ્રમાણે જહેર રીતે હાલના વખતમા 
શરસભ્ય કે દુષિત લાગે, પણુ અસલના વારામા એવો રિવાજ 
ચાલતો! હતો, અને તેથી ઝ્રીઓનુ” માન ઝેટછુ હતુ, અને સુરૂષેને! 
તેમના મત્યે પ્યાર કેનો હતે, તે જણાઇ આવે છે. 
જઇ વાર એમ કહેવામા આવેછે, કે જૂના ચિત્રે। સે વર્ણ નમા 
શ્રી ધણીની પગચ પી કરતી જણાય છે, અને ગ્ઢીને તુ' કહીને *એક 
વચનસા ખોલાવાવી, ફે સ્ત્રી પોતાને દાસી કહેતી ન્નેવામાં આપે છે, 
તેથી તેની સ્થિતિ અધમ ગણી શકાય, પરતુ ધણીની પગચ'પી 
કરવી, કે તેને વીઝણુ। વડે વા નાખવો, એ સરીનુ' દાસત્વ નહો, પણ 
તેની ધણી પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રીતિ અને ધણીની સેવામા તત્પરતા ખતા- 
શે છે. રાન્તને ઝે ધનાઢયને પગચ'પી કરનારા હૈ વા નાખનારા 
ક્ષેવકોની ખોટ હોતી નથી, તે છતા રાણી ષોતે એ કામ શા માટે 
કરે ? ધણીના દુ ખમા ભાગ લેવા, અને તેને સુખચેન ભળે, એવા 
ઉપાય ચાજવા, એ હિ ટુ સ્ત્રી પોતાની ફરજ સમજે છે, અને એથી 
દૃ પતીને જે સુખ મળે છે તે અલૌકિક છે.એક વચનમાં બોલાવવુ એ .. 


( ૨૫૦) 


અતિ પ્યારની નિશાની છે, જેમ ઇશ્વરને, માતાને, છોકરાંને, કે પરમ 
મિત્રને એક વચનમાં બોલાવવાનો પ્રચાર ઘણા દેશોમાં છે; તેમ કી 
સે પણુપ્યારની ખાતર એક વચનમાં સ'બોધે, તેમાં ક'ઇ ખોહુ'જણાુ” 
નથી. બોલનાર લખનાર પોતે પોતાને ઠલકા શખ્દે વાપરે એવે 
રિવાજ સરવ દેરોમાં છે. પોતે પોતાને સેવક, દાસ, આજ્ઞાંકિત સેવક, 
તાબેદાર, એમ બોલવા લખવાને વહિવટ છે. તેથી સ્ત્રી પોતે પોતાને 
દાસી કહે, તે વિવેક બતાવેછે. દાસી કહી, માટે તે જુલામડી થઇ ગઇ 
3 તેને શુલામડી પ્રમાણે વર્તાવાતુ' છે, એમ સમજવાતુ' નથી. અ'સે- 
જમાં મોઢામાં મોઢે અધિકારી પોતાના તાબાના નાના અમલદારને 
પણુ તમારે ઘણે! તાખેદાર સેવક (0૫૪ 000૨૬ 00001011 8ણ"૪&01) 
એમ લખેછે. સુધરેલા દેશોમાં કેટલીક વાર સુરૂષ જેને પરણુવા 
ચાહતે! હોય, તેને તમારા શુલામ (1૫30) સુદ્ધાં લખેછે. પતિની સેવા 
કરવી, એ આય સ્રી પરાપૂર્વથી પોતાતુ' કર્તવ્ય સમજેછે; એમ 
છતાં પતિની સેવા કરવાનો કન્યાઓને ઉપદેશ કરવામાં પણુ કેટ- 
લાક વાંધો! ઉઠાવેછે. ન્યાં પ્યાર છે; ત્યાં સેવા ચાકરીનો હિસાગ 
રહેતો નથી. પ્યારની ખાતર ઔ જેમ ધણીની સેવા ઉઠાવેછે, તેમ 
પણી સ્ત્રીની પણુ સેવા ઉઠાવેછે. સ્રી ઝુરૂષ એકલાં હોય, ત્યાં તેએ! 
એક ખીજની ભીડે ભોગ ન પડે, એ અસ્વાભાવિક લાગેછે, ઘેર ચાકર 
સોકર ન હેય, અને ધણીનુ' માશુ' દુખતુ' હોય, તે વખતે સ્ત્રી ટગર 
ટગર નયા કરે, તેતુ' માથુ ન દખાવે, તેને પલ'ગ ન યાથરી આપે, 
કે ઓસડ ઉપચાર ન કરે, એવુ" કોઇજ દેશમાં બનતુ” નથી. હિ'ટુના 
ગરીબ ને સાદા ઘર્‌ સ'સાર્માં ધણીને સ્ત્રી ઉપચોા!ગી ચાય, એ 
ચોગ્યજ છે. આને છાણુ વાસીદાં કરવાં પડતાં હોય, વાસણુ માંજવાં 
પડતાં હોય, ને દળણુ' પાણી કરવુ પડતુ” હેય, તે છતાં ધણીની 
અસુખાકારી વખતે તેને મદદગાર થવાથી ગુલામડીની સ્થિતિમાં 
ત્તે આવી જાયછે, એમ માનવુ'જ વિપરીત લાગેછે. 

સંમૃતિકાર મતુ ઓએ સાથે કેવી વર્તણુક રાખવી, તે વિષે 
કહેછે કે:-- 

* કન્યાનાં મા, બાપ, ભાઈ, પતિ તથા દિયર ખહુ ધન વગેરે 


(૧૫૧ ) 


સુખ સેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં હોય તે! તેમણે તેનુ' સારી રીતે 
સન્માન કરવુ, અને વસ્્ર આભૂષણુ વગેરે પહેરાવવાં, જે ઝુળમાં 
સ્રીઓનુ સન્માન થાયછે; તે કુળ ઉપર દેવ સ'તુદ રહેછે, અને જે 
મુળમાં ઓએાનુ' સન્માન થતુ” નથી, તે કુળની તમામ ચરા આદિ 
ધર્મ કિયા નિષ્કૂળ જાયછે. જે મુળમાં ખહેન, બઆયડી, અને ખીજી 
સગી ઓએ ક'કાસ કરેછે, તે કુળના ઝટ નાશ ચાયછે, અને જે 
કુળ ઓગ ક'કાસ કરતી નથી, તે કુળની સદા ચઢતી થતી ન્તચછે. 
જેના ઘરની સ્રીઓને ઘટતુ' સન્માન ન મળવાથી તેએ જે ઘર ઉપર 
શાપ દેછે, તે ઘરમાં ધન; પશુ વગેરે તમામને નારા થઈ જાયછે; 
અને શઝુને મારવા સાર્‌ યજ્ઞ કર્યો હોય, અને તેથી જેવો નાશ થાય 
છે, તેવો થાયછે. માટે સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનાર સુરૃષે કુળની ઓને 
સપર્મે તથા ઉત્સવને દિવસે, વસ્ત7, આભૂપણુ અતે અન્ત મનમાનતુ” 
આપી તેમતુ* સદા સન્માન કરવુ” જે કુળમાં ધણી ધણીઆણીને 
ખનેછે, એટલે સ્રીથી તેનો ભર્તાર સ'તુષ્ટ છે, અને ભર્તારથી ઓ 
સ'તુ્ટ છે, તે કુળમાં સહા કલ્યાણુનો નિવાસ છે. ખરે એવુજ છે કે 
ઔ નને વસ્ર આભૂષણ કરી શોભાયમાન ન થાય, તો તે પોતાના 
સ્વામીને હષ" પમાડી શકશે નહીં, અને સ્વામીને હષ ન પમાડયો, 
તે સ'તતિ કયાંથી થશે ? આ ને વસ્ર આભૃષણુથી ઝળકતી હેય, 
તે! આખુ' કુળ દીપેછે; અને તેનો ઝળકાટ ન હે!ય, તે આખુ” કુળ 
ઝાંસુ* પડી જાયછે. સુર્ષને પ્રજા ઉત્પન કરી સકાપવામાં ભાગ્યશાળી, 
વસ્ત્ર અલ'કારે કરીને પૂજવા લાયક, તથા ઘરને રોભા આપનારી 
સ્રી તે લક્ષ્મી છે. ઘરમાં તેની અને ૯ક્સીની વચ્ચે કશો] તફારર 
રહતો! નથી. ” 
જ્ઞારત કાળ વીત્યા પછી આસન સ્થિત્તિ રીતિમાં પીરે 
ફેરફાર થવા લાગ્યો. તેએ વધારે રેર? કાપ્ત કરવા આગ 
અને ચૂટ્દો અચવા બ્રાર્યાકર્ઝટ જરર વતનીએઓના **2 
આવ્યા, એથી તેમની રટેછી ટ કરક: દેર પટતે ૩૨.5... 
તને મો।જમજડ નડે જે ટેકે છુ.ડે** 
પ્રીમે પીમે આર્ચેમાં દ કિટ 





( ૧૫૨ ») 


નહેતે!, તે વેદિક ફાળ ઉતરતાં શર થયો. ખ્ાાહ્ાણોની સત્તા 
વધી, શાસતુ' સાન બીજી જાતોમાંથી કમી થગુ', એટલે યન્તાદિ 
ધર્મનાં સુ'ચવણુ ભરેલાં કાર્યને માટે ષ્રાહ્દાણા ઉપરજ તેમને આધાર 
રાખવો પડયો. ખ્રાહાણુ મનસ્વી નિયમો બાંધતા, અને ખીજા 
પાસે પળાવતા ગયા. આથી આય સ'સારમાં ફેરફાર થચે., અને 
સ્ીઓની સ્થિતિ પણુ ઉતરતી ચાલી. સ્રીઓર્નાં હુરણુ થવા 
લાર્ગ્યાં. વિવાહના અનેક પ્રકાર ઉત્પન્ન થયા. સ્રીએ પુરૂષ સાથે, 
અને પુર્ષે સ્રી સાથે કેમ વત'વુ', તેના નિયમ ખ'ધાયા, તે સ્રીઓને 
ઉતરતી સ્થિતિમાં લાવે એવા થયા. લચ્નની વય નાની થતી ગઈ, 
અને સ્રીઓની સ્વત'ત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. 
જેટલેક કાળે પરદેશીએના હુમલા શર્‌ થયા. દેશમાં અનેક 
રાજ્યો! હોઇ તેમાં કલહ ચાલતો હતે, તેથી તેએ શત્રઓ સામે 
જોવી ન શકયા. લઢવાનુ' કામ ક્ષત્રીએએજ માથે રાખેલ, તેથી 
ખીજી જાતો! લડાયક રહી નહોતી. સસલમાનોા ધીમેધીમે પગપેસારો 
કરતા ગયા, અને છેવટે તેમણે ભરતભૂમિમાં રાન્યની સ્થાપના કરી. 
સુસલમાની રાન્ત્ય સુમારે સાતસે' વર્ષ આ દેશમાં રછું, અને પ્રીમે 
પ્રીમે આખા દેશમાં પ્રસર્યું'; એટલુંજ નહીં, પણુ સુસલમાન લોકોએ 
આ દેશનેજ પોતાની જન્મભૂમિ સ્વીકારી, તેના દરેક ભાગમાં 
હિ'ડુ સાથે વસવા લાગ્યા, રાજકર્તી પ્રજા તરીકે જુલમથી, બાધથી, 
જે સ્વાભાતિક રીતે તેમણે હિ'દુ સ'સાર અને ધમ ઉપર ભારે અસર 
કરી. રાજા અથવા રાજકર્તી પ્રનતુ” અતુકરણુ દેશમાં સ્વાભાવિક 
રીતે થાયછે, તે ર્‌ીતતે પણુ સુસલમાની ચાલઢાલ લે[કેમાં દાખલ 
થયા. સુસલમાનોાના સહેવાસથી પણુ સ"'સાર ઉપર કાળે કરીને 
જખરી અસર થઈ. સુસલમાનેો પોતાની આઓ સાથે જેવુ' વતત 
ચલાવતા હતા અને તેસને જેવી રીતે રાખતા હતા, તેવુ* વર્તન 
અને તેવી રીતિ હિ'દુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થઇ. એથી હિંદુ 
સ્રીઓની સ્થિતિ અધમ થતી ગઇ. સુસલમાનોાની સાટ્ક જનાને! 
અથવા પડદેપોશ રહેવાનું, ને ઘુમટો તાણુવાનું, કે લાજ કાઢવાનું 
દાખલ થયુ', કન્ચાસે ઝુસલમાને। જુલમથી લઈ ન જાય, માટે તેને 


( ૨૫૩ ) 


તાની વચેજ પરણાવી દેવી, એવો. રિવાજ ચાલુ થચો. આથી સ્રી" 
શોની સ્વત'તરતા, માનપ્રતિછા, અને સોટી વચે વરવાતુ' કમી થઝુ” 
જુલમ અને ભયને લીધે, તથા ઉત્તેજન વિના વિદ્યા વિસારે પડતી 
ગઇ; તેવી ઢાક્ષતમાં છોકરીઓને ભણાવવાતુ' અ'ધ 'પડે, એમાં 
નવાઈ શી ? અનેક ઓ પરણુવાતો રિવાજ સર્વ" પ્રજનની પેઠે આર્ચૌમાં 
પણુ હતે, તેમાં સૃસલમાનોના સ'સગ*થી વધારે થયો. જે ગ્રાંતોસાં 
મુસલમાનોના સ'સગ* થેાડો થચે!, તે પ્રાંતોમાં ખિગાડ થોડો થચે।. 
ઉત્તર હિ'દુસ્તાનમાં જ્યારે હિ'દુએમાં જનાનાનો રિવાજ પૂણું'પણે 
દાખલ થયો, ત્યારે ગૂજરાતમાં માત્ર ઘુમટો તાણુવાની, ફે લાજ 
કાઢવાની રૂઢી ચાલી, અને મહારાષ્ટ્રમાં તેમાંતુ' કઈ પણુ દાખલ 
ન થયુ. લાહોર તરક તઓ, તો તમને રસ્તામાં એક પણુ આઓ 
મળરી નહીં, અને શહેર જણે સુર્ષાથી વસેછુ' હોચ, એમ લાગરે; 
ત્યારે ગૂજરાતના ગામોમાં ગીઓને માથુ” ઢાંછીને, કે આધુ' એઓહીત્તે 
કેરતી હરતી જશે, અને દક્ષિણુમાંના ગામામાં તે! માથુ ઢાંકયા 
વગર પણુ સીએ તે ફરતી હરતી દેખશે।. 

અ'ગ્રેજી રાજ્યની શરૂઆતમાં ઔઓએઓની હાલત ઉપર પ્રમાશે 
હતી, સરકારે કન્યાશાળાએ કાઢવાની શરૃઆત કરી, તે વખતે 
લોકે તેની વિર્દ્ધ થયા. છોકરીએને ભણવાનુ' કેવુ' ? તેમને કયાં 
વેપાર રોજગાર કરવા જવુ” છે ? જ્ઞાગ્માં કન્યાઓને શણુવાની 
સત] છે, ભણવાથી ગ્ઢીએને આડે માગે" જવાનું' સાધન મળે, 
ભ્રણુનાર સ્ત્રીને છોકરાં ન થાય, અને ભણુવાથી તેઓને ર'ડાપો પ્રાપ્ત 
થાય, એમ લે।કે! માનતા હતા. હસવા સરખાં નાની વચે બાળસગ્ન 
થતાં હતાં. સાસરામાં વદુઓને પરમ દુઃખ પડતુ' હતુ, વિધવાએનાં 
દુઃખનો પાર નહોતેદ. ગીએ ઉપર માર પછાડ બહુ થતી. બાળક કે 
તરૃણુ વદુલ્પર ખીજી બૈરી કરવામાં વાર લાગતી નહીં.છોડર્‌ીની માટી- 
ની કેઈ દરકાર કરતુ” નહોં, અતે ગ્ીઓના પણુ કાંઇ હિસાભ નહોતા, 

પરતુ સુધરેલા અગ્રેનેના સઠવાસથી અને વિધાતા બળથી 
તેમાં ધીમે ધીમે કેટલેક ફ્રેરફાર થવા લાગ્યો. આપણા દેશમાં 


કોઇ પણુ જાતનો ફેરફાર બહુજ ધીમો થાય છે, એ વાત ખરી) તો 
ક) 


( ૧૫૪ 


પણુ પાછલાં ષચાશ વર્ષની અ'દર હિ*ટુ સ'સારમાં એક'દરે ઠીક 
રકાર થચે! છે, એમાં શક નથી. છોકરીઓને ભણાવવાની ખાખ- 
તમાં પહેક્યાંતા જેટલી હવે વિર્દ્ધતા નથી, અતે હતર લાખે 
ખાળષ્ટીએ નિશાળે જવા લાગી છે, તોપણુ માખાપતુ' હજી નેઇએ 
તેટકુ' લક્ષ સી ફેળવણી ઉપર ગયુ નથી, અને છોકરીઓને ભણા- 
વવી એ પોતાની ટૂરજ છે, એમ થોડાંજ માબાપ સમજે છે. પડદા- 
પોાશની રીત ક'૪ ક'ઇ એપી થઇ છે, સીએ ઉપરના જીલમ કમી 
થયાછે; અને તેમની સ્વત'્રતા તચા પ્રતિષ્ઠામાં કેટલોક વધારો થયે 
છે. ખાળલગ્ન ધીમે ધીમે કમી ચતાં જાયછે. વિધવા ઉપરના જુલમ 
ઘટવા લાચ્યાછે, અને તેમનાં સુતર્લચ્ન પણુ થવા માંડયાં છે. 
હિ'ટુ રીઓની સ્થિતિ નને કે વૈદિક કાળ કે ભારત કાળના જેવી 
હાલ નથી, અને «તે કે તે ચૂરાપ અમેરિકા ખંડના સુધરેલા દેશોને 
'સુકામલે ઉતરતી છે, તોપણુ તેઓની સ્થિતિ કેવળ અધમ છે, અથવા 
તેમની ક'ઇ સત્તા નથી, એવુ' કેટલાક પરદેશીઓ ધારે છે તે ખોટુ 
છે, સાંપ્રત કાળમાં પણુ હિં'દુ સ્રીઓ સ'સારના કામમાં મોટો ભાગ 
લે છે. લચ્નાદિ કાર્ચોમાં, નાત જાતના કામમાં અતે ઘરસ'સાર 
ચલાવવામાં આજની સત્તા ઘણી વધારે છે. ઘણે પ્રસગે તેમનોજ 
કક્કો ખરે થાય છે. તેઓ હુઠ લઇને બેસે, તે સુર્ષોને પોતાના 
વિચાર છેડી દેવા પડે છે. વસ્રાભૃષણ તેઓ મતપસ'દ કરાવી શકે છે. 
છફરાં ઉપર તેમની સત્તા સુર્ષ કરતાં વધારે ચાલેછે. ચાકર તોકરને 
તેમના તાખામાં રહેવુ' પડેછે. ઘરની ધણીઆણી તરીકે તે ઘરકામમાં 
ભારે અધિકાર ભોગવેછે. જે કે તેમને વિયાસ્ઞાન મળતું નથી તતો 
પણુ અહ ભાગે તેએ વ્યવહારકુશળ, ચતુર, વિવેકી, કસરીઅણુ, 
, અનેસમયસૂચક હોવાથી પુર્ષોને ઉપાચોગી થઈ પડે છે. સુર્ષો 
તેમને પોતાના પ્રધાન કે કારભારી તરીકે લેખે છે, અને તેમને 
હાથે ઘણાં કાસ લે છે. 
હવે આપણે સ્્રીજાતિની જૂરી નૂરી સ્થિતિમાં એટલે કન્યા 
તરીકે, પત્ની તરીકે, વિધવા તરીકે, અને માતા તરીફે સી કેવી 


થફથ* ”1-*5 “૫ જ૪ ?ખ૦(*૧ 


1૬1૬૭5૨ / 


ઔને ગભ રહે, ત્યાંથીજ તે પુત્રની ઇચ્છા રાખેછે. પુત્રીની ઇચ્છા 
જાઇતે થતી નથી. સુત્રી અવતરે, તો! પેંટ પથરો પડચેો,' એવી 
સાધારણુ સમજ છેયછે. સુત્રજન્મની ક'ફોત્રીએ લખાય, અતે 
વધામણીઓ જાય, પણુ પુત્રીનો જ્ન્મ થાય, તે તેનાં સર્ગાસહોદરતે 
ખળર સુદ્ધાં આપવાસાં આવતી નથી. સુત્રીનો જન્મ આપનારી 
માતાની સુવાવડ પણ સ'ભાળપૂર્વક થતી નથી. «તણે તે ખાઇએ કાંઈ 
પાપ કયું હ્‌ય,તેમ ઘરનાં ને ખીજા' સગાંવહાલાં તેન સાથે વર્તણુક 
શખેછે, પુત્રની માતાને સુખ મળેછે, અને તેના માનમાં વધારે 
થાયછે. સુત્રીની માતા હતભાગિણી લેખાયછે. ગુત્રી જન્મે ત્યાંથી 
તેના પર તેની વડાલી માડીથી માંડીને સર્વ કે!ઇ અભાવ ખઅતાવેછે., 
તેની કાળજી જોઇએ તેવી શખવામાં આવતી નથી. તેને ઉછેરવામાં 
અનાદર થાયછે. છોકરીની માટીને શા ઝટકા પડવાનાછે, એમ સાસુ 
વડને કહ્યા કર્છે. વહુપોતાની પુત્રીને કુલાવે હુલાવે, કે તેના ભણી 
કાળજી દેખાડે, તો! સાસુ નણુ'હ વગેરે સાં સચકેડે છે, અને વખતે 
તે ખિચારીને ડારે પણુ છે. છોકરી મોટી થાય, ત્યારે તૈને પૂરતુ' ને 
વખતસર ખાવાતુ* પણુ અપાતુ' નથી. તેના શરીરના રક્ષણુ માટે 
જોઈતાં કપડાં પણુ મળતાં નથી. તે માંદી પડે, તે! તેતુ' એસડવેસડ 
પણુ ભાગ્યેજ કરવામાં આવેછે. તેના ભાઈતાં અછે! અછે! વાતાં 
થાય, અને તેને દહીં, દ્ધ, ધી, મીઠાઇ, મેવા વગેરે મળે; ત્યારે તે 
બિચારીને છુખા રોટલો આસળવે પડે, કે ટાટુ' શીજુ' ખાઇને 
નિરાંત વાળવી ષડે. તેની પાસે ગના ઉપરાંત કામ કરાવવામાં આવે, 
અતે નજીવા કારણુસર પણુ તેને ગાળે સાંખવી પડે, કે માર 
બવે પડે, 
સાખાપની કે તેમનાં વડીલની ઇચ્છા નને કે તેમને મારી નાખ- 
સા હે્યીસથી, જ'જસેપ્ેટ્ષ્પીિસી ઇર ફેપ્ઈડજ હર્પર શપ્યહે, 
તોપણુ અતિ અનાદર વડે છોકરીઓ મરણુ પાસેછે, અને જવાન 
થયા પછી પણુ ઘણીક સરણુ પામેછે, તેતુ' એક કારણ નાનપણુથી 
તેમને ખાંધો મજખૂત થયો હોતોનનથી તે છે. આપણે નેઇએ છીએ, 
જે પાડીઓના «ટલા પાડા ઉછરતા નથી. ગાડીએ શઆગળ જતાં 


( શ્ધર ) 


વધારે ઉપચોગગી થવાની ધારી તેમના તરફે કાળજી રાખવામાં 
આવેછે, ચને પાડાએ। તરફે નિષ્ઠાળજી રહેછે, એટલે તેમતે ભાગ્યેજ 
ઘ્વવડાવેછે; અને સુરતે! ચારો નીરવામાં નથી આવતે, તેથી રીળાઈ 
શીબાઈને મરણુ પામેછે. સુત્રીએની ખાખતમાં ઘસુખરો ભાવોજ 
અતાવ ખનેછે. કન્યાએ ની ખોટ પડવાતું' આ પણ એક મોટું કારણ 
છે, માટે તે તરક્ર સાખાપે। લક્ષ આપે, તે! ઘણુ' સાર્‌". 

પોતાની પાછળ પુત્ર માલીક થાયછે. તે હમેશ ધરમાં રહી 
માણાપનુ' રક્ષણુ કરશે, અને સુવા પછી શ્રાદ્ધાદિ કેરીને તેમને તૃહ 
કરરો, એમ લોકે! માનેછે. પુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી છે, તેના 
વડે ઘર રહૅવાતુ' નથી, તે દૃદ્ધપણુમાં આપણને પોષનાર નથી, સુવા 
પછી તેતુ' કરેલુ' આપલે પામવાનાં નથી, એમ મામાપ ધાશેછે. 
સુત્ર વગર સૌક્ષ થનાર નથી, એમ પણુ તેએ! સમજેછે. એથી સુત્રી 
કરતાં સુત્ર ઉપર તેએ વધારે ભાવ રાખેછે. વળી ચાલુ રીત રિવાજને 
લીપે સુત્રીની ખાખતમાં તેમને અનેક અડચણે ભોગવવી પડેછે;તેને 
માટે સાર્‌' ઘર, કે સારા વર ન સેળવી શકાય, તે। પ“ચાત. વર 
નઠારા નીવડે, કે પુત્રી કુચાલની થાય, તો મહાડુઃખ, સારો વર 
મેળવવાર્માં વખત્તે પહેરાસણી-વાંકડો-ડુ'ડો આપવો પટે, અને ઘરની 
સ્થિતિ સારી ન હોય, તે! તે એેળવનામાં હરકત આવે. ટાણે ટચકે 
તેને અને તેના વરને તયા ભાળ્જ' ઝુદ્ધાંને ક'ઇને કઈ આપવુ ષડે, 
સુત્ર પેદ્ઠા કરી ઘરમાં લાવે, ત્યારે છોકરી તેમાંથી લઇ જવાતી 
ધાનત રાખે. રી 

સુત્ર કે સુત્રી પ્રાસ કરવાનુ' માણુસના હાથમાં નથી. ઇશ્વરે 
ચોજેલી સદીની રચનાજ એવી છે, કે ઔ પુરૂષની નડ વગર સ સાર 
ચાલી ન શકે, ખધાંજ પુત્ર ઈચ્છે, અને કદાપિ તે પ્રમાણે પ્રભુ તેમને 
સુત્રાજ આપે, તે તે પરણે કોને ? તેથી ગૃણી ચાલીજ કેસ શે ? 
સુત્રી કે સુત્ર તે પાતાતુ' સ'તાન છે, એમ સમજી તેમના ઉપર 
સમાન વૃત્તિ રાખવી જોઇએ. સુત્રી ઉપર ફુલ'ક્ષરાખતાથી તેની આં- 
રડી કકળે છે, અને તેથી આપણુ અકલ્યાણ થાય છે, પુત્ર કુપાત્ર 
નિવડે, તે। તેથી માળાપને ઓછુ ડુઃખ પડેતુ' નથી; તેથી ઉલડુ” 


૬ ૧પછ » 


શુત્રી સુપાત્ર નિવડે, તો તે માળાપને પણુ સુખી 'કરી શકેછે, માખા- 
પની ચાકરી સુત્ર કરતાં સુત્રો વધારે કરેછે, અને ખરી ભીડે તે! તે 
પણુ ભોગ પડેછે. સ્વાભાવિક રીત માને પુત્રી અતે થાષને સુત્ર 
વહાલો હે!યછે, કેમકે માતાને સુત્રી વધારે કામ લાગેછે; એમ છતાં 
માત સુદ્ધાં પુત્રી પર સઅણુગસે। ખતાવે, એ નવાઇ જેવુ છે. 

રજપૂતે(માં અને કુળવાન પાટીદાર વગેરેમાં છોકરીઓને પહેલાં 
ટૂધપીતી કરવાને! રિવાજ હેતે, એટલે નાનપણુમાંજ તેમને પાણીમાં 
બોળીને કે ગળે નખ દઇને મારી નાખવામાં આવતી. અગ્રેજી રાજ્ય 
શાવ્યા પછી તેનો પ્રતિખ'ધ થયો, તે છતાં કે!ઇઇ કોઇ વાર તેવા 
ખનાવ છાનાછપના બનેછે. ધરની સ્થિતિ ગરીખ હોવાથી, સારે ને 
કુલીન વર મેળવવામદે ઘણુ! પૈસા જેઈએ, તે મેળવી ન શકાય, 
માઠે છોકરીને મારી નાખવાતું' પાપ માથે લેવામાં આવતુ એના 
કરતાં પૈસા ખરચવાને રિવાજજ ખ'ધ પાડવામાં આવ્યો હોત, તો 
કેવુ' સારૂ' ? છોકરીને ટ્ધપીતી કરવી, એ સુન કર્યાની ખરામર છે. 
ખાળહત્યાતુ' મોટુ' પાપ શાસ્ત્રમાં ગણયુ'છે, 

છોકરીએ ઉપર અભાવજ હોય, ત્યાં તેમતે ભણાવવાની ને 
સુધારવાની તે! વાત શી કરવી ? નાનપણુથીજ તેમને છાણુવાસીદા 
સૉંપવાસાં આપે, અતે ઘરનાં હ૨૪ કામમાં તેસની મદત લેવામાં આવે, 
ણણાવવાના લાભ માખાપ સમજે નહીં, તેમ છે।ટરીએ નિશાળે મોકે- 
લવાથી પોતાને ઘરમાં મળતી મદત ખ'ધ થાય, તે ફાવે નહીં. કદાશ 
સસમજી ખાષના આગ્રહથી નિશાળે છોકરીને મોકલે, તો તે વખતસર 
નહીં, પણુ મોડી વહેલી મોકલે, અનેક ખહાને ઘેર રાખે, સુસ્તકે 
આદિ સાધન પૂરતાં ને વખતસર્‌ પૂરા ન પાડે, ઘેર પાઠ કરવાનો 
વખત નત આપે; તે! તેને ઘેર માઢ કરાવવાને સાટે શિક્ષક રોકવાની 
તે! વાતજ કેવી ? વળી લસ્ન થાય, કે તેને ઉઠાવી લેવાનો આમ્રડ 
થાય. આવી સ્થિતિમાં છોકરીએ કેટછુ' ભણે, ને શુ' સુધરે (ધર્મની 
ને નીતિની કેળવણી તેને આપવામાં ન આવે; પણુ એથી ઉલટ, 
ઘણાં માખાપ લઢવાડિયાં; ગાળે। દેનાર, બૂડાં ને અદેખાં હોય, તેમનુ” 
ભતુકરણુ કસ્તાનુ' તેને સ્વાભાવિક રીતે મળે, આ સ્રમાણેં તૈયાર 


(૧૫૮ » 


થએલી છેટરી સાસરામાં સમાસ ન ટરી શકે, અથવ! ત્યાંતા ડેજાર 
ઠૅપકા'લાવે, તે માખાપને વેઠવાનુ' થાય. હાથનાં કર્યા' હૈચે વાગે; 
એમાં શુ' આશ્ચર્ય ? 

ભણાવવાની ને કેળવવાની વાત તે। રહી, પણુ પોતાની સુત્રોને. 
ધરધ'ધાના કામમાં પણુ જેઇએ તેવી કુશળ કરવાની ખાખતમાં કેટલા 
શ્રે[ડાં માખાપ લક્ષ આપેછે ? એઠવાડ *અબોટ કરતાં, છાણુ વાસીડુ” 
કાઢતાં, દળણાં ખાંડણાં કરતાં, પાણી કાઢી આણૂતાં, અને રોજની 
સાધારણુ રસોઈ રાંધતાં છોકરીએ માતા પાસેથી શીખેછે. તે ઉપરાંત 
વિશેષ શીખવવાનુ' ભાગ્યેજ થાયછે. ઘરતુ' નાવ ચલાવવુ”, એ સહેલુ 
કામ નથી, એ નાવ ચલાવવાને નાવિક કુશળ તતેઇએ. છોકરીઓને 
કુશળ નાવિક માણાપ તેયાર ન કરે, તો! ઘરતુ' નાવ ભાગી પડેછે, કે 
ડૂબી જાયછે. ઘરને નાતુ' શીકડુ રાજ્ય ગણુવામાં આવેછે, તે ખોટુ 
નથી. ઘરધણીણી તરીકે સ્રીને એ રાનત્ય રજા તરીકે કે પ્રધાન 
તરીકે ચલાવવુ' પડેછે; માટે તે ચલાવતાને સ્‍ેઈતી કુશળતા છેક- 
રીઓને માખાપ તર્કથી મળવી. જઇએ. ઘરસ'સારમાં પણુ ઘણી 
વિદ્યાના ખપ પડેછે. ગણિત, અ્થવિઘા, આરોાગ્યવિદ્યા, વૈઘકશાસ્ત્ 
અને પાકશાસ્તુ થેડું' ઘણુ' જ્ઞાન સીઓને અવશ્ય મળવુ નેઇઈએ. 
સાંના હિસાળ કરવાના વારે વારે પ્રસંગ આવેછે; અને ઘરનો હિસાબ 
રાખવાની જર્‌ર પડેછે; તેથી છોકરીઓને ગણિતનાં સૂળતત્વો તે 
આસ કરીને આવડવાં સ્‍ેઈએ. પેસે શી ચીજ છે, તેનો રો! ઉપયોગ 
છે, માલ અને પૈસા વચ્ચે રો! સ'બ'ધ છે, તેનો વ્યય કેવી રીતે કરવે। 
જેઈએ, વગેરે અર્થશાસ્રને લગતી બાબતોની માહીતી આઓઓને 
ન હોય, તો! તે ઘરખટલે। સાર્‌ રીતે ચલાવી ન શકે. શરીર, વસે 
અને ઘરની સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, પાણીમાં ખિગાડ શાથી થાયછે, 
અને તે અટકાવવાને શા ઈલાજ લેવા, હવા અજવાળાના શા 
લાભ છે, ટાઢ, તડકા ને વરસાદથી શરીરનુ' રક્ષણ કેમ કરવુ”, વગેરે 
શરેોગ્યવિઘાના વિષચો! ઘર ચલાવવામાં અતિ ઉપયોગી છે. 
અકસ્માત્‌ ખને ત્યારે શુ' કરવુ', સહેજ રાગાને માટે તેસ સોટા 
વ્યાધિને મારે તુરત શા ઈલાજ લેવા, માંદાની માવજત કેમ કરવી, 


( ૧૫૯ ) 


સુવાવડને વખતે શુ' કરવું» છોકરાંને ત દુરસ્ત હાલતમાં કેસ ઉછેરવાં, 
* વગેરે વેઘકશાસ્ત્રના વિષચેાતુ' જ્તાન સ્રીઓઆમાં અવશ્ય હોવુ સ્‍ેોઇએ. 
શેજની સાધારણુ રસોઈ પણુ ઉત્તમ રીતે કૈસ થાય, ઉ ચાં જસણુ 
અને અનેક જતની વાનીએ કેમ ખને, માંદાના ખોરાક ફેમ તૈયાર 
થાય, કચા પદ્યાર્થી શરીરને શે! લાણ કે ગેરલાભ કરેછે, વગેરે પાક- 
શાસ્રના વિષચે] તે! સ્રીઓને અવર્ચ આવડવા જેઈએ. ફાટા કપ* 
હાંને થીગડાં મારતાં કે તૃની લેતાં ન આવડે, અને કે।ઈ પણુ જાતતુ' 
ભરત ભરતાં ન જાણે, એથી આએ! ઘરના કાસકાજમદે પાવરધ્રી ન 
ગણાય. છોકરાંને નાની વયમાં કેળવવાં, એ માતાઓનુ' કામ છે; તેથી 
માતા પોતેજ અભણુ હોય, તો પોતાનુ” ફર્ત્તબ્ય કેમ કરી શકે (એ 
માટે છોકરીઓને ચોગ્ય સી તરીફે તૈયાર કરવામાં માખાપે જે 
અનેક ઉપાય લેવાના છે, તે ખસુસ લેવા જેઈએ. 
છોકરીને! વિવાહ કર્ચા પછી તે સાસરે જતી આવતી થાય, તે॥ 
માતાઓને તથા સાસુજીને આરિચે। વીતેછે. લગ્ન થયુ', કે છોકરીને 
જલદી સાસરે તળાવવા સાખાપ ઇચ્છે છેઃ પછી તેની વય ગમે તેટલી 
હાય, માણાપ વાર લગાડે, તે સાગુ સસરા તરક્‌થી તગાદદા થાયછે. 
ખણી લોકોમાં તે! લગ્ન થાય, ત્યારથીજ કન્યાને સાસરે રહેકુ” 
પડેછે. ગૂજરાતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એવે. શિવજ છે; પરતુ ઘણે 
ઠૈકાણે તે! લચ્ન થયા પછી અસુક સુદતે રીતસર આણુ' વળાવવામાં 
આવેછે, અ!જથી ૪૦-૫૦ વર્ષ" ઉપર લગ્ત થયા પછી પમે; મે, 
કે હમે વષે, અને કવચિતજ ત્રીજે વષે? આણુ' વળાવવામાં આવતુ 
“પણુ હાલમાં પહેલે કે ત્રીજે વષે વળાવવાને। ચાલ વધવા માંડચોછે, 
એ ખેદકારક વાત છે, ગમે તે વચે કન્યા સાસરે ગઈ, એટલે તે વહુ 
અથવા પત્નીપદને પામેછે, અને અસરમાં ચાલતા પદ્રનીપદના 
ઘણાખરા ધાશ તેને લાગુ થાયછે. જે છટ કન્યા તરીકે માખપને 
ત્યાં તે ભોગવતી, તે છ્ટ સાસરામાં ખધ 1 થાયછે. સ્વત તાને અટલે 
સેસે પરત'બતા પ્રાપ્ત થાયછે. છેકરવારી સે ઉછાંછળપ્પણ' તજીને 
તેને ગ'ભીર થકુ' પડેછે. વડીલોની લાનન સરજાદા પાળવી પડેછે, 
કુળના શિવાજ મ્રમાણુ ઓઝલ પાળવો પડે છે, કે છુટો તાણુવો 


(૧૬૦ » 


પડેછે, કે હાજ કાઢવી પડેછે. કેટલાક ભાગમાં તે પ્રમાણે કરવુ' 
પડતુ' નશી, તોપણ વડીલ્‌ કે પરાયા સુર્ષ આવે, તો તેને ચણડામાં 
ચેસકુ' પડે છે, કે ખૂભેખા ચરે ભરવુ પડે છે. 
માખાપ જે લાડ લડાવતાં, તે સાસરામાં ટ્ર થાય છે, સાસુ 

તપ્ુ'ટતો અમલ તેના પર લાગુ થાય છે. સાસુ જે હુકમ કરે, તે 
સ્વીકારવો! પડે છે, અને જે કામ ફરમાવે, તે ઝુગે શહે કરવુ' પડે 
છે, નણુ'ઠ તેના નેડા લેવા હમેશ તત્પર રહે છે, અને ટ'ઈ ચૂક થઇ, 
ઝે માંમાંથી ઉની વરાળ નીકળી, કે ઝટ તે પોતાની માને સેંષે છે, 
અને તે ને ડુછ સ્વભાવની હેય, તે! અનેક સાચાં જૂઠાં પણુ કરૈ છે. 
નણુ'ટના કહેવા ઉપરથી સાસુ વહુની ઝટતી લે છે, અને  તેનેમકાવેછે, 
ગાળો દેછે, કે વખતે તેના ધણીને ભ'ભેરી માર પણુ મરાવેછે, “ વહુ 
ભાગે તે ટીકરાં, ને સાસુ ભાગે તે કલેઢાં ” એ કહેવત પ્રમાણે વહુનું 
હરેક કામ નિ'દવાસાં આવેછે, અને તેને ઠૅયકો ખાવા પડેછે, એટલુ'જ 
નહીં, પણુ વખતે તે કારણે તેનાં માળાપ ૯૫૨ પણુ પસ્તાળ પડેછે,વડું 
જાણું એક મજુરણુ કે ગુલામડી હોય, તે પ્રમાણે તેની પાસેથી આખો 
દિવસ કામ લેવામાં આવેછે, એટલે તેને જ'પવા વારો આવતે! નથી, 
એમ કહીએ તે ચાલે. વહુને ખહુ કરીને રસોડાનો અધિકાર મળતો 
નથી. રસોહાતુ' શરધિપતિપણુ' સાસુ પોતાની પાસે સખેછે, ત્તે એવી 
મતલખથી કે સાર્‌' નરસુ' મરજીમાં આવે તેમ, તે જમનારને 
પીરસી શકે, અતે વહુને કાચુ દૃવાચુ” કે ખરખડાં, ટાહુ'શીછુ' કે 
એડુજાડું, પોતાની મરજી પ્રમાણે આપી રાકે. ફોઈ વાર વહુ પાસે 
રાવે જશે તેની રસોઇમાં અનેક ખેચ કાહે, અને ર'ધાઈ રહયું, કે 
સોપ રકે,ટું” રાઝુજીને વલે કરડ” જેપ'રે. 

નવી વહુને દિયર,જેઠ અને જેઠાણીને તાબે પણુ વેઠવો! પડેછે. 
કામનો ઘણુ! બોને નવી વહુના માથે આવી પડે છે. માળાપને 
«યાં ભર્યું” હોય તેથી, કે માતાએ આપેલી છટથી તેને કામ ફરવાનો 
સહાવરો ન હોય, તે તે પોતાનુ” કામ ઉતાવળથી, ઝેસારી રીતે કરી 
ન શકે, તેથી તેના ભાગ કરી વળે. કામ કરતાં હાથે ફોલ્લા પડે, તો 
સાંભળવુ' પડે. ત કામ સાવડે, તે માખાપને ગાળો પડે. બે ઘડી 


(૨૮૨) 


નિશંત્તે બેસવાનો વારો ન આવે. શરીર કથળે તે! હોંગ કરે છે, એવી 
ટીકા થાય. વહેલાં ન ઉઠાય, તો ઠેપકે! ખધ્વો! પડે. વડુ જે બોલે તો 
ચાવળીમાં ખપે, અને તે ન બોલે, તો ઝુ'ગી છે; મામાં દાંત નથી, 
સાંમાં મગ ઓર્યા છે, વગેરે કહેવામાં આવે. 


પત્ની તરીકે ઘરમાં રહેવાનુ' થાચ, પરતુ પતિ સાથે દહાડે 
તેદ એક અક્ષર પણુ બેલી ન શકાય, બીજાના દેખતાં તેની સાથે 
વાતચિત થઈન શકે. ઘણી વાર તો ધણી ઓશ્ડામાં આવે, કે વહુને 
ઉઠી જવુ* પડે, કે લાજ કાઢી ખણું ભરાવું” પડે. રાતે સૌના સૂતા 
પછી વહુને સુવાનું, અને સના ઉઠતા અગાઉ સવારમાં વહુને ઉઠ- 
વાનુ; પછી ગમેતેવી ટાઢ હો, કે ખીજી હરકત હો. બૈરાં કહેણી 
કહેછે, કે “ ટાઢ વાય સોને, પણુ ટાઢ ન વાય વહુને.” કડકડતી 
ઢાહમાં સૌ સગડીએ તાષવા બેસે, પણુ તે લાભ વહુથી વઇન 
શકાય. ગમે તેટલો! પસીને! થતે। હાય તો પણુ વહુ પોતાનુ માથુ* 
ઉઘાડુ' રાપ્મી ન શકે, 

પતિ ને નાની ઉમરને હોય; અભણુ કે જડભરત જેવો હોય, 
માવડીઓ ફે તામસી હોય, તો વહુને તેના તરફ્થીજ પણુ દુઃખજ 
પ્રાપ્ત થાય છે. બિથ્વારી થાકીપાકી અતે ભળીઝળી મોડી રાતે સુવા 
«ય, તે! તેને એવા ધણી તરફથી સોમછુ' પડે. મહેને કે માતાએ 
ભ'ભેચૌ હોય, તે તે પોતાનો રોષ સુતી વખતે ખિચારી ઉપર કાહે 
છે, એટલે ઘણી વાર તે ગમે તેવી ગાળે ભાંડે છે, અને માગ્ઝુડ કરે છે. 


સાસરામાં વહુની ક'ઈ કોંમત નથી. “ વહુ માઈ ને ઉદરડી 
સાઇ” એવી કહેવત ચાલે છે. સસરાજીને ઉના પાણીમાં સમાવણુ 
આપતાં વાર થવાથી તે રીસાયા, અને નાવણીએથી ઉઠી તુરત તેના 
ઉપર સોકય લઈ આવ્યાના દાખલા ખરેખરા ખનેલા છે. સાસુને વહુ 
પશ'દ ન પડી, તે! તે પાતાના છોકરાને ઝટ ફરી પરણાવે, અને * 
વહુની હાડછેડ કરી તેને પિયરમાં હાકી કાંહે. ધણીને વહુ સારી ન 
લાગે, તો તે ફરીથી પરણવાની તજવીજ હરે, વહુ મરી જાય, તે 
તેને માટે ઝાઝી દિલગીરી કૅ ચોક કરવામાં ન આવે; એટલુજ 

શ 


(૬૨4૨ ) 


નહીં પણુ તેતુ' મડટુ' બળતુ' હોય, ને સ્મશાનમાંજ ધણીને 
વિવાહ થાય ! વહુને અઘરણી ન આવે, કે તેને પેટ છોકરીઓના 
એક બે પથરા પડે, તોપણુ તેના ઉપર બીજી લાવવામાં આવે. ચૌદ 
પ'દર વર્ષની વહુ ઉપર દશ ભાર વર્ષની સોકય આજ્યાના દાખલા છે. 
ચૌદ વર્ષની વહું એટલે એક નાદાન છે।કરી, તેથુ તે શા ગુનાહ 
કર્યા હરે, અને તેની તે શી રીતે નાલાયક્ી શાખીત થઈ હશે, તે 
સમળ્તુ' નશી. . 

ઉપતુ ચિત્ર સવત્ર સામાન્ય છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી. 
સમજી ને સારાં ુટુબોપ્માં વહુની સાથે આવી અધમ વર્તણુક રાખ- 
વામાં આવતી નથી. કેટલેક ઠેકાણું સાસુ સસરા વહુને પાતાના પેટની 
હિકરી પ્રમાણ પાળે પાસે છે. જેમતામાં કન્યાની અછત છે, તેએ! 
વહુની સાથે સલુકાઇ રાખે છે. જેએ કેળવણી પામે છે, તેઓનું વહુ 
ગ્રત્યેનુ' વર્તન વખોડવા લાયક હોતુ' નથી. 

વડુ એકાદ છે।કરાની મા થાય, ત્યાં સુધી તેને ઉપર જણાવ્યા 
ગ્રમાણિની હાલત ભોગવવી પડે છે. એ પછી તેની હાલત સુધરવા 
માંડે છે. સાસુ વધારે વૃદ્ધ થતાં વહ્‌ તરફથી બરદાશ ચાકરીની આશા 
રાખેછે, અને તેથી તેના વર્તનમાં જેર પડે છે. સાસુ જ7ુજરી જાય, 
એટલે તે. પષ્ઠી વહુજ તેતું' સ્થાનક લઈ ઘર્તુ રાન્ત્ય ભોગવે છે. 
જેમ વહુની ઉમ્મર વધતી જાય, તેમ તેને છૂટ મળતી જાય છે. દિવસે 
જે બીજના દેખતાં તે પત્તિ સાથે ખોલી શકે છે. પોતાનાં છોકરાંને 
ખીનાના દેખતાં રમાડી શકે છે. ને તેને સુત્રરત્નો પ્રાપ્ત થયાં હોય 
તે! તેના ભાવ વધારે વધે છે. ઘર ગરીખ હોય, ને વહુ' પાતાના 
પિચરથી માલમતા લાવી શકે, તો તેની સાથે ઘરનાં માણુસો સારી 
જ્રીતે વતછે. ને તે હોંરિઅર હોઇ ઘરમાં મદતગાર થઇ પડે, તે! 
તેનામોભે। વષે છે. ને તે જાતમહેનતથી પૈસા મેળવી કુટુ'બ નિભાવ- 
વામાં સહાયક થાય, તો તેને ઘરનાં ચાહે છે. ને તેનામાં ખખરદારી 
ને આવડત હોય, તો તે ઘરનાંને વશ કરી શકેછે. સે તેનો ધણી 
ખીન્ળ કરતાં વધારે કમાઉ કે હૉશિય1૨ હોય, તોપણુ તેતુ' માત 
વધેછે. જે તે ખીજ વરને પરણી હોય, તે! તેનુ' ચલણુ વધારે ચાલે છે- 


(૧૬૩) 


વહુ યારે સાસુતુ' પદ લે છે, ત્યારે તે પોતાની વહુએ। ઉપર 
સાસુપણુ' દાખવવા તૈયાર થાય છે. પાતાને વહુ તરીકે વીતેલુ' કાંતો 
તે ભૂલી જાય છે, કે કાંતો મળેલા અતુભવને ગેરઉપચે।ગ કરે છે. 
“આજે સાસુને! વારે, તો કાલે વહુનો વારા ” એ કહેવત તે 
વિસરી નાય છે. પોદતાના કર રહેશો, ત્યારે વહુને વશ થવુ' પડશે, એ 
વાત તે ભૂલી નાય છે. પોતે દીધેલાં ડુઃખતો દ દાવ વૃદ્ધાવસ્થામાં વહુ 
વાળશે, એ વાત ત્તેના લક્ષમાં રહેતી નથી, વડને ડકલેર પતે 
આણી છે, અને તે પોતાનુ' ફરજ છે, એ વાતને: સય: તેને ક 
નથી. કુટુ'ખ કલેશ એ ડુઃખતુ' મૂળ છે; એ વરને તટે કિચ્દિરિ કર 
નથી. અતિ હાડછેડથી માણુસ નઠોર થાય છે, ને «કરરે જત2 છે, જા 
સામ્નુ” થાય છે, એ જનસ્વભાવ ત્તે નિહાળી «ક, નઈ, ટે તે ૬૧2 ટુઉ”&% 
રાખે છે. નણુદી ભાભીને પજવવા તૈયાર યય ચય છે, પર ઘર તેને પળ 
નણુદીને વશ થવુ' પડરી, અતે વહુ તરીકે સતર: વ 
પડરી, એ વિષે તે વિચાર કરતી નથી. 
વિધવા સતી સ્થિતિ સૌ કસ્તાંત્કટલ્ટકર્ઝી તામાં કાજ 
છે, ધણી સુએ। કે ઓ અ જગતૂનાં &.£-5 સ અ થાય છે. 
સમજુ માબાપ ખાળરાંડના કેટર ૨.૨.૨ હ. 
રહેવા દેછે. અને. ફેટલાં મામાપ રર ગક દામ કી 
ની, ધીનુ' દહ 








ન્ન ર હા 1 

સરજી ન છતાં નાની વર્ચ ન «ક ઇક! દ: ટટ ક“ ડુ 
- જશ ક્#ટક * નડ 

વિરોષ શ' છે ? થુડી બહ ક £ «ક ૩5 ન્‌ 
લાભ છે રસારં કપડા રટેરટ. ૮ લ 
ખાવા જ . ન 
તે! ખીજ શુ' છે ? દિક્દ5 મા 


ધણપ્માં પડી રહેનુ કેટ દૃક્ક%.૮% 





રો 


(ર૬૪) 


થવાની છે ? લોકો અમજેછે, કે વિધવાના ધર્મ એવા છે, માટે તે 
તેમણે પાળવા જેઈએ. વિધવાના ધર્મ વચે પહોચેલી ફે આધેડ નાઇ 
ડીને ભલે પળાવે, પણુ નાની વયની નાદાન છોકરીને તે શા માટે 
પળાવવાને। જુલમ કરો ? વિધવા પોતાતુ કર્તવ્ય સમજીને ગજીખુ- 
શીથી અસુક ધર્મ પાળે તે વાત જૂરી છે, પગ્તુ જેને તે અક 
લાગતા હો્‌ય, અને જેનામાં ક ઇં સમજ ષણુ આવી ન હોય, તેની પાને 
સારી સચ્રડીને અસુક ધમ પળાવવાની આપણુને સત્તાજ શી રીતે 
મળેછે? આપણા ત્રષિ જ્ીનિઓએ આવા પર્સ ખાંધ્યા નથી, અમલ 
આવા ધરત પાળવામાં આવતા નહોતા, અતે સ્મૃતિઓમા પણુ તે 
ઉપર થોડુજ લક્ષ અપાયુ છે આ ધર્મ પૌરાલિક છે, અને રહીએ 
કરીને તેમા વધાર! થયોછે. ખીજી કાગ્ણુ એવુ આપવામાં આવેઢે, 
જ જે વિધવાને સારા વગ્તાભૂષણુ અને પાછિક ખોરાક આપવામા 
આવે, તે। તે પ્રમારી થાય, અને આડે માગે" ચાલે. આ કારણુ બળ 
વિધવાને લાગુ થતુ નથી ફેશવપન કરવાથી, સોકનાં વસ્ર પહેગવી 
દાગીના ન ઘાલવાથી, અને સારા ખોરાક ન આપવાથી વિધવા 
સુચાલેજ ન્વાલશે, એની શી ખાત્રી ? જગત્‌મા એથી ઉલતા ખનાવ 
ઘણુ નેવામાં આવે છે. “ «હે તો આપશું, ને ન્ય તો ગગા ખા 
પશુ ” એ કહેવત પ્રમાપ જેએ પોતાતુ કર્સ્ટવ્ય સમજેછે, ધગ્ની 
મારી નીતિરી|તમા ઉછરેછે, અને મન દઢ રાખેછે, તેજ સદ્વર્તન 
વાપ#ી શફેછે, અને તેજ પોતાની ૨ દગી નિષ્ડલ ક ગુજરી શરેછે. 
તેને વગ્્રાભૂષણુની કે સૌભાગ્ય ચિન્ડુની ક ઇ પણુ અસર થતી નથી 

ને વિધવા થવુ , એ ઝરીના પોતાના હાથમાં નથી, તો તેને 
છેક નએેદ ગણી તિ-સ્કારવી, એ અચે।ગ્ય છે વિધવાના કે।ઈ શુકન 
લેતુ નથી, શુભ ત્રસગમા તે હાજર રહી શકતી નથી, અને સારા 
ઢાયમા તે ભાગ લઈ શકતી નથી ધેો!ળ મગળ ગવાતા હોય, તેમા 
તે સામેલ થઈ ન રાઝે; વરઘોડામાં તે ખીજી બાઇડીએ। સાથે જઈ 
ન નકે, અને નાત જાતમાં જમવાનુ તેને હમેશને માટે તજવુ પડે 
વૈષ-્યતુ અસહ્ય ડુ ખ તેને ડમે ચાટેલુ છે, અને આ તે! “ દાઝયા 
ઉપર યામ ” જેવુ થાયછે. 


1 ૧૬૫ ) 


વિધવાએને ઘણુ' ખર્‌ માબાપને ઘેર રહેવુ" પડેછે. માખાષ 
અશક્ત હોય, કે મરણુ પામ્યાં હોય, તો તે ભાઈ ભોન્નઇને વશ 
થાયછે. ભોજાઈ તેને મહા ડુઃખ દેછે. એક સુલામડી ફે ચાકરડીની 
માકક તેની પાસેથી કામ લેવામાં આવેછે, તથા તેના પ્રત્યે 
વર્તણુક પણુ તેવીજ રહેછે. લચકા ધાન્ય સારૂ તેને અહોરાત 
મહેનત મજુરી કરવી પડેછે; અને મહેણાં ટૂણાં સાંભળવાં પડેછે. 
ભાઇ ખિચારેો સારે હોય, તોપણુ ઘરના કામકાજમાં તે કેટવી 
નજર રાખી શકે, અને પાતાની ખહેનની સ'ભાળ વારેવારે કેમ 
રાખી શકે ? ભાઇ નને ભાજાઇને વશ હોય, તે! પછી વિધવા ખહેન 
ઉપર દુઃખનાજ ડુ'ગર રૅલેછે. હતભાગિણી વિધવા બિચારી જાચ 
કયાં, અને કહે કાને ? જે દુઃખ પડે તે તેને સ્ુ'ગે મોઢે વેઠેવુ” નેઈએ. 


ને તેને સાસરામાં રહેવાના પ્રસ“ગ આવે, તે। ત્યાં પણુ તેને 
સાસુ, નણુ'દ, દેશાણી, જેઠાણી વગેરેથી હાડછેડ થાયછે. ત્યાં તેને કદાશ 
પિયરના કરતાં પણુ વધારે આપત્તિ ભોગવવી પડેછે. સાસુ ગસરે 
સાખાષ જેટલુ” સુખ આપી ન શકે. દિયર જેઠ ભાઇઓના કરતાં 
એઇી લાગણી પધરાવે. દેરાણી જેઠાણી ને નણુદો પોતાની ભોજાઈ 
અને ખબેહેનો કરતાં વધારે રહેમીઅત રાખી ન શકે. 


જે પિયર કે સાસરામાં કોઇ ન હોય, અથવા ત્યાં ખને નહી” 
અથવા તેએ નેજ ખાવા પીવાના વેલા પડતા હોય, તે! જઇ લ્યે 
વિધવાની ફજેતી ને ડુઃખ. તે ખિચારી એરડી ભાડે લઈ એકલી 
તેમાં રહેછે, અને દળણું ખાંડણાં કે મહેનત મજુરી કરી પોતાતુ' 
પેટ સુશ્કેલીથી ભરેછે. “ તાંખાની તે।!લડી તેર વાનાં માગે ” અને 
ટાણું ખાંડણાંથી કમાઇ જુજ થાય, એટલે તેને ભુખમરે વેઠવો 
પડે, કે વખતે આડે માગે" જવુ પડે. કેટલીક નાતો માં કન્યાને માટે 
સારાં પલ્લાં મૂકવાનો રિવાનટ હોયછે, તેથી તેવી નાતોસાં વિધવાને 
ડુઃખ એછ' પડેછે, કે વખતે ખાધા પીધાતુ દુ'ખ તેને બિલકુલ 
નથી પડતું. સાસરીઆં પૈસાવાળાં છતાં બખીલાઈથી તેને મદત ન 
કરે; તોપણુ લોકલાનથી અને ફૂળની આખરૂથી ડરીસે વિધવાએ 


(૧૬૬) 


જનન વસ માટે સરકાર દરબારમાં ચઢતી નથી; એમ છતાં સાસ- 
રીઆંને દયા આવતી નથી. 

અપવાદ તરીકે વિધવાએ। કોઈ કોઇ ઠેકાણે સુખમાં રહી શકે 
છે. કેટલાક ઘરોમાં તેમતુ' ચલણુ એટછુ' હોયછે, કે તે ભાઇ ભોજાઈ- 
શમ ઉપર રાજ્ય લાવેછે. કોઈનો પણુ ધણી સારે વારસો! મૂડી જાયછે, 
તો તે વડેતે સુખ ભોગવી શકેછે. કોઇએ કસખ, કારીગરી કે વિદ્યા 
હાંસલ કરી હોય, તો તે વડે તે સારી પ્રાપ્તિ કરી સુખમાં દહાડા 
શુજારેછે, ષોાતાને ષેટ કઈ સ'તાન હોય, તે! તે મોટુ” થયે તેને સુખી 
કરી શકેછે, પરતુ પૌરાણિક શાસ્ત્રને આધારે કહો, ફે રૂઢી બાઈના 
જભેરને લઇને કહો, પણુ ઘણીખરી વિધવાની સ્થિતિ ફુઃખદાયક રહેછે. 
તેએ સ'સારને નકામી ને બોજા રૂપ થઇ પડેછે. નાની વયમાં લગ્ન 
કરવાં ને રૂડાપો। વહોરી લેવો, એએ દીવો લઇને કુવામાં પડવા સરખુ 
છે, અને તેથી વિધવાના ડૂઃખનુ* કારણુ અને તેના નિસાસાના 
જ્ઞોક્તા માખાપ થાયછે, એમાં શક નથી. 


(૨૬૭ ) 
વિમાન રં. 
લગ્ન સ'બ”ધી* 
મકરણુ ૨ છુ', 
લગ્નની પવિત્ર ગાંઠે? 


સૃછિને આરલે આ સુરૃષાનાં લગ્ન થતાં નહીં, એવુ' આપણે 
કહી ગયા છીએ. પશુ પક્ષિઓતુ' અત્તુકરણુ માણુસેો। કરતાં, એટલે 
તેમની સ્થિતિ પશુવત્‌ હતી, એમ કહીએ તે। ચાલે. પર'તુ કેટલીક 
સુતે પોતાની ભૂલ જણાઈ, અને આ ઝુરૂષે લગ્ન કરી ભેગાં રહે- 
વાની જરૂર છે, એમ તેમને લાચ્યુ* સૌમાં માણુસ એ નિરાધાર 
પ્રાણી છે, ખીજ ત્રાણીના જેવાં તેના અગપર રક્ષણુનાં સાધન 
અપાયાં નથી, તોપણ તેને ખુદ્ડિર્પી સાધનની એવી સોટી બક્ષીસ 
થઇ છે, ફે તે વડે સર્વ પ્રાણીએ। ઉપર તે શ્રેષ્ઠત્વ ભોગવે છે, પોતાનું” 
રક્ષણુ કરી શકે છે. અને નેઇતાં સાધન મેળવી શકે છે. તેલુ પાતાના 
અને પોતાના અચ્ચાંના રક્ષણુ માટે મકાન બાંધવાની ચોજના કરી. 
ઘરની વ્યવસ્થા કરવા માટે, અને ખચ્ચાંની સ'ભાળ ભાટે કોઇ 
નેઇએ, અતે ખેતી આદિ સાધને! વડે પાતાના ને તેમના નિર્વોહ 
સાટે કોઇ કમાનાર નેઇએ. છોકરદે ઉછેરવા, ને તેમની માવજત 
કરવી, એ સીથી વધારે સારી રીતે ખની શકે, તેમ બહારનાં વધારે 
અ"ગખળનાં કામ પુરૂષ વધારે સારી રીતે કરી શકે; તે માટે સ્રી 
સુર્ષે ધણી ધણીઅણી તરીકે એક સ્થળે રહેવુ: નેઇએ. ને એમ 
ન કરે, તે સ્રીની, સુરૂષની અતે છોકરાંની સ'ભાળ લેવાની દરકાર 
જાને રહે ? આ લગ્ત કરવાનું પ્રથમ'કારણુ હોચ. વળી આ પુરૂષ 
હુમેશને માટે ભેગાં રહે, તો! તેમનામાં ષ્યાર વધે, અને તેએ! એક 
ખીજાના સુખ ડુઃખનાં ભાગીઆં થઇ રકે. પશુવત્‌ વર્તણુકમાં જે 
કલેશ, ઇ'કાસ સે ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય, તે આથી ટળી શકે. સસાર 
સુખરૂપ સાલવામાં લગ્ન એ સખ્ય સાધન છે, 


(૧૬૮) 


ઘણીખરી પ્રજાઓ લગ્નને “ પવિત્ર ગાંઠ ” સમજે છે; એટલે 
તે જાણે લગ્ન કરવાં એ ઇશ્વરની આનજ્તાને અનુસરવાતુ' હોય, એમ 
સાને છે, અને તેથીજ તેને ધર્મ તુ' ખ'ધન ગણુવામાં આવે છે. જ'ગલી 
ગ્રનએપમાં હજી પણુ લગ્નભ'ધત મજખૂત નેવામાં નથી આવતુ 
મલબાર તરફના અસુક લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી. હાલના સુધરેલા 
દશોમાં કેટલાક લગ્નને માત્ર એક કરાર ( 0૦0ધ૪86દ ) સમજે છે. 
જોઈ એવા કરારની જરૂર સમજતા નથી, તે। કોઇ એમ કહે છે, કે 
લગ્ન ને એક કાયદેસર કરાર છે, તો તે સુદ્તબ'ધી "પણુ હોઈ શકે ! 
એટલે જન્મપર્ય'તનો કરાર ન કરતાં ખ'નેને રૂચે તેમ પાંચ દશ 
વર્ષને! કરાર કરવો, અને પસ"દ પડે, તેમ તેની સ્ુદ્ત વધારવી ! 
જેમ ખીજા કરાર તોડવાથી કાયદાના ગુનેહગાર થવાય છે; તેમ 
લગ્તનો કરાર તોડવાથી માત્ર કાયદાના ગુનેહગાર થવાયઃ ધર્સના 
ઝે ઇશ્વરના નહીં, આય પ્રજાને આ વિચાર વિપરીત લાગે છે. તે 
લગ્તને હમેશ પર્મ' તુ' ખ'ધન ગણે છે, અને તે આ જન્મમાંજ નહીં, 
પણુ ભવોભવ લાગુ રહે છે એમ સમજે છે. 


લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર ગણુવામાં ને માનવામાં લાભ વધારે, 
અને તુકસાન ચે!ડુ' છે. તલ્લાક લેવાના અને સ્રી પુરૂષે જૂદા રહે- 
વાના 'ખટલા સુધરેલા દેશે।માં વારેવારે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉચ 
હિ'ડુએ માં કેવળ અભાવ છે. સહેજ અણુખનાવ થવાથી, ફે ઇચ્છેડુ' 
સવ સુખ ન સળવાથી, કે એક ખીજાને નાયસ'ઢ પડવાથી લગ્ન 
તતોડવાં, એ સુખ કરતાં ડુઃખતુ' કારણુ વધારે થાય છે, “ એક 
સોલજર ( સિપાઇ )ની સ્ત્રી વીશ ધણી કરી શકે,” એવી અ'જીમાં 
કહેવત. ચાલે છે. અતે. ડિ”ટૂઝએ!ની. હરી. જસમ એકડ યી, શ્ર: 
જીમાં આવે તેટલા ધણી કરી રકે છે. આવી ખદલાખદલીથી સી 
અને જૂ જૂઠા ધણીથી થએલાં સ'તાન સુખી થાય કે હુઃખી, તેની 
કલ્પના સહેજ થઇ શકે એવી છે, 

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર કરવા સાર્‌ લગ્નવિધિ શાસ્્રને આધારે 
અને અગ્નિદેવની સમક્ષ કરવામાં આવે છે, છ્ાહાસઞો અનેક જાતના 


(૧૬૭ ) 


મ'ત્રભણે છે, અને વરડન્યાને ધણી ધણીઓઆણી તરીકે કેમ વતત વુ* તેને 
બોધ આપે છે તથા તેમની "પાસે ત્રતિસા લેવડાવે છે. કન્યાના માખાપ 
કને સાલ'કાર કન્યાનું" દાન અપાવેછે, અને વરની પાસે તે ગ્રહણ 
કરાવેછે. એ વખતે સ્ત્રીએ ધવળ મ'ગળ ગાયછે, અને લગ્ન સે'કડો 
સાણુસની સમક્ષ થાયછે. વરકન્યાનો હાથેવાળો મેળવાયછે, છેડા 
ગ“ઠાયછે, કન્યા વરને વર-માળ આરોપેછે, ખ'ને એક ખીજને 
ક'સાર જમાડેછે; અને એક ખીજતે હાથે ખાંધેલા દોરા છેડાવેછે. 
“કોઇ આને ધણી કાઢી મૂકતો હોય તે! તે કહેછે, કે “ પાલવવાની 
આય નહોતી, તો પ“ચ વચ્ચે હાથ શુ' કામ પકડચે। હતે. ” ખ'નેના 
પદરશના છેડા ગાંઠવા, એ જાણે લગ્નની પાવત્ર ગાંઠ હોય, એમ 
સમજવાનુ છે. વર-માળ વરકન્યાના ગળામાં પડેછે, તે જાશે મ નેને 
એકત્ર કરેછે-યુગલ સ્વરૂપ ખનાવેછે. એક ખીજાને ક'સાર જમાડવે।, 
એ પ્રેમ વધારવાનુ' અથવા સ'બ'ધ ખાંધનાર્‌' સાધન છે. એક ખીન્તને 
હાધે ખાંધેલા દોરડા છેડડાવવા; ગાંઠણાં ગાંઠેલાં છતાં સગાં વહાલાંને 
ઘેર સનેડે જઈ કે'જુના હાથા છેવડાવવ!% પાસા રમાડવા, ( કોઇ 
નાતે।મ્માં ગોર કપડાનુ' છેકર્‌' ખનાવી કન્યાને આપેછે. કન્યા મારે 


પાણી ભરવા જવુ' છે કહી, તે વરને આપવા જાયછે. વર દુકાને જવુ' _ 


* છે, કે એવુ” હ'ઈ કાસ ખતાવી લેવાની ના પાડેછે; ને ભેગાં મળેલાં 
ભેરાંમાં હસાહુસ થઈ રહેછે, ), એ વગેરે અનેફ ખાખતે। લગ્ન પ્રસ'ગે 
એવી કરાવવામાં આવેછે, કે જે વડે વરકન્યાએ લગ્ત સ'ખ'ધ ગાઢા 
થાય, અને તેમનામાં પ્રેમતુ' ખીજ રોપાય, લગ્નસે માટે પહેલેથી 
ઘણી સૈચારીએ કરવી પડેછે. લગ્નવિધિ ઘણે કાળ લેછે, અને 
લચ્ન થયા પછી પણુ ફેટલીક વિધિ ચાલુ રહેછે, ગાતે ગાતે વડીઓ 
સૂફાયછે, તે પાપડ વણુધ્યછે, ગાજતેવાજતે માહે લેવા આ્રીઓઆ 
જાયછે; જેના કુળમાં ચાલ હોય, તેને ત્યાં માતા ( જવારા ) વવાચછે, 
સડવા બ'ધાયજે, ટકોરખાનાં બેસાડાયછે, વરકન્યાને પીઠી ચોળાચ 
છે, તેએ સાર્રા વસ્્રાભૂષણુ ધરેછે, ઘર ખારણાં પળાય ર₹'ગાયછે, 
રારની કરવામાં આવેછે, ગણુપતિ સ્થાપતા કરાયછે, ત્રડશાન્તિ 
થાય છે, ઉકરડી તોતશયછે, માતાને વધામણાં ટેવામછે, સચાંસણેદદર 
દર્જ 


“ક -& 


તર્જ 


( ૨૭૦) 


તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીજી' ખાવાનુ અપાયછે, 
સગાં વહાલાસે કે આખી નાતને ભોજન મળેછે, વરઘાડવા વડે વરને 
વાને ઘલાયછે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડા નીકળેછે, દારૃખાતુ' છૂઢેછે, 
કન્યાની મા વરને પાંખી લેછે, વર કોડિયાનુ' સ'પુટ પગ વડે ભાગી 
આશળ પપેછે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાયછે, લગ્ત ઉપર જણાવ્યા 
ગ્રમાણે વિધિપૂર્વ'ક થાયછે, પિત્રણે। કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં 
“ખડ રૌભાગ્યવતિ રહેજે ” એવી આશીશ આપેછે, લગ્ન અ'તે 
ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવાને મળેછે, વર કન્યા છેડા ગાંઠેલા લઇ ફૂળદેવી 
જુ બીજી માતાને પગે લાગવા જાયછે, ઉબેતર કે માટલું પૂરી વર 
તરકૂનાને માંડવા પહેરાવાયછે, કન્યા વરના પિતાને બળે બેસેછે, 
અને માગણી પ્રમાણ દરદાગીનો મળે ત્યારેજ ખોળેથી ઉઠેછે, 
સચવાઇ તરક્નાને છાપીને પાઘડીએ કે રોકડ અપાયછે, વેવાઈએ 
એક ખીજાની ક'કુ વડે દાઢીએ પીળેછે, અને કન્યાને સાસરે વળા- 
વાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી 
કરીએ લગ્નના શુભ પ્રસગને મહત્તા અને પવિત્રતાતુ' રૂપ આપ- 
વામાં આવે છે. યજ્ઞાદિ ધર્સ' કાર્યમાં સ્રી પાસે ભાગ લેવડાવવાની સુર્‌- 
ષની કફૂરજ ગણુવામાં શ્વે છે, તથા ઘણાં કાર્ય" શ્રીની સામેલગીરી 
વગર સુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શાઇ શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે 
જે પડશ સ'સ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ સુખ્ય સ'સ્કારછે. 


વિષિપૂ્જક લગ્ન થયા પછી પત્નીતુ' રક્ષણુ કરવાને, અને તેવુ 
પાલન કરવાને,પતિ જન્મ પર્યત ખ'ધાયછે, તેમજ પતિની સેવાચા- 
ઝરી કરી તેની મરજી પ્રમાણે વર્તતાને, તથા તેને સુખ આપવાને 
શ્વી પણુ જન્મ પર્યત અ'ધાય છે. બેમાંથી કોઇ અશખ્ત કે ખોડીછું 
થવાથી તે ખીન્નને નિરૂપચોગી ને બાજાર્‌પ થાય, તો।પપણુ તેને તજી 
કક'તું નથી; એટલુજ નહીં, પણુ તેને મસ્તા સુધી પાળવા પોષ 
વાની તેને જરૂર પડેછે. કોઇ એમ કહી શકે, કે એકને માટે ખીજાએ 
જન્મ પર્યત શામાટે ખરાખ થવુ” એને ઉત્તર એટલે।જ, કે ખીજાના 
દુઃખનું” નિવારણુ કરવાનો! પરોપકારરૂપી મોટે ધર્મ મનાયછે; 


૬ ૬ ૬#/ 


તે જે ગમે તે રીબાતા મવુષ્ય પ્રત્યે આપણે બજાવવાની ફરજ છે, 
તો તે કરજ સ્રી મુરૂષ એક ખીજ પ્રત્યે શા માટે ન ખજાવે 3 જે 
આવો કારણં એક ખીન્તને તજી દેવાને! રિવાજ હાય, તે। ઘણાં ધરતુ” 
સ'સાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ધણીધણીઓઆણી એક ખીનને 
તજે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સ“તાનને પણુ શા માટે પાલવે ? 
સ્મૃતિએમાં વિકટતા ખાસ કારણુ સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી 
તજવાની છુટ આપીછે, તે છતાં ઉચ વર્ણામાં તેના અમલ થતો 
નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરે।પયોગી સ્ત્રી થાય;તે। પણુ ધણીને તે 
પાલવવી પડેછે, અને સુરૂષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપચેોગી થાય 
તે પણુ સ્રીને તે પાલવવે। પડેછે. 

લગ્ન કરતા અગાઉ વાફદાન કે વિવાહું કરવાને! રિવાજ છે. 
વિવાહને। મૂળ અર્થ તે! લગ્નછે, પર'તુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલે, 
જે લગ્ન થયા પછી વર મરણુ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને 
વિવાહ કર્યા પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી 
શકાય છે. કેટલીક નાતમાં વિવાહ ફોક કરી શકાય છે, અને કેટ- 
લીક નાતોમાં તે દ્ેક થઇ શકતે! નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ 
મોઢેથી કરે, તોપપણુ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતેોમાં તે 
સ'બ'ધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી ) કરવાં પડે છે. લખ્યાં કરતી વખતે 
સગાંસાગવાં ને નાત જતના લે!કેસે ભેગા કરવામાં આવે છે, 
છ્ાહ્મણાને દક્ષણા અપાય છે, અતે સગેવહાલે તથા એળખાણમાં 
ગાળ સાકર વહે'ચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફ્રોક થઇ શક્તો 
નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કે!ઇ કાણુ', કુખડુ' કે ખોડીલુ' થાય, અથવા 
સ'સાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણુ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે 
છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણુ નીપજે છે, 
વિશેષ પ્રસગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવા- 
નગીથી વિવાહ તેો!ડવામાં આવે છે. કોઈ સરનેરી કરીને વિવાડ 
તોડે, તે તેને નાત પૂછી શકે છે. વરના માખાપ સમજી હોય, તો 
તેઓ પોતાની રાજીખુશીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. 
પરતુ કન્યાની માખતમાં તેમ થતુ' નથી; કેમકે “ ડોસે। કુ'વારે। મરે, 


૬ ₹૫.#/ 


પણુ ડોશી કુ'વારી ન મરે, ” એ ડહેવત પ્રમાણે કન્યા અવિવાહિત 
રહી શકતી નથી, તેથી જેની વેરે વિવાહ થયે! હોય, તેણે તેને 
પરણુવીજ નેઇએઃ પછી ભલે તે ખીજી કન્યા લાવે. જેમનામાં 
વિવાહ તોડવાનો સ'પ્રદાય છે, તેઓ ગમે તે પ્રસગે અને ગમે તે 
ખહાને વિવાહ ફ્રોક કરે છે. તોરણેથી વર પરણ્યા વગર પાછે આવે છે, 
શમથવા પૈસા ખાનાર તે વખતે મૉં માગ્યા પેસા લઇ વરતે પરણાવે છે. 


પૃથ્વી ઉપર હજી કેટલીક જગલી કે અર્ધ સુધરેલી જતે 
છે, જેમાં લગ્ન વિધિપૂર્વક થતાં નથી. સ્વારમેન કહે છે, કે બુશમેન 
નતતના લોકેરમાં સ્રી પુરૂષની કણુલાત થઈ, એટલે ખસ, કીટિ'ગ 
જણાવે છે, કે ચીપવાસ જાતમાં લગ્નવિધિજ નથી. એસડિવસે, 
બે'કાફૂટ, બ્રેટ, અને ટેનેન્ટ જાતોમાં પણુ લગ્નવિધિ નથી, એમ 
જીલ લખે છે. બે'કાફ્ટ કહે છે, કે નીચલા કાલિટ્ેરનિઅન લોકોમાં 
લગ્નવિધિ નથી, એટલુ'જ નહીં, પણુ “લગ્ન” એવે. શખ્દ પણુ 
તેમની ભાષામાં નથી ! કેટલીક જાતોમાં ક'ઇક વિધિ હેય છે, ત્યારે 
તેએ કન્યાને ખળાત્કાશ્થી પકડી જાય છે (કન્યાતુ' હરણુ કરવાની 
રીત મહાભારતના સમયમાં ને તે પછી આપણે અહીં હતી). કેટલી- 
વાર સ્તી સુર્ષ અચ્નિ સળગાવે છે, અને તે નજીક બેચ, એટલે લગ્ન 
પૂણુ થાય છે. ટોડા જેવા કેટલાક લોકમાં સ્રી ઘરતુ' ક'ઇ જુજ કામ 
કરૈ, એટલે લગ્ન થયુ ગણાય છે. ન્યુગિનીના પાટ ડારી જતના 
લોકમા સુરૂષને ગરી ત'બાકુ ને સોપારી આપે, એટલે લગ્ન થઇ રહે 
છે, નવનેસ જાતમાં પાણી રાખી શકે એવી ટોપલીમાં 8'ઇ ખાવાને 
પદાર્થ: મૂકે છે, અને ન્થી સુરૂષ ટોપલી વચમાં રાખી સામસામાં બેસે 
છે, અને માંહેનો ખોરાક ખાય છે, એટલે તેઓ ધણીઆણી ને ધણી 
ખની રહૈ છે. પાઉ' અથવા રોટલી બ'ને ભેગાં મળી ખાય, એટલે 
સ્ત્રી પુરૂષનાં લગ્ન થયાં, એવી રોમન જૂની વિધિ હતી. 


«યાં લગ્ની ગાંઠ સજખૂત મનાતી નથી, અને પવિત્ર ગણાતી 
નથી, ત્યાં તે તોડી નાખવામાં પણુ વાર લાગતી નથી. ચિપવયન 


(૧૭૩) 


ત્તતમાં છૂટાછેડા કરવા હેય, તે! સુર્ષ આ સાથે મારપછાડ કરે 
અને તેને થરમાંથી હાંકી કાઢે એટલે ખસ, પેરિડયુઈ ( નીચલા 
કાલિણેરનિઅન ) જાતમાં એક પુરૃષ મરજીમાં આવે એટલી ખાઈ- 
ડીઓ રાખે છે, ગુલામડીએ। પ્રમાણે તેમની પાસે કામ કરાવે છે, અને 
જેમનાથી તે ક'ટાળે, તેમને તે હાંકી મૂકે છે. એજ પમાણ ટયુવિસ 
જાતમાં કોઈ ખાઇડીથી ક“ટાન્યો, કે તે ખીજને આપી રે છે, અને 
મર્જીમાં આવે તેટલી ખીજી ખાશે છે. બૈરીસઓ ખદલી ન શકાય, 
એમ તાસમેનિઅન લોકને કહેવામાં આવતુ, તે તેમને નવાઈ 
લાગતી, કેમકે તે તેમના રિવાજથી ઉલટી વાત હતી. કશિઆસ 
જાતમાં છૂટાછેડા એટલા વારેવારે થાયછે, કે ધણી ધણીઆણીના 
સ'બ'ધને લગ્નતુ' નાસ પણુ ભાગ્યેજ આપી શકાય, મલાયા-પોલિ- 
નિશ્િઅન લોક કેટલાક સુધરેલા છતાં તેમનામાં પણુ આવા રિવાજ 
નેવામાં આવેછે. ન્યુ ઝીલાંડના લોકે વિષે થોમસન કહેછે, કે બૈરી 
એને બારણાં ખહાર કાઢી મૂકી કે તલ્લાક અપાઈ ગઈ, એમ સુરૂષો 
ક્ષમજેછે. તાહિતિમાં ઉભય પક્ષમાંથી એકની ઇચછા થઈ, કે છૂટાછેડા 
થાયછે. જે જાતોમાં સીએ સેર હોય, તે જતે માં ગીએને ધણી 
જે નાખુશ કરે,તો! તેએ ધણીને હાંકી કારછે,આવુ“કશિઅસ જાતમાં 
નેવામાં આવેછે, અને નિકારાગુઆના અસલી લેાફેઃસાં પણુ એવે 
રિવાજ હેતો. ઘ્હાદેશના લોકેસાં લગ્નની ગાંઠ મજખૂત નથી. કાળી 
પરજના લોકોમાં પણુ તેમજ છે. કોળી ભીલ વગેરે વહયમાં છૂટાછેડા 
સહુજ થઈ શફેછે, જે ચહતી જાતોમાં નાતરાં થઈ શકેછે, તેમાં ધણી 
ધણી આણીની કખૂલત વગર, એક ખીનાતુ' મત્ત મનાન્યા વગર કે 
ન્યાયાધિશ પાસેથી ન્યાય મેળવ્યા વગર છૂટાછેડા થઇ શકતા નથી, 
જે નાતે[માં નાતરાં થઈ શકતાં નથી, તે નાતેોમાં પરણેતર મરણુ 
પર્ચ“ત કાયમ ચ્હેછે. ખાસ કારણુ હોય, તે! સ્રી જૂરી રહેછે, કે તેને 
નૂરી રાખવામાં આવેછે; પરત તેતુ' ભરણુપાષણુ ફરવાની ફૂરજ 
ધણીને માથે રહેછે.થાડીક નાતે!ઇના અપવાદ શિવાય એક બેરી હયાત 
છતાં પણી ખીજી પરણી શકેછે; એટલે સુરૂષ ફરીથી લગ્ન કરી 
શકેછે, પર'તુ તેથી પ્રથમનુ' લગ્ન ર& થતુ' નથી. એવી «તેમાં પીડા 


(૧૯૪) 


માત્ર આએનેજ ભોગવવી પડેછે, કેમકે તે સુરૂષની પેઠે ખીજી વાર 
લગ્ન કરી શકતી નથી, આ ન્યાય નહીં, પણુ યુર્ષ વગની જનરાઇનુ' 
પરિણામ કહેવાય | 


શ્મૃતિકાર મનુ વિવાડ ( લગ્ન ) અઠ પ્રકારના ગણાવેછેઃ 
એટલે ખ્રાહમ્ય, દૈવ, આખ, પ્રાજાપત્ય, આસુરુ ગાંધર્વ, રાક્ષસ, અને 
પૈશાચ; અને તેમાંના છેલ્લાને અધમ કહેછે. પહેલા છ વિવાહ ખ્રાદ્દા- 
ણુને, અને છેલ્લા ચાર ક્ષત્રિયને ઇદ છે. વૈશ્ય તથા શદ્રને આસુર, 
ગ'ધવ' અને પિશાચ બ શ્રેષ્ઠ છે, એમ કેટલાક કહેછે.કેટલાક ત્કવિ- 
ખા માત્ર પહેલા ચાર વિવાહ ખ્રાહ્દાણને અતિ ઇષ્ટ છે, એવુ ગણેછે. 
ક્ષત્રિયને રાક્ષસ વિવાહ અને વૈક્ય શદ્રને સારૂ આસુર વિવાહ ઘણે। 
સારા ગણેછે. પરતુ મતુ પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્જ, અને રાક્ષસ એ 
ત્રણુ વિવાહને ધમ્ય એટલે સશાસ્ર ગણેછે, અને તે સામાન્ય રીતે 
શ્રારે વર્ણને ચોગ્ય માનેછે. પૈશાચ અને આસુરને તે અષસ્ય ગણેછે, 
અને પેશાચ અને આસુર વિવાહ કદ્દાપિ કરવા નહીં, એમ કહેછે. 
વિઘા અને સદાચારવાળા, વગર માગણી કરનાર, એવા વરને 
સત્કાર પૂર્વક બોલાવી, વર્‌ કન્યાને લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવી, વરતુ 
સન્માન કરીને, કન્યાદાન આપવુ તેને મન્વાદિ કષિઓ ષ્રાહસ્ય 
વિવાહ કહેછે. જ્યોતિષ્ટોમાં આદિ ચજ્ઞ થતી વેળા ત્રત્વિકને એટલે 
યજ્ઞ કરાવનાર ખ્રાદ્દાણુને અલ'કાર સહિત કન્યા આપવી, તેને 
શ્રષિએ છૈવવિવાહ કહેછે. ધમ'શાસ્ પ્રમાણે ઉપચોગ ફરવા સારૃ 
વર પાસેથી એક અથવા ખે ગાચે। અને ખળદ્ટ લઇને કન્યા આપવી, 
તેને આષ' વિવાડ કહેછે. કન્યાદાન દેતી વખને લઇનૌ વસ્તા ધમમ 
(ખને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળે, 2 એવુ' વચન કહીને વરક- 
ન્યાની પૂન્ત કરી, વરને કન્યા આપવી, તેને પ્રાજાપત્ય વિવાહ 
કહેછે, ડન્યાના ખાપને, તથા સગાવહાલાંએે, તથા ઢન્યાને પોતાને 
વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરક્‌થી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, 
આતે પછી ખુશીથી તે કન્યાને પરણેછે, તેને આસુર વિવાડ કહેછે. 
વરકન્યાની પરસ્પર ઈચ્છાથી જે સ“યોગ થાયછે, તેસે ગાંધવ” વિવાહ 


(૧૭૫ ) 


લ્ણુવે! ( એની મૂછ ઉત્પત્તિ ખ'નેની કામવૃત્તિ ઉપર રહીછે ). 
કન્યાનાં સગાં વહાલાંને મારી, છેટી અને ભેરીને, કન્યા રોતી તથા 
પોકારતી હોય, તોપણુ તેને ઘરમાંથી બળાત્કારે હરણુ કરી લાવવી, 
અને તેની સાધે સ'સાર માંડવા, તેને રાક્ષસ વિવાહ કહેછે. સુતેલી, 
કેફી વસ્તુના ઘેનમાં પડેલી, તયા બેભાન થઈ ગએલી, એવી કન્યા 
સાથે એકાંતમાં ભોગ કરવો, એવા પાપી કર્મથી જે વિવાહનો 
સ'બધ થાયછે, તેને પૅશાચ વિવાહ કહેછે, સવ વિવાહમાં આ 
વિવાડ અધમછે. 


મતુ આગળ કહેછે, “ વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાકાન 
રવુ', એ ખ્રાહ્દાણુને ઉત્તમ પક્ષ છે. ખીજ વર્ણાએ તે પોતપોતાની 
ઇચ્છામાં આવે, તે પ્રમાણે વિધિથી વિવાઠ કરવો. ખ્રાહ્મ્ય આદિ 
ચાર વિવાહથી જે પેઢી-ઉતાર પુત્ર થાયછે, તે વેદના તેજથી મોટા 
તેજસ્વી અને વિઘા સ'પત્ઞ થાયછે, તથા શિછમ'ડળીમાં મોટા માનને 
પામેછે; વળી રૂપવાન, સત્વગુણુવાળા, યશસ્વી, ઘટતા ઉપભે।ગથી 
સ'તુદ થએલા, ધામિ'ક અને સો! વષના આયુષ્યવાળા તેએ 
થાયછે, પ₹તુ ચાર ફુટ વિવાડથી ઉત્પન્ન થએલા સુત્ર ઘાતકી, 
જીઠા અને વેદ ધર્મનો દ્રેય કરનારા નીકળે છે, નિર્દોષ વિવાહ 
કરવાથી નિદોષ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નિ'દિત વિવાહથી નિ'ઠિતિ 
ગ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કોઇએ નિ'દિત વિત્વાહ કરલો નહીં, ” 


ઉપરના ઉતારાથી જણારી, કે મતુતા સમયમાં અને તે પહેલાં 
આર્યોમાં આઠે પ્રકારના વિવાહ ચાલતા હતા. પીમે પીમે તેમાંના 
જેટલાક વિવાહ તેમને ફુટ જણુ।યાથી તે ટૂર કરતા ગયા. મનુના 
વખતમાં પ્રાનનઃપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહતુ' ન્‍ેર વધારે હરો, 
તેથી તેણું તેમને ધમ્ય વિવાહ ગણ્યા ડરે, એમ સ'ભવેછે. શક્ષસ 
વિવાહ આપણુને જ'ગલી અને અકારા લાગેછે, તેને ધમ્ય' વિતાહુ 
ગણુવા, એ અયોગ્ય જણાયછે. ગાંધર્વ વિવાહની રીત હિ'દુએ માંથી 
નાખુદ્ થઇછે, પહેલાં તે સુષ્કળ ચાલતી. રાજ્યકન્યાએ ને માટે 
મોઢા સોટા સ્વય'વર રચાતા, અત્તે કન્યા ભેમા મળેલામાંથી મરજીમાં 


(૬૭૬ ) 


આવે તેને પસ“દ કરી વરમાળ આરોપતી. આ વિવાહની રીત 
ઈ'ગ્લાંડમાં અને ખીજ સુધરેલા દેશોમાં ચાલેછે. ત્યાં સ્વય'વર થતા 
નથી; પરતુ કન્યાને પોતાની મેળે વર પસ કરી લેવાની છૂટ છે, 
એટલે જે પુરૂષોના સ'ગમાં તે આવે, તેમાંથી કેટલીક સુદ્તના 
સહવાસ વડે, વાતચિતથી, રીતભાતથ્રી, અને કાગળપત્રોથી જ 
જે પસ'દ પડે, તેની સાથે તેનાં સાખાપની કખૂલત મળે, તો તે 

* અદરાઈ એમ ગણાય, અને પછી તેતું' રીતસર લગ્ન થાય, માખાપ 
કખૂલત ન આપે, તે। વિવાહ થઈ શકે નહીં, એવે પ્રસ'ગે કેટલીક 
વાર કન્યાની ઇગ્છાને તાબે થઇને કે પોતાની ઇગ્છાથી તેવું વર 
હરણુ કરેછે, એટલે તેને લઇને નાસી જાયછે, અને છાની રીતે 
તેએ પરશેછે. યૃશપ ખ“ડના કેટલાક દેશમાં માળાપ વરને ખોળી 
લાવેછે, અને પસં કરેછે; પરતુ જે કન્યા તેને નાપસ'& કરે, તે 
તૈમતું લગ્ન થઈ ન શકે. હાલના સમયને માટે આપણુને ખ્રાહ્મ્ય 
અને પ્રાજપ્રત્ય વિવાહ વધારે શતુકૂળ થાય એમ છે. એમ છતાં 
આપણા લોકોમાં હાલ વિવાહ કેવી રીતે થાયછે, અને શાગ્ઝનાં 
વચન કેટલે દરજ્જે પળાયછે, તે હવે પછી આપણે નેઇશુ'- 


પ્રકરણુ ૨ જી. 
લર્ત કેની વેરે થઇ શકે ? 


ફારૃમાતમાં લગ્નની રીત ચાલ્યા પછી મતુષ્યો નજીકનાં સગા 
સાથે લગ્ન કરતાં હુતાં, અને એ રીત અઘાપિ ફેટલીક જ'ગલી 
મજામાં ચાલેછે. જૂની સુધરેલી પ્રજામાં પણુ આ રિવાજ 
ચાલત્તો હતે!, એમ ઇતિડાસો ઉપરથી માલમ પડેછે. હાલની 
સુધરેલી પ્રજાઓ લઈએ, તે। તેમાં ભાઈ ખહેન વગેરે વનત્ય કરીને 
કાકા કાકાનાં અને મામા સાસીનાં છેકરાં એક ખીજા'ને પરણી 
શકેછે. સાળીને બહેન પ્રમાલે ગણીને તે સાથે અ'પ્રેજેમાં લગ્ન થઈ 
શકતુ નથી, સાળી સાથે પરણુવામાં ખાધ નશી, એમ ગણી તે 


( ૨૬૭૭ ) 


રિવાજ ચાછુ કરવા ઈંગ્લાંડમાં ઘણાં વર્ષથી મથન થાય છે, અને 
પાર્લામેન્ટ સુધી પ્રશ્ન જાયછે, તથાપિ ર્ઢીતુ' બળ એટલુ જેરાવર 
છે, કે લોકોને એવાં લગ્નની વાત કમકમી ઉપજાવે છે. 


આર્ય લોકોમાં નજીકનાં સગા સાથે લગ્ન કરવાસો ચાલ મૂળથી 
નથી, એમ જણાયછે. નજીકનાં સગાંની વાત તે! ખાજકુએ રહી, 
પણુ ઘણી પેઢીએ દૃર એવા પિત્રાઇમાં કે ગોત્રમાં પણુ વિવાહ થઇ 
શકતે! નથી. એક ગોત્રના લોકો એક ખીજાના મરણુથી નડાતા નથી, 
અતે તેમને ઓળખતા પણુ ભાગ્યે હોયછે, તેએ એક ખીજાને સગા 
છે એમ પણુ ગણુતા નથી. તે છતાં તેમનામાં પરસ્પર વિવાહ થઇ 
શકતે નથી. ગોત્રગામીને મહાપાપી ગણ્યો છે. કોઇ ગોત્ર ભાગવા, 
એટલે ગોત્રમાં કન્યા આપવા ઉલ્ે। થાય, તે। તેને લોકે નાત ખહાર 
મૂકેછે. મોસાળ અને ખીજ્ત સગામાં વિવાહું કરવા। હોય, તો અગ્નુક 
પેઢીએ વજ્ય કરવી પડેછે. વૈદકશાસ્તની રીતે નજીકનાં સગાંમાં કે 
પોતાના ફૂળમાં વિવાહ કરવાની રીત હાનિકારક જણાય છે. નીતિ- 
શ્ષાઅને આધારે પણુ એ રીત પસ'ઠ કરવા જેગ નથી, કેમફે એવી 
છૂટથી અનીતિ થવાને સ'ભવ વધારે છે. માટે આપણે અહીં આદિ 
અનાદિથી ચાલતી રીત સકારણુ અને ષસ'દ કરવા ચોડ્ય છે. લોકે।માં 
નાતે। અને તડો વડે નાના વાડા ખ'ધાઈ જવાથી કૈટલીક વાર આ 
ગ્રતિખધ ખહુ નડેછે, ત્યારે લોકો કેટલીક છૂટ લેછે, એટલે મતિ- 
છણધ કરેલી સઘળી પેઢીએ વ્ય ન ફરતાં થોડી વનચ કરેછે, અને 
તખતે ગોત્ર પણુ ભાગેછે. તડ કે નાત ખહાળી કરવાથી, કે ન્યાં 
ભેટી વ્યવહાર ત્યાં રટી વ્યવહાર ખાંધવાથી, શાસ્રની આત્તા «ળવી 
શકાયછે, તે છતા તે પ્રમાણે ન કરતાં શાસનનો સારા પ્રતિખધ 
તોડવો, એ કૈટલુ' ખરાણ છે ? 
શાસ્ત્ર પ્રમાસે કન્યા સજનત્િમાં આપી શકાય, એટલે ખ્રાજ્ઞાણુ 
છયાહ્દાણુમાં, ક્ષત્રીક્ષત્રીમાં, અને વાણીઓવાણીઆપમાં લગ્ન કરી શકા્‌ય. 
સતુસ્મૃતિ તો આથી પણુ આગળ જાયછે, તેમાં જણાન્યુ' છે, કે 
વિવાહમાં પાણિયડણુનો એટલે હસ્તમેળાપનો સ'સકાર પોતાના 
29 


(૧૭૮) 


વર્ણની કન્યા હોય, તે! તેનીજ સાચે કરવો; પણુ ક્ષત્રિયની કન્યાએ 
ખ્રાહ્યણુ સાથે લગ્ત કરતી વેળા હસ્તસેળાપને ઠેકાણુ પાતાના હાથમાં 
તીર ઝાલી રાખવુ” વૈશ્ચની કન્યાએ બ્રાહ્દાણુ અથવા ક્ષત્રિયની 
સાથે પરણુતી વખત હાથમાં ચાખકે ઝાલવો; અને ગૂદ્રની કન્યાએ 
ખ્રાદ્દણુ, ક્ષત્રિય અથવા વૈશ્યની સાથે લગ્ન કરતી વેળા તેના 
વગને છેડો ઝાલી રાખવો. આ રિવાજ નીકળી ગચે, એ ખોડ 
થયુ છે, પર'તુ ખ્રાહ્દાણુની કે ખીજી વર્ણની અસ્રુક જાતિમાં પણુ 
સાંહોમાહે કન્યા ન અપાય, એ કેટલુ' હાનિકારક છે ? એ વિષે 
આપણે પહેલાં કહી ગયા છીએ, માટે અહીં વધારે કહેવાનુ' 
પ્રયાજન નથી. 

ઉત્તમ એટલે ખ્રાહૂસ્ય વિવાહમાં વર વિદ્ઠાન અને સદાચરણી 
નેઇએ, એમ કહ્યુ'છે, પરતુ હાલમાં કેટલાં માબાપ એ તરફે લક્ષ 
આપે છે ? છેક નાની વયમાં વિવાહ કરે, તે પછી વિઘા અને સદા- 
ચાર નેવાનાજ કયાં રહે 1 મોઢી ઉમરનો વર હોય, તોપણુ તે સારૃ 
ભણેલો! છે કે કેમ, અને તે સારા આચરણુનો છે કે નહીં, તે તરક્‌ 
જાઇ ભાગ્યેજ જુએછે. લોકો ઘણુ'કરીને ઘર જીએછેઃ વર જેતા 
નથી. કેટલીક વાર ધર સાર્‌ ન હેય, તે! લે।કો કહેછે ખરા, કે 
આપણે ઘર સાથે કામ નથીઃ મૃર્તિ'એ ( વર ) સારા હોય, એટલે 
ખસ; પણુ મૂતિ'ઓ સારા ખોળવાની ભાંજગઢમાં કોણુ ષડેછે ? 
અનાયાસે સારો મળે, ફે નિવડી આવે; તે! વાત જૂદી છે. ખૈરાં 
એક ગીત ગાયછે, તે જીઆઃ-- 

ગીત. 

લાડકડી, ચતી રે ફમાડ, સુદર વરે નિગ્ષાવ રે, 

“દાદાજી સુજને પરણાવો, એ વર છે વરણાગીએ ર.” 

“જુ? ખે'ની કચાંથેલો રીઢો ક' કર્યા તારાં હિલ વસ્યાં ૨,” 

“નિશાળે ભણુતેલે રીઠો, અક્ષરે મારાં મન વસ્યા રે.” 

ઈટ ૪૦ ૪૦ ₹૦ 
આ ઉષરથી સ્પછ થાયછે; કે ભયુલો વર પસ'હ કરવાની પહેલાં 


( શહ ») 


રીત હોવી નેઈએ, તથા વર કન્યાની વય એક ખીન્ના ગુણાદિની 
પરીક્ષા કરી શકે, એવી મોટી હોવી જેઇએ. કન્યા નાનુ બાળ હાય, 
તો તે વરને નિરખવા ન જાય, અને પોતાના દાદાને પસ'દ કરેલો 
વર પરણાવવાતુ' કહી ન શકે. વરણાગીઓ ને ભણુલે। વર નઇ તેના 
ઉપર દીલ ચોટવુ', એ વચે આવ્યા વગર ખની શર્કે નહીં. 

કન્યા કેવી પસ"8 કરવી, તે વિષે મતુસ્મૃતિમાં તેના અ'ગ, 
સગાં અને નામ સ'બ'ધેજ માત્ર જણાવ્યુ' છે; એટલે કષિલ વણુંલાળી 
(માથે રાતા વાળવાળી ), અષિક અવયવવાળી (જેમકે છ 
આંગણાંવાળી ), નિત્ય રોગિછ, વગર કેશવાળી, શ્રતિ કેશવાળી, 
ઘણુ' બાલનારી, પીળા વણુંવાળી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, 
નરી, મ્લેચ્છ, પર્વત, 'પક્ષી, સર્પ, દાસના નામવાળી, કે જેતુ' નામ 
ભયાનક હાય, જેને ભાઇ ન હોય, કે જેતા પિતાનુ નામ જાણીતુ” 
ન હોય તેની, સાથે વિવાડુ ન કરવા, પણુ અ'ગે ખોડ વિનાની 
એટલે કાણી કુખડી ન હોય તેવી, સુ'૨ નામવાળી, તથા હ'સ અને 
હાથીની ગતિના જેવી ચાલ હોય, કેશ, ફૂઆં ને દાંત સૂક્મ હોય, 
એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવો, ઉપર જણાવેલી ખોડોમાં કેટ- 
લીક તે! વિચિત્ર લાગેછે. નામ એ સ્વાભાવિક નથી. ખરાખ નામ 
હોય, તે બદલીને સુ'હ૨ નામ પાડી શકાય છે. નવાઈ જેવી વાત છે, 
કે વરની ખાડો વિષે ક'ઇજ કહેવામાં આવ્યુ નથી, તેમ કન્યામાં 
વિયા' સે સદાચાર જેઈએ, તે પણુ જણાવ્યું નથી. કન્યા અભણુ એે 
દુરાચરણી હોય, તે છતાં ઉપર પ્રમાણે પસ'હ કરેલાં શરીરનાં લક્ષણ 
હેય, તે! શુ'તે કેન્યા પસ'દ કેરી રાકારો 1 કુલ્લક ખોડો, જેને માટે 
કન્યાએ પોતે જવાખદાર નથી, તે છતાં, તેમને વ્ય ગણુવામાં 
આવે, સે! હજરો દન્યાએડ ગવિવાસડિત રહે, અને ઘંશ્રના કૃત્યને! 
અનાદર કર્ચેયો એમ ઠરે, 

વિવાડ કરતા અગાઇ નસ્‍ેષીઓ "પાસે વર કન્યાના મળતા વરેક 
જેવડાવામાં આવેછે. જ્યાતિવને આધારે મળતા વશેક ન આવે, 
તો વિવાહ કરવામાં આવતે! નથી; પરતુ ખરા મળતા વચેક તે 


(1૧૮૦) 


તેમના સ્વભાવના નેવાના છે, તે કોઈજ જેતું” નથી. ખ'તેને ખનરો 
કે કેમ, અને તેએ સુખમાં રડી શકશે કે કેમ, એને વિચાર તો 
માત્ર સ્વભાવ અને શુણુની પરીક્ષાથીજ થઇ શકે, પણુ તેવી પરીક્ષા 
કરવામાં આવતી નથી, એ ચે!કટ્ટાયક છે, મ'ગળ ફેરા ફરી રહીને જે 
પહેલુ' બેસી નય, તેતુ' ઘરમાં ચલણુ ચશે, અને પાસા રમતી 
વખતે જે રૂપીઆને પહેલો પકડી લેશે, તે ખીજ «ઉપર સરદારી 
ભોગવશે, એમ સમજી કન્યાની સાહેલીએ અને વરની સગીએ 
તથા મિત્રે કેટલી ખટપટ કરે છે, અને આતુરતા ખતાવેછે ! આથી 
ખડુ તો બેમાંથી એકની ક'ઇક ચપળતા જણાઈ આવે, પણુ શ્રલણુ 
તે! સારા સ્વભાવથી, ઉચ શુણુથી, અને ખરા પ્યારથીજ થાય છે, 
એ વાત લક્ષમાં રાખવી નેઇએ, અને વિવાહ કરતાં અગાઉ વર 
કન્યામાં એવાં લક્ષણુ છે કે ફેમ, તે નેવુ' જેઈએ. 

વર વહુ રૂપવાન હોય, તે ચહાવા લાયકછે,'પર'તુ તેના ઉપરજ 
એકલે આધાર રાખવો એ ખરાખર નથી. “ રૂપની રડે સે કર્મની 
ખાય ” એવી કહેવત ચાલે છે. “ કાળી કામણુગારી ” પણુ કહેવાય 

* છે, વર કન્યામાં સદ્શુણુ અને આવડત એ અવશ્ય નેેઇએ, ફર્યું શી, 

અવિચારી, અવિવેકી, વહકારી, અને પ્રેમશુન્ય સી સ્વરૂપવાન હોય 
તે! પણુ શા કામની ? એથી સુરૂષનો સ'સાર હુઃખર્‌પ નિવડવાને।. 
એવાંજ અપલક્ષણુ સુરૂષમાં હોય, તે સીએ ભવ બગડે છે, આવડત 
વિદ્યાથી મળેછે, માટે અક્ષરશૂન્ય સ સુરૂષ સ'સાસ્તુ' સુખ સમજી 
કે સમાણી સકતાં નથી. લોકો કન્યાએને ભણાવવામાં બેદરકાર 
રહે છે, અને છોકરાએને વિધા આપવામાં નેઇએ તેટલી દરકાર 
રાખતા નથી, એ ખડુ ખો[ટુ' કરે છે. 

નજીવી ખોડો માટે પર્મશાસ્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરતુ સેઇટી 
ઓશોની વાત તેમાં જણાવી નથી. કોઈ ક્ષયરોગી, દસી એલ, પતિયુ' 
હોય, કે તેના માખાપ કે બાપદાદાથી એવો રોગ એપે ઉતરતો 
આવ્યો હોય, તો તેને પસ“દ કરવામાં ફેટલુ' ભય છે ? વર નસુ'સકે 
જોય, જે કન્યાર્મા સ્રીપણુ* ન હાય, તત તેમના લગ્ત ટુઃખદ્દાયક 


(૧૮૨ ) 


નિવ. પરાશર આદિ સ્સૃતિડારોએ વર નષુ'સક સ્‍્મગર ખીજી મહા- 
ખોડવાળો નીકળે, તે તેની આએ ગુનર્લગ્ન કરવાનું કહ્યુ છે, 
પરુ પ્રથમના પરણેતર વખતે આવી ખોડ જેવાતું' કોઇએ જયુ- 
જ્યુ' નથી, વર કન્યાની વય નાની હોય તે! આવી ખેપ્ડા જણુઇ ન 
આવે, એ ખર્‌ૃ' છે; તથાપિ આધે ઉતરતા રોગ વિષે સાવચેતી રાખી 
શકાય. અમેરિકામાં હાલ એવી ઉઠાવણી ચાલી રહીછે, કે લગ્ન કરતા 
અગાઉ ગી સુરૂષની શરીરસ“પત્તિ વિષે દાક્તરનુ' પ્રમાણુપત્ર 
( સરટિફિકેટ ) મેળવવુ' નેઇએ ! 


મકરણુ ૩ જી. 
કુણા. 


આપણે અહીં લર્ન કરવામાં ફળને ગ્રધાનપણુ' અપાયછે, માટે 

ફળા સ'ભધે કઈ કહેવુ' જોઇએ. કહેવત છે; કે “ પહેલું સુખ તે 
ત્તતતે નર્યા, ખીજ સુખ પેટે દીકરા; ત્રીજુ સુખ સુકુળાની નાર, 
(અને) ચોથુ' સુખ કોઠીએ નાર ” સારા ટૂળની આ સૉરા ગુણુની 
અને સભ્ય હોવાનો સ'ભવ છે, અને એજ પ્રમાણે વરતુ' પણુ સમ- 
જવુ'. પર'તુ સાર્‌' ફૂળ કે।ને કહેવુ', તે નેવાનુ' રહેછે. ફૂળની ઉત્પત્તિ 
જભેદએ, તે! જે લોકે વિદ્રાન, ખાતા પીતા, સદગુણી, વિવેકી, મેમાત 
પશણાને પોષનારા, કે રાજ્ય સાથે સોકરી વગેરેનો સખ'ધ 
ધરાવનારા તે ઝુલીન ગણાતા. જેએ હલકા ફૂળમાં કન્યા ઉતારે નહીં, 
કન્યાનો વિકચ ન કરે, સાઢાં તેખડામાં ન પડે, અને પેર ટાણુ' આવે 
ત્યાર બે પૈસા ખરચીને નાત નાત્તમાં રૂડું" જીવે, તેમની ગણુના 
પણુ ફૂળવાનમા થતી. આવે ધેર કન્યા આપવી, ઝે ત્યાંની કન્યા 
લેવી, એ ખરેખર ઇચ્છવા લાયક છે. એવા ટૂળવાનની ઓલાદ ચાલી, 
તેમાં ધીમે પીમે ઉપલા લક્ષણુ ઘસાતાં ગયાં, તે છતાં પણુ તેએ 
ફેળવાન ગણાતા ચાલ્યા. અને છેવટ “સાપ ગયા સે લીસોટા 

શૃછ્યા ? એ નવાઈ સરખુ છે. કુલીન લોકો ભલે અક્ષરર્‌ન્ય હોય; _ 


(૧૮૨) 


ભલે તેમની સ્થિતિ ચીથરેઠાલ થઈ હોય, ભલે તેએ ફુશુઃણુ આચ- 
- ર્તા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરાણાપાઇને એટલે પણુ 
ચઢવા દેતા ન હોય, રાજ્ય સાથે સબધ તે। રહ્યો, પણુ પેટનું” પૂરૂ 
કરવા મારે ભીખ માગતા હોય, ભટકતા કરતા હોય, કે હલકાં કામ 
કરતા હોય, તો! પણુ તેમને ખીજા લોકે ફૂળવાનજ ગણે, એ કેવી 
ગાંડાઇ છે ? અજ્નને ને દાંતને વેર હોય, ત્યાં નાતમાં ખે પૈસા શી 
રીતે ખરચી શકે ? ભુખડુ અવસ્થામાં કન્યાનો વિકય પણુ છાની 
રીતે કરે, તોપણુ તે ટ્ળવાન! ઘરમાં હાંલ્લાં કુસ્તી કરતાં હોય, અને 
સારે ઠેકાણે કન્યા આપી ખે પૈસા ખરચી શકાય એમ ન હૉય, ત્યારે 
ઉતરતુ'ઠેકાણુ' પણુ ખોળે, તે છતાં તેમનુ' ફૂળા એકાએક ઘસાય નહીં. 
કન્યાવિક્યથી કે સાટાં તેખડાંથી કાળે કરી કૂળ ઘસાયછે, એ 
વાત ખરી, પરતુ મહત્વનાં લક્ષણુ નાશ પામે, તે છતાં કૂળ કાયમ 
રહૈ, એ વિચિત્ર લાગેછે. લોકો મજાકમાં “ ફૂળવાનનાં લાકડાં ” 
છે એમ કહેછે ખરા, પણુ તેમને ફૂળવાન માનીને તેમને ઘેર કન્યા 
આપવા તૈયાર થાયછે, ફૂળવાનને ઘેર કન્યા આપવાથી આખર્‌ વધે 
છે, અને છે।કરી ને કે તેમને ત્યાં સુખ પામતી નથી, તેોપણુ તેના 
સ'તાનઝટ ઝડપી લેવારો, એવા વિચારથી લેકે ફૂળવાનને ખોળેછે. 


ફૂળના સ'બ'ધમાં ખીજી નવાઇ જેવી વાત અ છે, કે જે લોકો 
ટૂઇીવાત ન હોય, તેએ ફૂળવાનનાં સર્વ લક્ષણુ મેળવે, તોપણુ હૂળ- 
વાન થઇ શકતા નથી. અફૂળવાન મહા વિદ્દાન થઇ દેશ વિદેશમાં 
'્યાતિ મેળવે, વેપાર રોજગારથી, કે ખીજી રીતે લાખો રૂપીઆ 
મેળવી ધનાઢય થાય, સદૃગુણુનો ભ'ડાર ખને, વિવેકમાં પૂણુ'તા 
પામે, આતિથ્યમાં હદ વાળે, રાજ્યપદ્દી મેદદી પામે, તે છર્તા તે 
ટૂછાવાનના વર્ષમાં દાખલ થઇ ન શકે ! તે હલકા ફૂળમાં કન્યા 
ન ઉતારતાં ઉ'ચામાં 6“ચુ' ફૂળ ખોળી પુષ્કળ પૈસા ખરચે, સાટા 
તેખડાંના સાસુએ ન જીએ, અને ઘેર ટાણુ' આવે, ત્યારે ઝાંપે 
ઝાલકે નાખે, તે છતા પણુ તે ફૂલીન થઈ ન શકે ! આતે કેવો 
અન્યાય 1 અને કેવી ઘેલાઈ !! 


(૨૮૩) 


કુલીનતાના ખળથી ત્રકુલીનને ઘણુ સોસવુ' પડેછે. ખ'ગાળા- 
સાં કુલીનપણાનુ' પ્રખળ ઘણુ' વધારે છે, આપણે અહીં પાટીદાર 
અતે દેશાઇ (અનાવલ) લોકોમાં તેથી ઘણી ખરાબી થાયછે, ખીજી 
ઘણુ'કરીને સવ" નાતેપ્માં, અને હિંદના ખીજ્ત ભાગેધ્માં પણુ ફૂળની 
સત્તા થોડી કે ઘણી નેવામાં આવેછે, અમદાવાદના આહિચશ્ચ સહુ- 
સ્રો ઘણા કુલીન ગણાયછે. વાત્તોએમાં “ એક રાજા હરે, તેને 
સાત રાણીઓ હતી ” એમ કહેવાયછે, પર'તુ અમદાવાદના ઔદિ- 
શ્યોમાં સાતસાત ઓએ કર્યાના દાખલા,ખન્યા છે. વર રાજા ભટ- 
ક્રીને ભીખ માગતા હોય, અમાસ ખારસ માગી ખાતા હાય, ટેલ ટ- 
જોશ કરીને શેર અન્ન માંડ મેળવતા હોય, તોપણુ તે “ લગ્ને લગ્ને 
મુ'વારા ” | ચાર પાંચ ખાયડીએ હયાત છતાં, અને પોતે વનર્સા 
જેઠા છતાં ( પચાસ ઉપરાંતની વય થયા છતાં ) પણુ વળી આઠ દશ 
વષષ્તી કન્યાનું” પાણીગહણુ કરવા તૈયાર થાયછે | એ લોકો સ'તાનને 
સાટે વારે વારે પરણુતા હેય એમ નથી. ફળવાનનુ' લાકડુ' હોવાથી 
તેમને પહેરામણી ઠીક મળેછે. પહેરામણીના પેસા ફાકી ખાધા, 
એટલે સ્રીને ધકેલી મૂકે, અને બીજી પરણીને પેસા મેળવે; તે 
જેસા ખૂટયા એટલે નીજી, અને ત્રીજના ખૂટયા એટલે ચોથી 
પરણે. પેસા કમાવાનો! આ તેમને એક ઉઘમ થઈ રહેછે, ગામડાના 
મૃ માબાપ છોકરીને ઝુલીન ઘેર આપીને કૃતાર્થ થયાં સમજેછે. 
છોકરી શહેરમાં પડવાથી સુખી ધરો, અને ત્યાં સાગર જેવડી તાત 
હોવાથી જમી ખાવાતુ' પુષ્કળ મળસે, એમ તેએ માનેછે. પૈસા 
વગર શહેરતુ' સુખ લેવાતુ' નથી, એ વાતને તેઓ વિચાર કરતા 
નથી. મોટી નાતમાં જમવાનુ” ઘણુ' મળે, એ વાત ખરી, પણુ પે।- 
તાને ઘેર વરે આવે, ત્યારે ભીંગડાં નીકળી જાય, એનો વિચાર 
તેએ કવચિતજ કરતાં હશે. ધણી જૂની ઓને જૂરી રાખેછે, પણ 
તેમને અન્ન વસ્તુ' ક'ઈ આપી શકતે! નથી, તેથી તે ખિચારીઓને 
દળણાં ખાંડણાં કરીને કે હલકી ચાકરી વડે પોતાનુ” પેટ ભરવુ' પડેછે. 
તરૂણુ વય અને ક'ગાલ હાલતમાં ઘણી અખળાએ અવળે રસ્તે 
પણુ ચઢે છે; જુએ ફૂળવાન ખોળવાનુ' કળ ! 


(૧૮૪) 


કહેવાતા કે નામના કુલીન લોકોમાં કન્યા આપવાથી જેમ 
કન્યા ફુઃખી થાયછે, તેમ તેનાં માબાપને ષણુ ડુઃખી થવુ' પડેછે. 
કુળવાન જમાઈ તેમને વારેવારે સતાવેછે, ને તેમની પાસેથી પૈસા 
એકાવેછે. ટાણુટચકે રિસાઈને બેસે, અને અચુક ચીજ કે અગરુક 
રકમ રોકડી મળે, તોજ તે જમવા પધારે. પેસા વગેરે મેળવવા 
સારૂ આને ધમકાવે, મારે ને પિયર કાઢી મૂકે. જમાઇતુ' મન 
સનાય નહીં, ત્યાં સુધી છોકરી બિચારી સાસરતુ' મોં જોઇ રકે 
નહીં, ઘણીવાર ફૂળવાન જમાઈ ખદરેલ નીકળેછે, અને ત્તેથી 
પોતાની દિકરીને તથા પોતાને ખમવુ' પડે છે. ઘણી વાર તે 
હિણુકમાઉ હોયછે, તેથી તેના ધરતુ' ભરણુપાષણુ તેમને કરવુ” 
પડેછે. દિકરી જીવે ત્યાં સુધી તેને લુગડાંલત્તાં ને ખી જી નેઇતી ચીને 
પૂરી પાડવી પડેછે, એટલુજ નહીં, પણુ તેનાં ખાળબચ્ચાંને પણુ 
કપડાંલન્તાં કરવાં પડેછે. ચરાતરના ફળવાન પાટીદારોને અને સુરત 
અઠ્ઠાવીશીના ફળવાન દેસાઇએ ને કન્યા આપ્યાથી કણુખીએ અને 
ભાહેલાએ ખરાખખસ્ત થઇ ગયાના ઘણુ। દાખલા છે. 


ખડાયતા વાણીઆસાં ઉમરેઠ, નડિયાદ અને અમદાવાદ એ 
ઘણાં કુલીન ગામ ગણુતતાં ( હાલ પણુ નામનાં જુલીન મનાયછે ), 
તેથી ગૂજરાતના ખીન્ત ભાગના લોકે ત્યાં કન્યા આપવા લલચાતા, 
અને પુષ્કળ પૈસા ખરચતા, એક ગામથી કોઈ વીસ ખડાયતો 
ઉમરેઠમાં કન્યા આપવા આવ્યો, અને પાતાના એળખીતાને 
લઇને એક મોટા કૂળવાનને ઘેર વરતુ' માગુ' કરવા ગચે1. ફૂળવાને 
તિરસ્કાર કચો, ને તે બોલ્યો, કે તુ' ગામડિયો ઉમરેઠંસા વર શી 
રીતે વહોરી શકનાર છે? તારા હાથથી તેઇએ તેટલા પૈસા 
છૂટવાના નથી, અને અમને રાજી કરી શકાવાનુ' નથી, માટે બેહેતર 
છે, કે તારે કોઈ ખીજે ગામ જવુ” આવાં વચન સાંભળીને પેલાને 
ઘણુ કોધ વ્યાપ્યો. ઘેર જઇને તેરે જળ મૂકયુ', કે મારે કોઈ દિવસ 
કન્યા ફૃળવાન ગામે નાખવી નહીં. ઉમરેઠના ફળાવાન દસા ખડાયતા 
જેએ પારેખની અટકથી એળખાયછે, તેસને ત્યાં બીજ ગામની 


(૬૮૫? 


માક્‌ક નાંદોદના લે।કે પણુ કન્યદ આપતા. નાંદે!દવાળા પૈસે ટકે 
સુખી હોવાથી ન્યારે તેએ ઉમરેઠ આવે, ત્યારે #સ્દાગીના ઘાલીને 
ઠાઠમાઠથી આવે. ઉમરેઠવાળા કુલીન ખરા, ષણુ પૈસાવાળા નહીં, 
તેથી નાંદોહવાળા એકવાર આવનાર હતા, ત્યારે તેમણે માગીતાગીને 
કહાં ક'હોરા આણ્યા, અને તે ઝાડની ડાળીઓએ તથા ઘરની ખીંટી 
મોલ્લે લટકાબ્યા; એવુ' ખતાવવાને કે તમે તો શરીરે દરદાગીના 
પહેરે છેઇ, પણુ અમારે અહીંઆં ઝાડ અને ખીંટીઓ ટેલ્લા સુદ્ધાં તે 
વડે અલકૃત થાય છે ! પણુ આવુ કુલણુજીપણુ* આવનાર સહેજ 
સમજી શકે એમ હતુ, કેમકે તેએ તેમની હાલતથી અણુવાકેક્‌ 
નહોતા. 

ફૂળાવાનના છાકોઢા અને જુલમની જ્યારે હદ્દ વળવા આવે, 
ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ તેને! પાછે ઠેલે! થવે। નઇએ. ખીન્ લોકે 
તે કયાં સ્ુખ્મી સાંખી શકે ? તે ખિચારાએને ક્રેવડો માર પડતે 
હુતેઇ. કૂળવાન ગામ ખોળીને તે પૈસાથી ખુઆર થતા, અને પોતાને 
ત્યા છોક્રએને કન્યા મછોવાતા વાંધા પડતા. આથી ગામડાના કે 
અફળવાન લેકે ફૂળવાન વર મેળવવાને! નાદ છેડતા ગયા. તેમણે 
અસૃક ગામના એકડા કર્યા, અને એકડામાંથી કન્યા ખહાર ન 
કાઢવાના સખ્ત પારા ખાંધ્યા. આથી કળવાન ગામોને કે ટેળવાન 
લોકોને પોતાના ગામ ઉપરજ કે પાતાના જથા ઉપરજ કન્યા 
મેળવવાના માર્ગ” ખુલ્લે! રહ્યો ( ને કે ક્વચિત્‌ ગામડાના કેઈ 
પસાહાર કૈ છેઇફરા વગરના એકડાને! ખ'ધ તોડીને અને તેની શિક્ષા 
વેઠીને પણુ ફૂળવાનને જી કન્યા આપે છે )». આથી પહેરામણીને! 
માંકડો ઘટયો, અથવા બિલકુલ ખધ પડચે; અને કૈ।ઇવાર તે। કન્યા 
મેળવવાની પણુ સુશ્કેલી થઇ પડી, તેથી ફેળવાનને પણુ વખતે પૈસા 
રચીસે કૈ સાટા તેખડાં કરીએ ગામડાના એએકડામાં દાખલ થવાની 
જૂરજ પડી. 

કઇ પ્રશ્ન કરશે, કે ફૂળવાનને આટલે! જુલમ છતાં નાતવાળા 


ક“ઇ ખરોબસ્ત કેમ નથી કરતા ? અફળવાન તેમને ઘેર કન્યા 
ચઢ 


(૧૮) 


ઓસવા જાષછેજ શા માટે ? નાત કૈ તડતું ખ'ધારણુ જેઇશુ' તે 
જણાશે, કે તેના આગેવાન અથવા તે ચલાવનાર નાખુદાએ કૂળ" 
તાન લોકોજ હોયછે; તેથી જે વાત તેમને તુકસાનકારી કે ન પરવ- 
ડતી હોય, તે તેએ હાથમાંજ શુ' કામ સે? તેએ તે હરેક રીતે 
પ્વાતાના સ્‍વાર્થઃ સાધવા તૈયાર હોય, તેથી તેએ ખીજઓને હરેક રીતે 
ઉ'ષા પાટા ખ'ધાવવા થત્ત કરે. બીજા લોકે! ઘણુ' કરીને નાતના 
કાવાદાવાથી અનણુ હાય, સાટે તેએ કુળવાન આગેવાને સામે 
માવી ન શે. વળી તેએ ચાલની આવેલી રૂઢીઓને વળગી રહેનારા 
અને ફળવાનને કન્યા આપવામાં માન સમજનારા હોયછે; તેથી 
તેમતુ' દિલ એકાએક ઉશ્કેરાતુ' નથી. એમ છતાં, તેઓ પીષે પીસે 
પાતાનુ' હિંત સમજવા લાગ્યા છે, ગરીખ ને છરાએલા કૂળવાન 
કરતાં પૈસાદાર અને નરમ સ્વભાવના અફૂળવાનને તેએ પચ" 
કરવા લાગ્યા છે. કન્યા કેવે ઘેર અને કેવા વરને આપવી, તે વિષે 
સેમના વિચાર ખદલ્ષાતા ચાલ્યા છે. 


પ્રકરણુ ૪ યુ. 
દ'પતી અથવા સ્રી સુરૂષનુ' ન્‍ેડું'* 


પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે ઇશ્વરે સ સુર્ષની સ“ખ્યા લગભગ 
સરખી સરજી છે, અને એક'દ૨ પુરૂષ કરતાં સ્રીઆની સ“ખ્યા સહેજ 
કમી છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરી નિયમ એવો સ્પષ્ટ થાયછે, કે એક 
પુરૂષે એકજ સ્ત્રી, અથવા એક સ્રીએ એકજ ુરૂષ વરવા જેઈએ. 
એક સ્રી અને પુરૂષ મળીને દ“પતી, અથવા ગુગલ સ્વર્‌પ, અથવા 
ખર્‌' જેઈએ, તો એ ખે મળીને એક રૂપ થાયછે; તેમાં અનેક સ, 
જ અનેક પુર્ષના સ'ભવ રહેતે નથી. માટે એક મુરૂષ ઘણી સ્રી 
કરે, કે એક આરી ઘણા પુરૂષ કરે, તે અસ્વાભાવિક કે ઇશ્વરી નિય- 
સથી ઉલટ થવા પાપી કામ છે. 

એમ છતાં પરાપૂવથી ઘણી પ્રત્તએમાં સુર્ષ અનેક ગ્રીએ 


(૧૮૭) 


અને કોઈ કોઇ મજામાં ઔ અનેક સુરૂષા કરતી આવી છે. કેટલીક 
ગપ્રજએમાં એકપત્નાત્રત ચાલેછે, એટલે તેમાં એક ખૈરી જીવતી 
છતાં ખીજી કરી શકાતી નથી; તેમ એક ધણી જીવતે! છતાં પણુ 
ઔન્તે ધણી કરી શકાતો નથી ( તલ્લાક મેળવીને ખીજુ' લસ્ત કરે, 
એ વાત ભૂડી છે ). હિ'દુસ્તાનના આચેચ અને સુસલમાનામાં અનેક 
બૈર્રીઓ કરવાનો ધર્મથી આધ નથી, તેમ અનેક ખૈરીએ કરવાને 
ચાલ અસલથી ચાલ્યો આવ્યો છે. ચૃૂરાપમાં ખ્રિસ્તી ધમ" દાખલ 
થયા અગાઉ રૂશિઆના એક ઝારે ૨૦૦ ખૈરીએ! કરી હતી, એમ 
તે દૈશના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડેછે | ઈસ્ત'બાલના પાદશ।- 
હના જતાનામાં સેકડો ખાઈડીએ રાભવાને! ચાલછે, રજપૂતસ્થા- 
નના એક રાજાના રણુવાસમાં ૫૦ કરતાં વધારે સ્રીએ હતી, એમ 
જણુવામાં આવ્યુ' છે. ઝુજરાતના એક રાજ્તને ત્યાં રપ કરતાં વધારે 
સીએ હતી, એવી હકીકત મળી આવેછે, રાજદરઆરે સાત રાણીઓ 
હોય, એવુ' તો! સ્વાભાવિક ગણુવામાં આવે છે. રાજકુ'વરો એકી 
વખતે ત્રણુ ચાર ૧ાણીએ સામટી પરણી નાખે છે, એવાં ઉદાહરણુ 
પણુ મળી આવેછે, દશરથ, પાંડવ વગેરેને અનેક આઓ હતી, એવુ” 
રામાથણુ અને મહાભારત ઉપરથી માલમ પડી આવે છે. જેને વે- 
ષ્ણુવો। પરમાત્મા માને છે, અને જેનુ' ચોગીએ પણુ ધ્યાન પરે છે, 
એવા શ્રીકૃષ્ણના દરખારમાં સોળ હજાર એફસો ને આઠ રાણીએ! 
હુતી, એવુ' વર્ણન વાંચીએ છીએ. 

અનેક સ્રીઆ કરવાને ચાલ કેમ પડયે! હશે, તેતુ” કારણુ 
આપશે પૂવે" આપી ગયા છીએ. જલી પ્રનનએમાં એ રિવાજ ખડું 
ચાલેછે, સ્પેન્સર જણાવે છે, જે “ એ શ્વિાજ શિત ફટિબ'ધમાં, 
લુખ્ખા મ્રદેચોમાં, કષળટ્રપ ખેઢોસાં અને ઉષ્ણુક ટિબ'ધમાં અને સર્વે 
“તેમાં ચાલે છે. 'ૃથ્વીના સવ* ખ“ડમાં તે સ્‍તેવામાં આવે છે. ભરણુ 
પોષણુ કરવાની શક્તિ ન હોવાયીજ તે હદમાં રહેછે. ને સાધન હોય, 
તે! માણુસ ગમે તેટલી સ્રીએ કરી શકે. અનેક સ્રીએ એ પુરૃષની 
ધ્રનવાન સ્થિતિ, મોટાઈ, આખર્‌ અને શક્તિ ખતાવે છે. ” ટર્નર 
જણાવેછે, કે “ લિકુના ઠાકોરને ૪૦ ઔએઓ છે. સાધારણુ લોકે 


(૧૮૮) 


ત્રણુ ચાર ઔએ ત્યાં કરેછે. કીમાન્ય અને ન્યુક્ી લોકો જેટલી 
ખાઇડીએ ખરીદી શકાય તેટલી, અને ફ્રિજીઅન લોફે જેટલી 
ખાઈડીએ પાળીપોપી શકાય તેટલી કરેછે. પ્રાચીન કાળમાં મેકિસ- 
જાના જકૈટલાક ઠાકેરાએ ૮૦ આએ! રાખેલાવું' જણાઈ આવેછે. 
મદ્દાગાસ્કરમાં એવે! કાયદો છે, કે રાજા શિવાય કોઇ ૧૨ સ્રીએઓ 
કરી શકે નહીં; મતલખ કે તેઓને ૧૧ સુધી સીએ કરવાથી કાયદાથી 
છૂટ છે. પૂર્વ આપ્ડિકાના કેટલાક ર'જાએને ત્યાં ૧૨ થી ૩૦૦ સુધી 
આએ રાખવામાં આવે છે. યૂશિપના મોરેવિઅન રાજાએમાં ઘણી 
સ્રીએ એ તેમની પહદ્દીતુ' ભૂષણુ ગણાતું નવા કેલેરાનિઆમાં 
ઠાકોરે! ૧૦ થી ૩૦ સુધી ઓએ કરેછે. કેટલીક પ્રજાએ માં રીઓ 
કામ કરાવવાની ખાતરજ વધારે પરણુવામાં આવેછે. મજીરણુ કે 
શુલામડીની પેઠે તેએ ખેતીવાડીનુ' ને ખીજુ' કામ પોતાના ધણીને 
માઢે કરેછે. ” 

હવે આપણે આપણા લોકે!ની કાલની રીતિ તરફે નજર કરીએ. 
અમદાવાદના જદિચ્ચે(માં પાંચ સાત સ્રીએ કરવાના ચાલ વિષે 
આપણે કહી ગયા છીએ. એક પછી એક સ્ત્રીઓ મરતી જાય, તેમ 
ખીજીએ। પરણયાના દાખલા સુષ્કળ છે. એકી વખતે બે કરતાં વપારે 
સ્રીએ હયાત હોય, એવા દાખલા થોડા છે, પરતુ એકી વખત્તે ખે 

સીએ આરોગ્ય હોય, એવા દાખલાની ખોટ નશી. 


લોકે અનેક શ્રીઓ શા માટે કરે છે (જગલી લોકોની પેઠે એ 
મોટાઈ ને આખરૂની નિશાની સમજવામાં આવતી નથી, તેમની 
ચેઠે કામ કરાવવાની ખાતર વધારે સ્રીએ પરણુવામાં આવતી નથી. 
ત્યારે વધારે સીએ કરવાનુ કારણુ શુ'? સુખ્ય કારણુ સ'તતિતુ' 
માનવામાં આવેછે. “ વાંઝિયા મહેણુ' ” લોકોને દુઃખદાયક લાગેછે. 
છોકરાં વિના ઘરનો નાશ થાયછે; સ'સારનોા લહાવો લેવાતો નથી, 
અને ઘર ફ્ાન્યડા્‌ર જેવુ લાગેછે. વળી સુત્ર વિના પિડ કોણુ મૂર્કે, 
શ્રાદ્ધ કોણ સરાવે, તિથિ કોણુ સાચવે, અને પિતૃએ। સદગતિ કેમ 
પામે, એ વિચાર દરૅક હિ'ફુના મનમાં ઘોળાયા કરેછે. પરણુવુ' અને 


(૬૧૮૯) 


સુત્રપ્રાત્તિ કરવી એ શાસ્ત્રતુ' વચન છે, તેને માન આપવુ' જોઇએ; 
માટે નતે એક મ્મીને સ'તાન ન થાય, તે। ખીજી સ્ત્રી કરવીજ નતેઈએ. 
અને બેથી અર્થ ન સરે, તે! ત્રીજી ચોથી ઓ લાવવીજ ન્તેઇએ, 
એમ લેકે માનેછે. નવાઇ સરખુ' એ છે, કે એ પોતાને છોકરા ન 
થાય, કે થએલાં છે1કરાં જીવતાં ન હોય, તો ઔ પોતે પાતાના 
પ્ણીતે પરણાવવા તત્પર થાયછે, ધણીની ઈચ્છા ન હોય તે। તે આગ્રડ 
કરેછે, પોતે કન્યા ખોળી કાઢે છે, અને ખુશીની સાથે પોતાની ઉપર 
સે।કય લાવેછે. બૈરી પણુ માને છે કે મારા ધણીને પેટ સ'તાન ન 
હોય તે।, તેની ને મારી ગતિ થવાની નથી. 

ન્યાં અનેઝ પત્ની કરવાને ચાલ છે, ત્યાં ઓ એને તે સબ'ધે 
લાગણી તથા ઇર્ષા કમી થાચછે; એટલુજ નહીં પણુ પતિ અનેક 
ગ્ીઓ કરે, તે તેમને ખોટુ' છે, એમ લાગતુ નથી. મેકેલોલે 
જાતની રીઓ વિષે લિવિ'ગસ્ટન કહેછે, કે «યારે તેમણે સાંભન્યુ', 
કે ઇચ્કાંડમાં પુરૂષ એકજ સી પરણી શકેછે, ત્યારે તેત્ાંની કેટલીક 
બોલી ઉટી, કે એવા દેશમાં રહેવાને અમે ઈચ્છીશું” નહીં 1 અ'ગેજ 
સ્રીએને પોતાની રીત કેવી ર્ચતી હશે, તેના તેએ તક પણુ 
કરી ન શકી, કૅમકે તેમના વિચાર પ્રમાણે હરેક આખરૂદાર 
સાણુસે પોતાની દોલત બતાવવા માટે સ“ખ્યામ'ધ ખાઇડીઓ કરવી 
જ નેઇએ. 

એક ઉપર ખીજી સ્રી કરવાનાં બીજ કારણુ નજીવાં અને હસવા 
સરખાં હોયછે. સાસુ નણુ'દને[, કે સસરાજનેો હુકમ ઉઠાવવામાં 
ચૂક થઇ, કે તેએ તેના ઉપર સે।કેચ લાવે. સ્રી વહકાર્‌ી હોય, કે 
ક'ઈ સાઝરુ' બોલે, તતેપણુ તેના ઉપર સોકચ આવેઃ ઓં રૂપાળી ન 
જણાય, કે ક'ઈ ખાસીવાળી માલમ પરે, તે! તેના ઉપર ખીજી આવે- 
પતિને સી કોઇપણુ કારશે નાપસ'દ પડે, તો તે ફેરી પરણે. કેટ- 
લીક વાર વેવાઇ વૅવાણુમાં ચકમક ઝરે, તે! સ્રૌીને માથે સોકયને 
પથરા આવી પડે, કોઇવાર પૈસાની લાલચથી, રસ્ુજની ખાતર, 
ખીનનના આગ્રહથી, કે સોઢી ને સારી કન્યા મળી આવેછે માટે 
તેને પરણી નાખવાની કૃત્તિ થાયછે. 


(૧૯૦) 


“ખે રીને! નાવલીએ મહા દુઃખ પામચે, ” એવુ આઓ 
ગાયછે, બે મૈરીઓથી થતા ભવાડા સૌના જણુવામાં છે. સોકયનુ* 
સાલ ભારે છે, એમ સૌ સમજે છે. સાવકાં છોકરાંની કેવી દશા 
થાય છે, એ કોઇનુ' અનણ્યુ'નથી, એમ છતાં લોકે! એક ઉપર બીજી 
ઉરી કરીને ખળતી મસાલે કુવામાં ઝ“પલાવે, એ કેટલી મૂખોઈ 
ખતાવી આપેછે ? સોકચે। એક ખીજીને ખહેન કહેછે, પણુ ખહેનપણે 
તેમતુ' વત'ન હજારે એકમાં પણુ ભાગ્યેજ હોયછે. જે સ્રી પોતાના 
ધણીને હૉંસથી પરણાવવા ઉભી થાયછે, તેજ સ્રી સોકયના નહેર 
ખુ"પ્યા પછી પસ્તાયછે, ને દુઃખી થાયછે. સ્વાભાવિક રીતે ધણીતુ' 
વલણુ નવી તરક થાયછે. નવી તેને અનેક રીતે વશ કરી શકેછે. 
નવીતુ' ચલણુ ઘણુ'કરીને વિશેષ થાયછે. “ ખીજ વરને પરણેલી 
મહા સુખ પામશે, ” એમ આએ ગાયછે, તે ઘરખટલે। ચલાવવાની 
ખાખતમાં સાચુ' પડેછે. તવીનુ' નર થયુ', કે નૂનીના અમક્ષ ઉતર્યા, 
તે માનભ'ગ થાયછે, અને ઘરમાં એક મજુરણુ તરીકે કે પરાયા 
સાણુસ તરીકે રહેવાને તેને વખત આવેછે. નવીની શીખવણીથી 
પ્રણી જૂનીને હાડછેડ કરેછે, કે દુઃખ દેછે. જૂની માથાની ફરેલ હોય, 
તે। ઘેટાની પેઠે ખને સોકચો! કડાકડી આવેછે. તેમનામાં હમેશ 
લઢાઇ થાયછે, લોકોને તમાસા નતેવાને મળેછે, અને ધરની કફ્જેતીનોા 
ડ'ફો। સવ ઠેકાણું વાગી રહેછે. કેટલીક વાર, હોય તે સ'તતિને ઝેર 
દઈ મારી નાખવાના પ્રસંગ આવેછે, અને બે પરણેતર પણુ ધણીને 
વાંઝિયા મહેણુ' કાયમ રહેછે. 

ખીજી બૈરી કરવાથી ગુત્રપ્રાત્તિ થશેજ, એની શી ખાત્રી ? 
કોઇ વાર જન્મોત્રી ઉપરથી કે ખીજી રીતે જેષ નેઇને જેષીએ કહેછે, 
૪ તમારે અસ્ુક વચે હળ પ્રાસ થાય, એવા સ'ચોગ છે, અથવા છ 
આંખો ભેગી થાય ( બે બૈરી અને પોતે મળી ત્રણુની છ આંખો », 
તત! જરૂર સ'તાન થવાને। ચોગ છે. કેટલાક ભેળા લોકે। ન્‍ેષીખાવાના 
બોલવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ફરી પરશેછે, તોપણુ સ'તાનનુ સે 
દેખતા નથી. ખેને બદલે ખાર ખાઈડીઓ કરે, તેપથુ ચુત્રતુ' સુખ 
ગ્રાપ્ત થતુ' નથી. પચીશ રાણીએ કર્યા છર્તા પણુ એક રાજાને પિતા 


( ૧૯૨ ) 


થવાને પ્રસ'ગ આવ્યા નહેતે. સ'તાન થવાં એરૈવી ખેલ છેઃ 
માણુસના હાથમાં નથી. કદી સુરૂષમાં ખાસી હોય, તો તે ગમે 
તેટલી આએ પરણે, તેોપણુ આપત્ય થાય નહીં, કે!ઇસે વધારે 
ખૈર કરવાથી વખતે તતુજ થાયછે, તેનો દાખલો લઇ 
ખીજએ લલચાચછે, અને સુત્રપ્રાષ્તિની ઘેલછામાં ફરી પરણી 
શસ્તાચછે. 

અનેક પત્નીએ કરવાતુ' ગરીખથી ભાચ્ચેજ ખનેછે. રાજા 
રજવાડા, જાગીરદાર, સરદાર કે પૈસાદાર, જેઓને અનેક સ ઓને 
નિભાવ કરવાનાં સાધન છે, જેઓને વધારે સ્રીઓ સહેલાઇથી મળી 
શકેછે, અને જેઓને પોતાની પાછળ વારસ મૂકવાની જરૂર લાગેછે, 
તેઓજ એક કરતાં વધારે સ્રીઓ પરણેછે. આવા લોકે જેટલી 
તધારે આઓ કરે, તેટલી આએ ની ખોટ ખીજ લોકે।ને પડે, કેમકે 
સની સ“ખ્યા સુરૂષ કરતાં વધારે ન હોવાથી માણુસ દીઠ એક કરતાં 
વપારે સ્રી આવી શકેજ નહીં. ઘણી નાતોમાં કન્યાને કાળ 
પડચે। છે, અને ગરીબ કે અકુલીનને વાંઢા મરવુ” પડેછે, તેનું' એક 
કારણુ બીજાએ અનેક પત્નીએ! કરેછે, તે છે. પૂરે જણાવ્યા પ્રમાણે, 
એક જાતમાં લહાઈ વગેરેના ફારણુથી સુરૂષોની સ“ખ્યા ઘટી «તય, 
તે! અનેક સ્રીઓ એક સુરૃષ વેરે રહી શફે; પણુ એવા પ્રસ'ગ સૂ- 
છિની શરૃઆતમાં આવતા, ફે હજી છેક જ'ગલી ને વિકાળ નતોમાં 
આવેછે. એક વખત એક વહાણુ ડ્ખ્યું', તેને ઉગારવાર્માં કે સીએ તે 
આળખચ્ચાંને બચાવવામાં ઘણુ પુરૂષો ડૂબી સુઆ. ખચેલા લોકની 
હાડી એક અજાણ્યા ને નાના બેટને કિતારે ધસડાઇ આવી. લોકે 
કિનારે ઉતરી પડયા, અને તે બેટમાંજ વાસ કરીને રહ્યા, આજની 
પેઠે તે સમચે પુષ્કળ આગબોટો ને વહાણો જળમાગે* જ્યાં ને ત્યાં 
જર્તા ની, તેથી એ લોકને પોપ્તાના દેશમાં પાછા જવાની આશા 
રહી નહીં. ઉતરેલા લોકોમાં સ્રીઆની સ“ખ્યા સુરૂષથી ચાર પાંચ 
ગણી હતી. બેટમાં જગલી લોકોની પણુ વસ્તી નહોતી. અ 
સએઓતુ કરવુ” શુ' ? તેમના રક્ષણુ માટે કઇ પણુ ઈલાજ ટૈવાન 
જરૃર હતી. આ લોકે યૂરાષના ખ્રિસ્તી ધર્મી હતા. તેમના ધરગ્ર-._ 

૮ 


કદ ૧૭ . 


અનેક સ્ત્રીએ કરવાની મના છતાં, તેમણે જર્રીઆતને તાબે 
થઇને ઓએ તને વહે'ચી લીધી ! 

જેમ અનેક પત્ની કરવાને! રિવાજ ઘણી પ્રજામદે છે,તેમ અનેક 
પતિ કરવાનો પ્રચાર કેટલીક પ્રજામાં છે, એમ આપણે કહી ગયા 
છીએ. પ્રાચીન કાળમાં ખહુ પતિ કરવાને! રિવાજ આર્ચૌમાં હતે, 
એમ જેટલાક કહેછે, અને પુરાવામાં પાંડવોનો દાખલે! આપેછે, 
પરતુ દ્રૌપદીને પાંચ પતિ કેમ કરવા પડયા, તેની કથા જૂરી છે. 
આર્ચેમાં આ રિવાજ ચાલતે। હતે, તેની સાખીતિ કોઇ રીતે મળી 
આવતી નથી. ધમ્*શાસ્માં તેનો વિધિ કે ઉલ્ક્ષેખ સરખે! નથી. 
નીલગિર્માં વસનારી ટોડા જાત વિષે શોટ જણાવેછે, કે ચાર 
પાંચ ભાઇએ માં મોટો ભાઇ પરણે; તેની સ્રી ખીન ભાઇ પોતાના 
પણી છે, એવે। દાવો! કરેછે, અને જેમ જેમ તેએ ઉમરે વધી માણુ- 
સાઇમાં આવે, તેમ તેમ તેએની સાથે તે ધણીઆણી તરીકે વર્તન 
કરેછે; અથવા આને જે એક કે વધારે નાની બહેને હોય, તે તે 
વિવાહિત થચે તેના ધણી કે ધણીઓની તે પત્નીએ! થાયછે, અને 
આ રીતે ઘણા ભાઇઓના કુટુ'ખમાં એક કે ઘણી સ્રીઓ 
તેમની વચ્ચે હોચછે. એક હોય કે વધારે હોય, પણુ તેએ ખુલ્લી 
રીતે એકજ ઘરમાં રહેછે. મેકલેન ધણા પુરાવાથી મલખાર કાંઠાના 
સેર લોકે વિષે આ પ્રમાણે જણાવેછે. તેમના રિવાજ પ્રમાણે 
એક સ્રી બે, ચાર કે વધારે પણી કરીને તેમના ધારાને અવુસરીને 
તેમની સાથે રહેછે. હેસિલ્ટન કહેછે, કે સેર ઔ ખાર કરતાં વધારે 
શ્રણી કરી શકતી નથી; અને સોભે। તથા જત સ'બ'ધના કૈટલાક 
પ્રતિખ'ધને અતુસરીને તેનાથી ધણીએ ની પસ'દગી ફરાયછે. અર્ધ 
સુધરેલા તાહિતિ લોકોમાં ધણીઆણી ને ઉચા દરજજાની હોય, 
તો તેને મરજમાં આવે તેટલા બનત પણી કરવાની છૂટ હર્લી. 
કેનેરી બેટની અસલી રહેવાસીએઓમાં ખડું પતિને રિવાજ હતે! 
ટેનેન્ત કહેછે, કે લ'કાના માંહેલા ભાગર્સા ખાસ કરીને પેસાદાર 
લોકેપ્માં આ રિવાજ ચાલેછે, ત્યાં એક સ્રીને ઘણી વાર ત્રણુ ચાર 
અતે કેટલીક વાર સાત સુધી ધણી હોયછે, સામાન્ય રીતે ધણીમાં 


€ ૧58 » 


એકજ કુટુ'ગના અને ઘણી વાર ભાઇએ હોયછે, મેકલેનના જણા- 
જ્યા પ્રમાણે અમેરિકાના એવરા અને મેપુર લોકોમાં અને 
એશિયાના કાસ્મીર, લાડર, કિનાવર, કિસ્તવર અને સિરમોરના 
લેફેાં શ્વા રિવા છે. સીઝરના જણાવ્યા પ્રસાણે શ્સસલી ખ્રિટ- 
નોમાં ભાઈએ માંથી ખહુ પતિ કરવાનો ચાલ હતે. 

સ્રીઆની અછત એ ખડું પતિ કરવાનુ' કારણુ માનવામાં આવે 
છે, અને તે ટોડા જતને લાગુ થાયછે. પર'તુ ખીજી ઘણીખરી 
નતે।માં સીએની અછત ન છતાં પણુ અનેક પતિ કરવામાં આવેછે. 
આશ્ચર્ય જેવુ' તો એ છે, કે જે જાતે।માં બહું પત્ની કરવાને! પ્રથા 
છે, તેજ જાતોમાં ખહુ પતિ કરવાનો પણુ પ્રથા છે. આથી અછતનુ* 
કારણુ નણ થાયછે. અતિ ટાઢવાળા, ખરક્ના કે લુખ્ખા દેશે, જેમદે 
વસ્તી વધી પડે, તે! લોકોને શુજરાન ચલાવવુ” સુશ્કેલ પડે, તેમાં 
આ રિવાજ વિચેષ વસ્તીનો પ્રતિખ'ધ કરવા માટે પડચેછે, એમ 
કેટલાક વિદ્દાન ધારેછે. આ કારણુ ને કે ખ'ધ બેસતુ” લાગેછે, 
તતપણુ તેવાજ દૈરોમાં ન્ત્યારે અહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ નેઇએ 
છીએ, ત્યારે આ દલીલ પણુ ટકી શકતી નથી. ટિબેટ જેવા 
દેશમાં ન્યાં,બહુ પત્નીનો રિવાજ નથી, ત્યાં આ કારણુ કદાશ 
નભી શકે. 

ગમે તે કારણ! હોય, પણુ ખડું ષત્ની અને બહું પતિ કરવાના 
અસે રિવાજ ધિષ્કારવા જેવા છે. જે પ્યાર સ્રી સુરૃષમાં રહેવો 
નેઈએ; તે એથી રહેતે! નથી. જે સ“ષ ને સુખ શાન્તિ એક સરી 
સુર્ષના ઘરમાં રહી શકે, તે એથી રહેતી નથી. સ'તાન ડુઃમી 
થાયછે, કે તેમના વાલીપણા વિષે ઝઘડા ઉઠેછે, સ્રી ઝુરૂવની નાજુક 
લાગણીઓ ખઅણેર મારી જાયછે, અતે નીતિનો! ભ'ગ થવાના ડ્રસ'ગ 
ઘણા આવેછે. બ'ને ચાલ પશુવત્‌ અને નિ"ય છે. 

એ માટે શ્રીરામસીતાની પેઠે એકષતિષત્નીત્રત્ત પારણુ 
કરનારને ધન્ય છે. જે નાતો! નતેઃમાં એ રિવાજ ચાલેછે, તેને 
શાખાશ છે. નાગરાસાં અને બ્રહાક્ષત્રીઓમાં એક સ્રી જીવતી છતે 

ક્વ | 


(૧૯૪ » 


ખીજી બૈરી થઇ શકતી નથી. પારસીએ। એક ઉપર ખીજી સ્રી કરી 
શકતા નથી. અ ગ્રેનેમાં અને બીજી સુધરેલી પ્રજએ માં એક ધણી- 
શમાણીની હયાતીમાં બીજી સી પરણી શકાતી નથી. ખહું પતિ 
કરવાનો રિવાજ આપણામાં તેમ કોઈ સુધરેલી પ્રજામાં નથી, 
સાટે તે વિષે કઇ કહેવાનુ રહેતુ' નથી; પરતુ ખડું પત્ની કરવાનો 
રિવાજ આપણી ઘણી નાતેમાં ચાલેછે, તે ખસુસ ખ'ધ પડવે 
નેઇએ. 

ખહુ વરવાની બાખતમાં એક વિચાર કરવાને! ખાકી રહેછે. 
રટલીક જાતના હિ'દુએ શિવાય મનુષ્ય માત્રમાં સ્રી મરી જાય, 
જુ તેસે તલ્લાક અપાય,તે। સુરૂષ ખીજી સી કરી શકે છે, તેમ 
ચુરૂષ મર્રી નાય કે તે તલ્લાક આપે, તો ઓ ખીન્ને પ્રણી કરી શકે 
છે, એટલે આ સુર્ષને સરખો! ન્યાય અપાય છે. હિ'હુએમાં સી 
જીવવી છતાં પણુ ખીજી ઔ લાવી શકાયછે, તે! તેના સુઆ પછી 
ખીજી ઔ કરવામાં આવે, તેરમાં નનાઈનથી. હિંદુઓની સર્વ હલકી 
વરણુમાં મરણુ પછી કે તલ્લાક લઇને સ્રી ુક્ષ ફરીથી પરણી 
શકે છે. માત્ર ઉચ હિ'દુએમાં તલ્લાકનો રિવાજ ન હોવાથી સ્રી 
સુરૂષ જૂદા પડી શકતાં નથી, ફેર એટલોજ રહે છે, કે. સ્રી જીવતી 
છર્તા સુરૂષ ફેરી પરણે, પણુ સુરૂષ જીવતો હોય, તે! પત્ની ફેરી 
પરણી ન શકે; એટલુ'જ નહીં, પણુ ઝરીના સુઆ પછી જેમ સુરૂષ 
બીજી લગ્ન કરી શકે છે, તેમ ધણીના સુઆ પછી ઔ ખીજું' લગ્ન 
કરી શકતી નથી. ઉચ હિ'દુઓમાં આ સુરૂષને સરખો ન્યાય મળતે! 
નથી, અથવા સ્ત્રી જતિને અન્યાય મળેછે, એમ કહી શકાય. 


મ્રક્રૂણુ પ મુ. 
આઈળલગ્ન. 


સરી સુરૂષે કથી વચે પરણુવુ* જઇએ, એ પ્રશ્નને ખુલાસે। પર 
લુવાના કારણુ ઉપર આધાર રાખે છે. જતે પરણુવુ' એ સ'સારમાં પડે” 


( શ્હપ » 


વાતે સાટે હેય, તો! સ“સાર ચલાવવાની ચોગ્યતા આવે, એવી વચે 
પરણુવુ' નેઇએ. પણુ પરણુવુ' નતે સ્રી પુરૂષના પાતાના હાથમાં 
હોય, તેજ આ વિચારનો અમલ થઇ શકે. જેઓને પરણીને મરણુ 
પર્યત સુખી કે દુઃખી થવાતુ' છે; તેઆ બિચારાં તે ખાજુએજ 
ગ્હેછે. ત્તેમની સ'મત્તિ કે વિચાર કોઈ લેતુ'જ નથી. તેમને પરણાવ- 
વાતુ' ઠામ સાપ કરેછે; અને કૈટલીક વાર ત્તો ગોર કે ઘાંયજા 
પણુ વિવાહ કરી આવેછે | ગારના સ'બ'ધે “ લ'કાની લાડી સે 
ઘ્યાઘાના વર ”ની વાત લોકોમાં ચાલેછે, અને વખતે તેને! વેષ પણુ 
ભજવાય છે. એક આંખે કાણી કન્યાનો વિવાહ કરવા માટે ગોરને 
પરદેશ મોકલવામાં આવ્યે1. ગોરે ઘોઘામાં આવી એક વર ન્નેચે!, 
તે તેને પસ'દ ન પડયે; પણુ વરના ખાપે ગે।રનાં ખિસ્સાં તર કર્યો; 
એટલે ખ્રાહ્મણુભાઈ લલચાયા. વરના ખાપે ચુક્તિ ખતાવી, કે વેવાઈ 
તને પૂછે, ત્યાર કહેજે, કે વરતી એક આંખે ફૂલ છે, અને બીજી 
આંખમાં કાંઇ નથી ! ( મતલખ કે તે ખ'ને આંખે દેખતો નથી ). 
ગોર કરેલો વિવાહ કાયમ રહ્યો, ને કેટલીક સુદ્દતે વરને બાપ 
લડન માટે “ન લઈ આવ્યો. લગ્ન થઈ રહ્ય પછી કન્યા તરફની 
આએ ગાવા લાગી, કે “ લાડીએ લાડો છેતરિચે ૨ ” ( કન્યા 
કાણી હતી માટે ). એ સાંભળી વેવાણ એ ગાયુ કે “ મારા મૂળ- 
ચ'હ મૂળશુ* ના દેખે રે ” ( અર્થાત્‌ કન્યા તો માત્ર એક આંખે 
કાણી છે, પર'તુ લાડો તે આંધળે છે ) ! જેને રાર લેલુ' હોયછે, તે 
જાતે તે રારની તજવીજ કરેછે, અથવા કેવી જતતનુ' રાર લેવુ તે 
વિષેની પૂણુ' માહીતિ દલાલને કે તેની વતી બીના ખરીદદારને 
આપેછે; પણુ જેને કન્યા પરણુવી છે, કે વર પસદ કરવો છે, તેને 
જવળ તટસ્થ રહેવુ" પડેછે. પરતુ આપણા આચોૌનોા અસલ રિવાજ 
એ નહોતો. શ્રી મૃપ્ણે અલભદ્રને ભારતના સાદે પર્વ અધ્યાય સર૧ 
માં સુભદ્રાના સ'ધમાં કહ્યુ છે, કે “ જે સુરૂષ કન્યાનો વિવાહ 
ચાતાની ખુશી પ્રમાણે કરવા કન્યાદાન આપે છે, તે કન્યાદાન નહીં; 
પર'તુ કન્યાને પશની પેઠે વેચી દેડુ' છે.” 

ચરણુાવવાનુ' કામ માખાપને માથે હોવાથી તેઓ અનેક કારણે 


(૨૧૯૬) 


પાતાના છોકરાં જલદી પરણે, એવો યત્ન કરે છે. નીમા વાણિયામાં 
એવે રિવાજ છે, કે બે ઓધાનવાળી સ્રીઓ જ'ગલ્ે ન્ય, ત્યાં 
ખેઠાં ખેઠા એક બીજીને કહે, કે “ જે મારે 1દકરી અવતરે, અને 
તારે દિકરા અવતરે, તો આપણુ! વિવાડ સહિ, અને ને મારે 
દિકરો થાય, અને તારે દિકરી થાય, તોપણુ વિવાહુ સહિ.” મેને 
વિરૂદ્ધ નતિનુ' સ'તાન સાંપડે, તો બેરીઓએ કરૅલુ" સાટુ” કાયમ 
રહેછે ! કડવા કણુખીમાં ખાર વષે* કે ન્યારે તેમની માતા બોલે 
ત્યારેજ લગ્ન થઇ શકે છે, તેથી એકી વખતે સર્વને લગ્ન કરવાની 
ફરજ પડેછે; ફેમકે જે તેએ લગ્ન કરવુ' ચૂકે, તો વખતે ખીજા' બાર 
તષ રાહુ નેવી પડે, અને એક કન્યા દશ વર્ષની અવિવાહિત હોય, 
તે ૨૨ વર્ષ સુપી ઝુ'વારી રહેવાને પ્રસંગ આવે. એ માટે હરેક 
શાભાપ પોતાની કન્યાને વરતાવી દેવાનો યત્ન કરેછેઃ પછી તેની 
ઉમ્મર ગમે તેટલી હોય. કોઇને વર મળીજ ન શકે, તો તે પોતાની 
કન્યાને કુલના દડા સાથે પરણાવેછે ! ઝુલના દાને પરણુતર થયા 
પપ્રી કુવામાં નાખી દેછે, અને તેથી વર મરી ગયે, અને છોકરી 
માંડી એમ ગણુવામાં આવેછે. રૉડેલી છોકરીતુ' નાતર્‌' ગમે ત્યારે 
થઇ શકેછે, તે માટે આ ચુસ્તિ ચોજવાર્માં આવેછે. આ તે લગ્ન 
ઝે સશ્કરી! 

છોકરીનો વિવાહ તે! વાસામાં પણુ થઈ શકે (કેમકે કુલી- 
નને! વર “ ઘાડીઆમાંથી ઝડપાઇ જાયછે, ” તેથી ઢીલ કરવા જતાં 
કુળવાન ઘર હાય લાગતુ' નથી ), અને લગ્ન ત્ત્યાર્‌ માખાપને 
સવડ આવે ત્યારે થાય, એવી સમજ ઘણીખરી નાતે માં છે. સવ- 
હમાં ખરચને। વિચાર વિશેષ થાયછે. એક જુને બે કન્યા પરણૂાવ* 
વાની હોય, તે] ખનેને એકી વખતે પરલુદવવાથી અરચયાં કીફામવ 
થાયછે, માટે મોટી છોકરી નવ વર્ષની હોય, તેસે પરણાવતી વખતે 
ખી છોરી પાંચ છ વર્ષની હોય, તેને પણુ સાથે પરણાવી દે છે- 
લેઉવા પાટીદારમાં બાંહેવર થાયછે, સેટલે જનમાં વર રાજનો નાનો 
ભાઇ કે તેવા નજીકનો સગો આવ્યો હોય, તેને કન્યાની ખહેન કે 
ખીજી નજીકની સગી વરાવી દેછે ! નાનો છોકરા બિચારા ઉ'ધતો 


(શ્કગ» 


હેય, તેને ઉઠાડી ઉ'ઘતોજ પરણુાવી દેછે | વૃદ્ધ માળાપ હેય, 

તેમસે મસરણુના ભય રહેછે, અને હાથ પૌળા કરવાના કે!્ડ થાયછે, 
તેથી કન્યા ગમે તેટલી નાની હોય, તોપણ તેકુ' લગ્ન લેછે. કન્યાને 
બાપ લગ્ન લે, તો! વરના બાપથી ના પાડી શકાતી નથી, તેથી 
કન્યાના આપનુ ધાર્યું થાયછે. 

લગ્ન કરવામાં કન્યાકાળ ન વીતી જાય, તે ઉપર ભારૈ લક્ષ 
આપનામાં આવેછે. કન્યાકાળ વીતી જચ તે. કત્યાદાનતુ” ફળ 
સાખાપને મળે નહીં, અને તેએ દોષમાં પડે, એવી તેમની સમજ 
છે. કન્યાકાળ ન વીતે, માટે જે અગાઉથી વિવાહ કરી રાખ્યો ન* 
હાય, તો માખાપને ગમે તેમ “ લાકડે માંકડુ” ” વળગાડી દેવાની 
કૂર” પડેછે, કે “ કોહી છાશ ઉડરડે રોળી દેવી પડે છે ”; એટલે 
ગમે તે વચનો, ગમે તેવા ઘરનો, કે ગમે તેવા ગુણના વર ઝડપી 
લેવાની જરૂર પડેછે. એ વખતે કન્યાનુ* શુ” થશે, તેનો તેભને વિચાર 
થતે। નથી, કન્યાનાં માખાપની પેઠે વરનાં સાખાપ પણુ પોતાના 
છોકરાને જલરી પરણાવવાની અને તેમ કરી માણીગર ચવાની આતું- 
રતા રાખે છે. પોતાનો છોકરો હરેક રીતે સરડાઈ જય, તેને માટે 
તેઓ સતત્‌ ઉદ્યોગ કરેછે. કન્યા ન મળતી હેય, તો ગમે તેટલા 
પૈસા ખરચીને સેળવવી, અને “ લાહી લોહીને પણુ વર્તતે ધોડલીએ 
ચઢાવવો ” એવી ઈચ્છા રાખે છે. કન્યા નાની, સોટી, કાણી, ફૂબડી, 
ગમે તેવી મળે, તેની ચિ'ત। નહીં, પણુ હરેક રીતે પોતાની હયાતી- 
માંજ વહુતુ' માં દેખે, ત્યારે તેમને ચેન પડેછે. 

હુવે ફન્યાકાળ એટલે શુ', તે વિષે વિચાર કરીએ. એ વિષે 
અ'ગિરાના વચન ઉપર સખ્ય આધાર રાખવામાં આવેછે. અ'ગિરા 
કહેછે કેઃ-- 


જઇવર્ષો મવેટોરી, તવવર્ષા છુ સેરિળી । 

ય્કામે થૂન્યજા મોત ઝલ ૨૪૫૦૧ ર્સહલ્વતા ॥ 
સસ્તાત્‌ બયત્લર પ્રતત કશે જન્ય સુધેડ 1 
શસાતચ્યા પ્રયત્નેન સ સ્વઃ જાઈ યોવતઃ ॥ 


(૧5૮) 


અર્થ--આઠ વર્ષ'ની છોકરીને ગૌરી, નવ વર્ષ'નીને રોહિણી, 
અને દશ વર્ષ"નીને કન્યા કહેછે, અને દશ વર્ષ પછીની કન્યા ૨જ- 
કવલા કહેવાયછે, માટે દશસુ” વર્ષ બેડું; એટલે કેન્ચાનો ગમેતેમ 
કરીને વિવાડ કરી નાખવે।. આવી રીતનો વિવાહ ને નિષિધકાળે 
(સુહ્ત વગર ) કર્યો, તોપણુ તેનાથી દોષ લાગતો નથી. મતુ એક 
હકાથેુ કહેછે ફે;- 


શકિશટ્રજોદ્રસ્ત્‌ જન્યાં દાં જ્ાટ્વાયાવરકી 1 
ઇ્ચજયવૉડણથતી, થા ધર્મે લીય્ત્તિ શહ્તરઃ ॥ 


અર્થ્--ત્રીશ વષની ઉમ્મરે પહેંચેલે! સુરૂષ ખાર વર્ષની 
તથા મનને પ્રિય લાગે એવી કન્યાને વરી શકેછે, અથવા ચોવીરા 
વષની ઉમ્મરનો આઠ વર્ષની કન્યાને વરી શકે છે; પરતુ તેની 
છહ્યચર્ય અવસ્થા વહેલી પૂરી થઇ હોય, અને ગઝૃડસ્થાશ્રમ ઔ 
વિના 'પાળતાં અડચણુ થતી હેય, તો તરત લગ્ન કરવુ. 

ઉપરનાં ખે મત એક ખીજાથી જૂદા પડેછે. અ'ગિરા દશ 
વર્ષનીને કન્યા કહેછે, ત્યારે મતુ ખાર વર્ષની વયની છોકરીને કન્યા 
કહેછે. મનુ કન્યા વર વચ્ચે અઢી ગણુ અ'તર રાખેછે; અને વેદાદિનુ' 
અધ્યયન પૂર્‌ ન થઇ શકે, તે! બ્રહ્માચય ૩૬ કે ૪૮ વષ પહોંચે, 
તેથી તે પછી લગ્ન કરવાનુ, અને અઢી ગણુ' અ'તર રાખવાનું 
હોવાથી કન્યા ૧૪ અને ૧૯ વર્ષ ઉપરાંતની જેઈએ, એવુ' પણુ 
કદાશ અતુમાન ફરી શકાય. સારા વરતા સ'બ'ધમાં મતુ કહેછે કૅઃ- 


શાસમારબાત્તિણુટૂરે થાર્મ્નતુનસ્ય નિ । 
જ સૈવેતાં પચચ્સેત્તુ સુળદ્ઠીનાવ વર્તદસિત્‌ ॥ 
જ્રોણિ થર્ષાન્યુયીકેસ છુમાર્યતતુમતી અતી । 
જીપ તુ વાળાર્લય્યાત્તિસ્સ્સ સમરે પતિત ॥ 
અથ--કન્યાનો વિવાહં-સમય થયે! હોય, તોપણુ તેને 
મરતા સુધી ખાપે પોતાને ઘેર રાખવી ગએ ભલે, પરતુ વિઘા આદિ 
ગુણુ રહિત સુર્ષને કદાષિ આપવી નહીં, કન્યા ત્તતુમતી થઇ હોય, 


(૧૬૯ 


તેપપણુ ત્રણુ વર્ષ સુધી સારા વરની વાટ જેવી, પણુ એ કાળ વીત્યા 
“પછી અધિક ગુણુવાળે વર ન મળે, તે! પોતાની સમાન જાતિના 
વરને પોતે પોતાની મેળે પરણુવુ'. અર્થાત્‌ પહેલા શ્લોક પ્રમાથે 
અવિવાહિત છે[કરી મરતા સ્રુધી અથવા લગ્ન થતા સુધી ડન્યા 
કહેવાય, અને ખીજા શ્લે।ક પ્રમાણ કન્યાને રજસ્વલા આવ્યા પછી 
ત્રણુ વર્ષ રહા જેવાની, તેથી તે ૧૬, ૧૪ ફે વધારે વષે પરણી શકે, 
અને ત્યાં સુધી તે કન્યા કહેવાય. 

ચાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિમાં એક ઠેકાણુ લખ્યુ છે, કે કન્યા તરૂણુ 
પસ'દ કરવી. કન્યામાં આનાં ચિન્ટુ આવે નહીં, ત્યાં સુધી તે તરૂણુ 
ન કહેવાય. દાક્તર બાયલચ'દ્રસેનને દશમા સૌંસારિક મહામ'ડળમાં 
બોલતાં જણાવ્યુ' છે, કે “ આચ્વતષમાં નાની વચે લગ્ન સ'બ'ધ 
થતો નહીં-એ તે! સાંપ્રત હિ'દુ સ'સારની વિષત્તિ ને શ્રાપ કે અકન 
લ્યાણુ છે. મારા કહેવાના પુરાવામાં શાસ્રની આત્તાએ જણાવુ” છુ”. 
“ે અવિવાહિત કન્યાનું” શરીર સારી રીતે પ્રષ્ુલ્લિત થયુ' હોય 
(ચસુવાવસ્થામાં આવ્યુ હોય), તેની કને જા, અને તેને તારી આ કર, 
ભીજી કન્યા જે અઘ્યાપિ તેના ખાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જે- 
નામાં પરણુવાની વયનાં ચિન્ડ આવ્યાં હોચ, તેની કને ન, અને તેને 
તારી પત્ની કર. ” આર્ચ સમાજના પ્રચારક સ્વામી શ્રીનિત્યાન'હ 
પાતાના પુરૂષાર્થ પ્રકાર નામક હિ'ટી ગથમાં (છપાય છે) જણાવે 
છે, કે જેવી રીતે સુરૃષને ખ્રહ્યાચય' તરત પાળવાનુ' હતુ” તેવી રીતે 
આને પણુ ખ્રહ્દાચર્ચય વ્રત પાળવાનુ' હતુ. અથવ વેદના કાઠ ૧૧ 
અતુવાક ૩ વર્ગ ૧૫ના ૧૮ સા મંત્રમાં જણાજ્યુ' છે, હૈ બ્રહ્મચર્ય થી 
કન્યા જુવાન પતિને પ્રાપ્ત થાઓ, વિવાભ્યાસ વગેરે માટે ચુરૃષની 
પકે સને બ્રહ્માચય* પાળવાનું તેથી તે મોટી વયેજ પરની શકે, સે 
સ્પછ છે. ગમે તેટલી ઉમ્મર ચઇ હોય, તોપણ ત્વ્યાં ત્રુધી છે।ક્રી 
લગ્ન ન કરે, ત્યાં સુધી તે કન્યાજ કહણેવાયછે. તેતા સુશાના તઃ 
ભારતમાંથી મળી આવે છે. પારશર સ્મૃતિ પ૨ માધવ 
કરેલી ટીકામાં કન્યાનુ' કતુસ્નાતા એનુ” નાશ શ્રાપ્ઝુ' છે, તે £₹5 
કન્યા ફેટલી વય સુધી ગલી શકાથ, તે જાઇ ત્રાવરે. 7 


ક 


(૨૦૦) 


કૌસ્તુભમાં આશ્ચલાયન કાયિનુ' પ્રસાણુ આપ્યુ છે, તે ઉપરથી 
ખાત્રી થાયછે, કે “ ડોશી કુ'વારી ન મરે” એ વાત બૂટી છે. 
સહાભારતમાં મત્તુતા કહેવા કરતાં પણુ વિચેષ કહુ” છે, તેબેકે 
“તુમતિ કન્યા ત્રણુ વષષ પર્ચ“ત વરની ઈચ્છા કરે, અને ત્રણુ વર્ષ 
પછી ચોથુ” વર્ષ" પ્રાસ થયે કન્યા પોતાનો વિવાહ વાતે કરે. એથી 
જે સ'તાન થાય, તે અકાળ મૃત્યુથી"નહીં મરે, તથા તેનુ કતુ 
નિષ્કૂળ થતુ' નથી ( અર્થાત્‌ તેને વ'ધ્યાષણુ પ્રાપ્ત થતુ' નથી ). 
સીતાજીએ અત્રિ ત્રષિની પત્ની અતુસૂયાને કલું છે, કે પતિના 
સહવાસ ચોગ્ય મારી અવસ્થા થઈ, ત્યારે મારા પિતાને મારા વિવાહ 
કરવાની ચિ'તા થઇ. કુન્તીના સ્વય"વરમાં તેને પૂર્ણઃ યુવાવસ્થાવાળી 
લખીછે.તેજ રીતે હમયન્તી, લોપાસુદ્રા, તપતી, દેવયાની, એ કન્યા- 
ઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા આવ્યા પછી થયાં હતાં.શાહિડલ્ય કષિની કન્યા 
નામે ધૃતત્રતા જન્મપય”'ત ષ્રદ્યાચ્ય'ત્રત પારણું કરી ઇદ્રિઓને। નિગ્રહ 
કરીને વિઘા, સત્યભાષણાહિ તષયુક્ત થઇ, અને તેનુ વિદ્વાને 
પૂજન અર્થાત્‌ સત્કાર કરતા હતા. એ કન્યા ચોગદ્વારા સ્વગલોકને 
પામી. એજ રીતે ભરદ્વાજ ત્વિની શ્રુતાવતી કન્યા જન્મ પર્યત 
અવિવાહિત રહી હતી. વિદ્યાદિ ગુણયુષ્ત વર ન મળવાથી સુલભા 
નામની વિડ્ઠુધીએ સ'ન્યાસ ધારણુ કર્ચ હતે।. ગાર્ગી, વડવા આદિએ 
મરતા સુધી ખાણ પાળ્યું હતુ'. જેવા પ્રકાર વિલાયત આદિ સુધ 
રેલા દેશોમાં હાલ ચાલેછે, અને સે'કડો કન્યાઓ મરણુ સુધી કુ'વારી 
રહેછે, તેવો! પ્રકાર આપણુ અહીં પૂવે" ચાલતો હતો, અને ઘણી 
કન્યાઓ મરણ સુધી અવિવાહિત રહેતી હતી, તે ઉપરનાં ઉદ્ાહર- 
છાથી સપણ થશે. જેઓ સ્વચ'વરમાં વર પસ'દ કરતી, તે ૧૧ વર્ષની 
ઝટર્ની અપછારીઓ હાવી ન સેઇએ. જેમનાથી રાજ એપી 
પડતા, અને જેમતુ' હરણ કરી જતા, તે નાની ખાળઠડ્ઠીઓ હોઇ ન 
શકે, ઉષાએ વચે આવ્યા પછી ચિત્રલેખાને વર આણી આપવા ટલ 
હતુ. વિષયા ચ'દ્રહાસને સુતેલો ન્‍નેઈ માહિત થઇ હતી. ચ“દ્રહાસ 
જાગી ન «તય, માટે તેણે પગનાં આંગળાના તેડવા વગેરે ઉતાર્યા', 
અને ચુક્તિથી તેની પાસેનો કાગળ લઇ વાંચી સેચે।, અને આંખના 


( ૨૦૨ ) 


કાજળ વડે તેમાં “ વિષ ”ની આગળ “ યા ” વધાર્ચો. આવુ' કામ * 
નાનકડી ખાળાથી ન થાય. સ'ખીઓ સાથે તે વિહારમાં નહાતી હતી, 
તે વખતતુ વર્ણન સહા કવિ પ્રેમાન'દે કરતાં તેનામાં સ્રીનાં ચિન્હ 
આવેલાં હતાં, એમ જણાવ્યુ છે. રૂફૂમિણી મૃષ્ણુને કાગળ લખેછે, તે 
ને આવી પહાંચવાથી અધીરી થાયછે, અને અ'ખિકા પૂજવાતુ' સિષ 
કઢી તે ગામ ખહાર જયછે. આવાં કામ નવ દશ વર્ષની ઝુ'વરી શી 
રીતે કરી શકે ર દમય'તી હ'સને ઇને શુ' કહેછે, અને કૈવી ચેછા 
કરેછે, તે વાંચવાથી તેની વય વિષે ખાત્રી થશે, અજન સુભદ્રા ઉપર 
મોહિત થાયછે, અને તેતુ હેરણુ કરવાની પેરવી કરેછે. તેમાં સુભ- 
દ્રાએ જે મદત કરીછે, અને સમયસૂચકતાથી યુક્તિ ૨ચીછે, તે 
તેની તરૃણાવશ્થા ખતાવે છે. શ્રીરામચ'્રજી સીતાસ્વય'વરમાં ગયા, 
તે વખતે તે નાના આળક નહેતા. ત્યાં આવતા અગાઉ તેમણું અનેક 
પરેકૅમ કરી ખતાવ્યાં હતાં, અને સ્વચ'વર્માં જે કાર્ય, રાવણુ સર- 
ખથી ન થયુ, તે કરીને વરમાછા મેળવી હુતી. જે જે રાજકુ'વરોએ 
જે રાજાઓએ સ્વય'વરમાં જય સેળવ્યો, કે કન્ચાનાં હરણુ કર્ચા', 
તેઓ નાની ઉસ્મરના આળક નહોતા, એ તો દેખીતુ'જછે. એટલે 
આજની માક્‌ક પહેલાં ટીંગલા ઢીંગલીના જેવાં લગ્ન થતાં નહીં. 


ઉપરની હુથ્ઠીકતથી જણાશે, કે એકલા અ'ગિરાના વચન ઉપ- 
રજ આધાર રાખવે,, અને તેજ એકલુ” પ્રમાણુવાકય છે, અને પહેલાં 
આપણે અહીં દશ વષ'ની અ"દરજ કન્યાઓ વરાવી દેતા એમ નહીં, 
એક રીતે દશ વર્ષનો અર્થ દશ વર્ષન-૩૬૪ દિવસ થાયછે; એટલે 
છેો[કરીતુ' ખારસુ' વષષ બેસતા સુધી અ'ગીરાને મતે પણુ તેં કન્યા 
ગણી શફાય, અને એજ શણુત્રી પ્રમાતું મતુએ કહેલી ખાર વષની 
કન્યા તે ચૌદસ વર્ષ બેસતા સુધી ગણી શકાય. 

આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના ચાર આશ્રમ ઠરાવ્યા છે." 
પહેલાતે ખહ્યાચર્યાશ્રમ કહેછે; તે આશ્રસમાં બાલ્યાવસ્થા પૂરી થચે, 
ઉપવિત ધારણ્‌ કર્યા પછી દ્વિજને વિદ્યા ભણુવાનુ' કહેલુ' છે. વેદાદિ- 


કના અભ્યાસ કરતાં કમીમાં કમી બાર વર્ષ લાગેછે, તેથી આઠ વષે” 
શ6 


(૨૦૨) 


જનોઇ રીધુ' હોય, તોપણુ વિદ્યા ભણીને ઘેર આવે, ત્યારે એછામાં 
ઓછી વીશ વષષની વય થઇ હોય. જે સાન મેળવતાં વાર થાય તો 
એક મતે ૩૬ વર્ષની ઉમ્મર થતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવુ' પડેછે, જે 
વખતે આશ્રમ ખ'ધાયા, તે વખત માણુસનુ' આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું” 
સનાતુ% અને તેના ચાર ભાગ કરીએ, તે દરેઢ આશ્રમ ર૫ વષે! 
થાય, એટલે ખ્રહ્દાચર્યાશ્રમ ૨૦, ૨૫ કે ૩૬ વર્ષ" સુધી ગણી શકાય. 
છાદ્દાચર્યાશ્રમ પૂરો થયા પછીજ ખીજે આશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તેમાં 
પ્રવેશ કરી શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતી વખતે લગ્ન કરવાનુ 
કહ્યું છે, ખરહ્માચર્યાશ્રમમાં કે પૂર્‌ જ્ઞાન મેળવ્યા વગર્‌ લગ્ન થઇ શકે 
નહીં. આથી પુરૂષ કેટલી વચે લગ્ન કરી શકે, તેનો સશાસ્ત્ર નિ્ણુંય 
થઇ શકેછે. 

ષ્રહ્મચચ*ત્રત કેટલા વર્ષ પાળવુ*, તે વિષે મનુ કહેછે, કે વિધા 
થીંએ ત્રાગ્વેદ, ચજીવે*દ, અને સામવેદ, એ ત્રણે વેદ ભણુવાનુ' શ્રત 
છત્રીશ, અઢાર, અથવા નવ વર્ષ" સુધી, અથવા ન્ત્યાં સુધી વેદનું 
ગ્રહુણુ થયુ' નથી, ત્યાં સુધરી ગુરૂને ઘેર રહીને પાળવુ'. ઝહસ્થાશ્રમમાં 
મોણુ આવી શકેછે, તે વિષૅ તેએ કહેછે, ફે જે વિવાર્થ ડુ ષ્રહ્મચર્ય 
શ્રત અ'ખ'ડિત રહેલુ' હોય, એટલે કે તેમાં ભ'ગાણુ પડયુ નથી, 
જે વિઘાર્થી પાતાના વેદની શાખાનુ' અધ્યયન કરે, એટલે ત્રલુ 
અથવા બે અથવા એક વેદની શાખા સત્ર ષ્રાહ્દાણુના અનુકમે ભણે, 
તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવી શકેછે, ષ્રદ્દાચચ*ત્રત ખરાખર પાળી પ્રસિદ્ધ 
થચેલાને અને પિતા અથવા શુરૂ પાસેથી વેદ્વિઘ્યા ભણેલા છાદ્ાચારી- 
સે પિતાએ અથવા આચાચે* ફૂલની માળ ઘાલી, તથા ગૈય્યા ઉપર 
ખેસાડી, તેનુ' લગ્ન કરતાં પહેલાં પ્રથમ ગાય આપી સન્માન કરયુ” 
ભ પછી લગ્ન સ'ભ'ધે મનુ કહેછે, કે ગુરૂની આસ્તા લીધેલી એવા 
ષ્રહ્માચારીએ સ્નાન કરી વિધિપૂર્વક સમાવતન કમ કરીને ઘેર આવી 
પોતાના વર્ણુની તથા સારાં લક્ષુણુવાળી કન્યા સાથે લગ્ન કરવુ” 


સિ.પાધ્યેએ સાંસારિક દશમાં મહામ'ડળ વખતે બોલતી વખતે 
જણાવ્યું હતુ', કે ખાળલગ્નના નિષેધ સ'બ'ધની દરખાસ્ત દા. 


(૨૦૩) 


બાયલચ'દ્રસેન જેવા પ્રખ્યાત દાક્તર મૂકેછે, ને જણાવેછે, કે બાળ- 
લગ્ત એ લોકોની તન્ટુરસ્તી અને શક્તિને અત્ય'ત્‌ તુકસાનકારક- 
હોવાથી તેને પાશ્ષાત વૈઘકવિઘા ધિક્કારેછે. આપણુ” જૂનું વૈધક- 
શાસ્ર પણુ તેને તેવીજ રીતે ધિક્કારે છે. સુશ્રુત અને વાગૂભટ્ટ એ 
જૈયકવિઘાના જણીતા ગ્ર'થો। કન્યાને ૧૬ સ વષે પરણુવાનુ' કે સ'સાર 
માંઠવાતુ' કહે છે. 


કેટલીક વાર એમ કહૅવામાં આવેછે, કે છેઠ નાની વયનાં અથવા 
“ હીંગલા હીંગલીનાં ” લગ્ન પહેલાં ખડું થતાં, તે વારા વડી ગચા 
છે, અને એવાં લગ્ન હાલ કવચિતજ થાય છે. સમજુ લોકમાં ક'ઇ 
શર પડયેછે ખરે, તથાપિ હજી હસવા સરખી નાની વચે પણુ લગ્ન 
ઘણાં થાયછે. પગે ચાલી ન શકે, એવી નાની ખાળકીસે પરણાવવા 
સાર્‌ તેને કેહેડે લઇ તેની મા મ'ગળફ્ટેરા ટરેછે, એવી વાત કહીએ, 
તો કોઇ ભાગ્યેજ માને; પરતુ હાલમાંજ એક દાખલે ર॥ વષષની 
કન્યાને પાંચ હન્તર રૂપીઆ લઇને પરણાવ્યાને। ગૂજરાતમાંજ ખન્યે 
છે ! ખાષુ મહેશચ*દ્ર ચકવતિભએ સન ૧૮૯૫માં જણાવ્યુ'છે, કે 
હિ'દુસ્તાનમાં ગ્ર વર્ષની અ“દરની વિધવાઓ ૧૩૮૭૮ અને પ થી 
હ વર્ષની અ"ટરની વિધવાઓ ૬૪૦૦૦ હતી ! તેર ચૌદ હજર વિધવા 
ચાર વષષની અ'ર થઈ, તે! તેમની પરણુતી વખતે વચ ચાર વર્ષની 
અ'હરતીજ હોવી જોઇએ, તેથી કેટલીક એક ખે વર્ષની વચે પણુ '૫૨- 
ણાવી હરો | નવ વર્ષની અ"દરતી વિધવાઓ પોણા લાખ ઉપર 
થાયછે. તે ઉપરથીજ હજી છેક નાની વચે પરણાવવાને। રિવાજ ખડું 
છે, એમ સાખીત થાયછે. આ રિવાજ હિ'ટ્સ્તાનના સર્વ ભાગોમાં 
થોરા ફે ઘણુ નનેવામાં આવેછે. 


હુવે આળલઝ્નથી શી હને થાસછે, તે તપાસીએ. ખાળપણમાં 
સૃત્યુનો સ“ખ્યા સૌથી વિશેષ છે, એ દાક્તર લોકેોઃએ ગણુત્રીથી 
સ્રાખીત કર્ઝું' છે, એટલુ'જ નહીં, પણુ એ વાત આપણે અનુભવથી 
પણુ જાણીએ છીએ. વરાધ, વાવળી, ઉ'ટાટીઉ% સૈયડ, રતવા વગેક્‌ 
જેટલાક ખાળરોાગ એવા છે, કે જે છોકરાંખદ ઘણી વાર નાશ કરેછે. 


(૨૦૪) 


માખાપની પૂરતી સ'ભાળ વિના કે નિષ્કાળજીથી પણુ નાનષણુમાં 
ઘણાં મરણુ થાયછે. સાધારણુ રોગે, જેની સામે મોટાં માણુસ ટકકર 
જીલી શકેછે, તે રોગો પણુ ઘણી વાર છેકારાંને ઘસડી «ય છે; માટે 
નાની વચે પરણાવવાથી છે।ઈકરીએને વિધવા થવાના પ્રસ'ગ વધારે 
આવેછે. પરણી ઉઠયા પછી તુરતજ, કે ખીજે દહાડે, કે થોડી સુદ્તે 
નાની વયમાં છોકરીને રડાપો। આબ્યાના દાખલા ઘણી વાર જવામાં 
ને સાંભળવામાં આવેછે. એ વખતે ગામમાં ત્રાદ્ય તરાહ થઇ રહેછે, 
તે છતાં લોકોને સ્મશાનજ્ઞાન જેટલું પણુ જ્ઞાન થતુ નથી. અને 
પોતાના ફદ રિવાજને ટ્ર કરવાતુ' મનમાં આવતુ નથી, એ ખરેખર 
શે।કજનક છે, છોકરીનો હલેતી વયથીજ ભવ ખગડે છે, અને 
માખાપને માથે જન્મ પર્યત ધીકતી સગડી રહેછે. તિધવા થયા પછી 
છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેવી રીતે આયુષ્ય વહી 
છૂટવુ' પડેછે, તે તિષે પાછળ કથન કરી ગયા છીએ. માખાપને 
જન્મપર્ય'ત શોકદશ'ક કપડાં પહેરવાં પડેછે.સારાં વસ્્રાભૂષણુ પહેરી- 
ને મહાલી શકાતુ' નથી, લાંભી સુદ્ત કે મરતા સુધી નાત જાતમાં 
જમવા જવાતુ' નથી, અને છોકરીની પાંતિતુ તેમના દિલમાં હમેશ 
ડુઃખ રહે છે. મોટી વચે પરણાવવાથી આવા ખનાવ ઓછા ખને, 
એ તો! સપણ છે. એમ કરવાથી દશ વર્ષની અ'હરની ખાળક વિધ- 
વાઓ તો જેવામાં નજ આવે. ર 

ખળલગ્નથી સ્તી સુરૂષના શરીર ઉપર માડી અસર થાય છે, 
એ વાત પણુ અતુભવસિદ્ધ છે. કેટલીક સ્રીઓ તરૂણાવસ્થામાંજ 
મરી જય છે, અને કેટલીક સ્રીઓ જવાન વચે ડોશીએ જેવી અશ- 
ક્ત, નિર્માલ્ય કે પોળી પૂણી જેવી દેખાય છે, તે કોઈના જાણુવા 
ખહાર નથી. કાચી વચે આ પુર્ષતે! સ'ભ'ધ થયાતુ' આ પરિણામ છે. 
પરિપકવ થયા વગર લેકે કૂળ પણુ વાપરતા નથી. ઉસ્મરે આવ્યા 
વગર ખળદની ખાંપે ધૉસરી નાખવામાં કે ઘોડાની પીડે પલાણ 
માંડવામાં તુકસાન છે, એમ લોકે। સમજે છે. તે છતાં કાચી વચે સતર 
સુર્ષને જેતરવામાં તેમને હરકત જણાતી નથી, એ નવાઈ છે. 
ઉમ્મરમાં આવ્યા વગર સ'બ'ધ ખાંધવાતુ' શાસકાર અને વેદ દાક- 


(૨૦૫) 


તર છચોાક નાપાડે છે,રન્‍ેદર્શન વગર સ'ભ'ધ ન કરવો, એમ પશુઓ 
પણુ સમજે છે, તે છતાં માણુસ તેથી ઉલટુ' આચરણુ કરીને પશુ 
કરતાં પણુ પોતાનુ હલકાપણુ ખતાવે છે. દક્ષણી લેકે।માં લગ્ન 
વહેલુ' થાય, તેઇપણુ સ'બ'ધ રજસ્વળા આવતા અગાઉ થઇ શકતે। 
નથી. રજેેદરનુ ષણુ સ્રીનુ' સુખ્તપણુ* અતાવતુ* નથી. એ તતો 
સ્રીપણાની શરૂઆત થઇ, એટલુજ માત્ર બતાવે છે. ગામડા કરતાં 
રાહેરમાં ૨૪સ્વળા વહેલી આવે છે, કેમકે વારે વારે જમવા ખાવાને 
ખહાને સાસરે મોકલવાના રિવાજથી, વહુ વરની વાતોથી, અને 
દેખાદેખીથી છે।કર્‌ી ઉપર અસર થાય છે. વેથકશાસ્રને આધારે તે 
ગરમ દેશમાં પણુ છોકરી ૧૬ વર્ષની થયા વગર ખર્‌' સીપણુ' 
પામતી નથી, સુરૂષનુ' ચૌવન પણુ ૧૬ વષ પછી આવેછે, માટે આ 
સુરૂષતો સ'બ'ધ તે અગાઉ થાય, એ તેમના શરીરને હાનિકારક છે. 

આપણે અહીં છોકરીઓને ભણાવવા ઉપર માખાપતુ' થોડુ 
લક્ષ છે. છોકરીઓને નિશાળે મોકલનાર માખાપમાંથી પણુ ઘણાં તે! 
છોકરીઓને પરણાવ્યા પછી નિશાળેથી ઉઠાડી લે છે. કોઇ માબાપ 
વધારે સુદ્ત નિશાળમાં રાખવા ચહાય, તો! તે વિષે વેવણુ વેવાઇ 
તરફથી વાધો લેવાર્સા આવે છે. દૃક્ષણી ખ્રાહમાણૂારમાં તે! કન્યા પરણી 
જ તેતે નિશાળેથી ઉઠાડી લેવીજ પડે છે, ફેમકે તેને તુરત સાસરે 
તળાનવી પડેછે, પાંચ સાત વર્ષ" રમવા ખેલવામાં જય, અને બૈ ત્રણ 
વષ ભણુવાનાં મળે; તેમાં પણુ ઘરના કામકાજ તરફ ધ્યાન આપ- 
વાથી ને ખીજી હરકતોથી થોડુ'જ શીખી શકાયછે, ઘરના સાધારણુ 
કામકાજ ઉપરાંત ખીજ' તે થાડુ'જ જાણી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં 
કન્યા સ'સાર માંડવાને લાયક થઇ, એમ ગણાયછે. વહુ ઘેર આવે, 
એટલે વરતા અભ્યાસમાં વિક્ષેપ પડેછે. સ'સારની જળમાં પહતાં 
તેતું' ભણુવા તરક્‌ ફુર્જટ્ષ થતુ' જય છે. ઘર માંડવા માટે કમાણી 
કરવાની તે ફ્િકરમાં પડેછે. કાચા અભ્યાસથી સારી નોકરી ન મળે, 
તે! તે પોતાનુ, પોતાની સ્ત્રીનુ' અને વખતે છોકરાંની પીટા વળગી 
હોય, તો તેમનુ શુજરાન નેઇએ તેવી રીતે ચલાવાને શક્તિમાન 
થતે। નથી. આજ સુધી ભણ્યા કર્યું, તેથી તેનામાં વેપાર શજગાર 


(૨૦૬) 


કરવા જેટલી કુશળતા આવી ન હોય, તેમ હાલના ભણુતરે તે વિષે 
ત્તેનામાં અભાવ ઉત્પન્ન કચ હોય, તેથી હલકા પગારની નક્ટ 
ચાકરી પત કરીને જન્મભર તેને ખોશ્ચીએ કાંકરા મૂકીને કામ કરવુ' 
પડેછે, અને કુહુઃખના ગુજરાન માટે અનેક હવાતી આં મારતાં છતાં 
તેનુ સ'તોષકારક પોષણુ તે કરી શકતે। નથીં. અજ્ઞાન ને અણુવા- 
જટ ખાળક-સી ઘરનું નાવ સારી રીતે ઠેલી શકતી નથી, છેકરાં 
ઉયાંની માવજત કરી શકતી નથી, અને પાતાના ધણીની કમાણીમાં 
સદત કરી શકાય, એવુ' કઈ કામ તેનાથી થઇ શકતુ નથી. ખને 
ગરીખ માખાપનાં હોય, તે। તેમને સદાય દોહલે દહાડા કાઢવા પડેછે, 
નાની કે કાચી વચે જે સ'તતિ થાય, તે સશક્ત અને સદહ 
નીપજે નર્હી. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણા તાને પામ્યા ન હાય, 
તયાં સુધી ગર્લ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતે! નથી. એવો ગર્લ ખહાર 
પડતાંજ કે થોડી સુદ્તમાં નાશ પામે છે, અને કરી જીવતો! રહેછે, તતા 
તે તને અને સને નિર્માલ્ય હોયછે. કેટલીક વાર પ્રસવ થતાંજ ખાળક- 
સાતાનુ' મરણુ થાયછે, અને ઘણીવાર તે એવી અશક્તતાને પામે 
છે, કે વખતે તરૂણુ વયમાંજ તેતું' મરણુ થાયછે, કે મરતા સુધી 
તે દમિયલ, વાયુ (હિસ્ટિરિયા) વાળી, ક્ષયરાગી, કે ખરાજ- 
આટલે રહેછે. ખાળાટી આંખડીને કે નાના કલમી રોપાને મોર 
આવેછે, તો લોકે! તેને તોડી નાખેછે, એવુ” કહીને કે ને મોર રહેવા 
દઇ તેને કળવા દઇએ, તો તે વષે નહીં, અને આગળ જતાં તેનાં 
ટૂળ નાના થઈ જાય. નને તેમ ન કરે, તે કુલ કળા બેસે તેને પોષવા 
રસ તે તરક જાય, એટલે ઝાડનું પાષણુ ઓછુ થાય. વનસ્પતિનું 
ભને પ્રાણીતુ' જીવન સરખુ છે, ઓને નાની વચે છોકરાં થાય, તો 
સેતુ' શરીર નબળુ પડે. નાની વયના સ'બ'ધથી સ્તી સુરૂષ ક્ષીણુતાને 
પામે, અને તેમનાં છોકરાં ટીંગણાં, અશક્ત અને અલ્પાચ્રુપી થાય, 
આ વાતની પ્રતીતિ શહેરના સે ગામડાના લોકને સરખાવવાથી 
થશે. શહેર કરતાં ગામડાના લોક કદાવર ને નેરાવર જોવામાં 
આવેછે. ત્યાં પ'દ૨ પ'ઠર વર્ષની છેોડરીએ ઉપર ઔનાં ચિન્ડે 
તેવાર્મા આવતાં નથી, અને સ'સારની વાતમાં તેએ સમજવી નથી. 


૬ "૦૭ ) 


તેમનાં લસ માટી ઉમ્મરે થાયછે, અથવા તેમને સ'સારમાં પડવાનું” 
સોઢી ઉમ્મરે ખનેછે, એક વખતે હુ” દ્રારાકાં જતો! હતે।. દ્વારક' નજી- 
કમાં એક વાઘેરના મોટીઆર છોકરા શુગળનાં લાકડાંન' ગાડુ' હાંકી 
જતેદ મારા નેવામાં આવ્યે!. તેની સાથે વાત કરતાં એે* પૂછયું, 
તારશી ઉમ્મર કેટલી હશે ? તેણે કહ્યુ', થયાં હશે પચીશેક વષ, સે' 
કલું, તારી ખરી ઉમ્મર કહે. તે બોલ્યો, મને માક્ષમ નથી, પચીશ 
નહીં તો વીશ કે ત્રીશ થયાં હશે ! મે* પૂછ્યુ? અલ્યા તુ* પરણ્યો 
છે ? તેશુ મોં મલકાવી જવાખ આપ્યો, અત્યારથી પરણુવાતુ' કેવુ' ? 
વાઘેરો] કદાવર ને ખળવાન શ। સાટે હોયછે, તેની સમજ મને આ 
છોકરાની વાતચિતથી પડી. વાધેરની હરીએ ખડાવાળા દોઢ શેર 
તોલના જેડા પહેરી, સરદાની ચાલે સપાટાખ'ધ ચાલવી ન્ેઇને 
આપણે તો છકજ થઈ જઈએ, અને તેની હડફટમાં આવતાજ 
ગરખડી પડીએ ! સુઠીભર વાઘેરાએ મોટા લશ્કરને લાંખા વખત 
સુધી કેવુ' હ'ફાવ્યુ હતુ, તે તેમને ઇતિહાસ વાંચવાથી જાણુવામાં 
આવશે. આપણુ કરતાં પૂર્વીઆ વધારે કદાવર ને શક્તિવાન 
હોયછે, તેનુ એક કારણુ એ છે, કે તેએ નાનપણુમાં પરણુતા નથી. 
અ'ગ્રેજેનાં અને આપણાં શરીર સરખવે।. કદમાં અને વયમાં તેએ 
સામાન્ય રીતે ચઢિયાતા છે. વિલાયતમાં નાની વચે લસ થતાં નથી. 
છોકરી ઉમ્મરે આવે, ત્યારે વર શોધવાની ભાંજગડમાં પડે ૧૬ 
વષષની અ'ઢર લગ્ન કવચિતજ થાયછે, વીશ વર્ષની પહેલાં લગ્ન 
થોડાં થાયછે, અને ઘણાં લચ્ન તે! એ વય પછી થાયછે. સુરૃષો! વીશ 
ત્ષષની પૂવે" કફેવચિતજ પર્સુછે, રપ વર્ષની અગાઉ થોડા પરશેછે, 
અને ઘણા તે વય પણી લગ્ન કરેછે, 

આપણા પૂર્વ નને સશક્ત ને કદાવર હતા; કેમકે તેમના વખતમાં 
હ્રહ્માચર્યત્રત પાળવામાં આવતુ” હતુ. ખદ્દાચચત્રત પાળનાર રીર્ઘા- 
યુષી થાયછે. ઘરડાનીી વાતે ઉપરથી પણુ જણાચછે, કે સો પચાશ 
વષ પહેલાં પણુ લે1ફે! આજના કરતાં વધારે લાંણુ આયુષ્ય ભોગ- 
વતા, અને શરીરે સુખી રહેતા, જેસ કળજીગ વ્યાયતે1 જાયછે તેસ્ટ 
લોકોનો આવરદા ઘટેછે, એમ સો કહેછે, આપશે અહીં જમાતોા 


(૨૦૮૩) 


( સતુષ્યની સરેરાશ વય ) ૩૨ વર્ષને! ગણાયછે, ત્યારે યૂરોયસાં 
તે ૪૨ વષસે! ગણુવામાં આવેછે. જે કાળે આપણું આધેર થઇએ 
છીએ, તે કાળે ત્યાં જવાની આવેછે. જે કાળે આપણે ને।કરી કે 
કામકાજને માટે નલાયક થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાંના લોક વધારે 
લાયક ગણુયછે. ગ્લેડસ્ટન જેવા ૮૨ વર્ષની વચે પાર્લામેન્ટમાં 
કલાકના ઉભા ઉભા ભાષણુ કરનારા આપણા દેશમાં ફોઇ 
ખતાવશે ? નામદાર મહારાણી વિકટોરિયા જેવી ૮૦ વર્ષ'ની વચે 
રાજતશ્ર ચલાવવાને શક્તિવાન એવી ફે!ઈ રાણી કે રાજા આપણે 
અહીં હાલ મળી આવશે ! આ ઉપરથી ખાળલગ્નત કેટલી હાનિ 
કરેછે, તે સમજવુ” સહેલ છે. ખાળલગ્ત વડે એલાદ એક ષછી 
એક ઠીંગણી થતી નવયછે, શરીરે ક્ષીણુતા પામેછે, હિ'મત અને શૌર્ય 
નાશ પામેછે, નિસ્તેજપણુ' દાખલ થાયછે, શરીરની સાથે સન પણુ 
નખળુ' પડેછે, અને એક"દરે એવી પ્રજા મહત્‌ કાર્યો કરવાને નાલા* 
યક ગણાય છે. 
આળલગ્નનો પ્રચાર ચાલુ થવામાં અને તેને અર્વાચીન શાસન 
કારાએ ટેકો આપવામાં ગમે તે કારણ હરે, અથવા તે વખતે 
તેના લાભ પણુ જણાયા હુરે, તથાપિ એ ચાલથી હાલ તો દેશની 
માત્ર ખશખીજ થાયછે, એમ કહેવુ" પડેછે. જૂના વિચારના તેની 
હિમાયત કરનાર ઘણા છે, પરતુ તેઓ ચાલ્યો આવેલો ચાલ ન 
છેોડવેઇ એ કારણુથીજ ખડુકરીને હિમાયત કરેછે, શાસ્રી સુરાણીએ! 
તેની હિમાયત અ'ગિરાદિના વચનાધારે કરેછે, પર'તુ હાલમાં 
અ'ેજી શીખેલાઓમાંથી પણુ કેટલાક એ રિવાજ સારા છે, એમ 
ખતાવવા સાર્‌ તેના સુરાવામાં કારણ આપેછે. એ કારણે કેવાં છે; 
તે નેઇએ. 
એક કારણુ એવુ' આપવામાં આવેછે, કે નાની વયથી છોકરી 
* સાસરે રહેતી થાય, તે! ત્યાની રીતભાતને કામકાજ શીખે, અને 
ત્યૉર્ના માણુસે। સાથે હળી જાય, તે! તેની જી'દગી વધારે ઉપયોગી 
સે સુખી થાય. વળી ધણીના પ્રસ'ગમાં નાનપણુથી ને લાંખી ઝુદ્ત 
આવવાતુ' થાય, તેથી તેમનામાં સારો પ્રેમ ખ'પાય. આમાંતું ક ઈક 


(૨૦૨૭ 


ખને અરૂ પરતુ આપણે અહીં પિયરની સે સાસરાની ર્રીતભાતમાં 
તથા કામકાજમાં ભાગ્યેજ &'ઈ તફાવત છોાયછે, તેથી તે સ'અ'ધે 
સાસરામાં છોકરીને ઘણુ' શીખવાનુ' હોતું નથી. જેટલું વિશેષ 
«્તણુવાનુ' હાય, તે સોટી વચે છોકરી જલરીથી શી'ખી જરે. નાની 
છોકરીએ સાસરે ગયા પછી ત્યાંનાં માણુસે। સાથે કેવી હળી જાયછે, 
તે આપણે જાણીએ છીએ. સાસરાનાં માણુસો તેને હેળવવા કરતાં 
હોાડેછેડ કરવાને! યત્ન વધારે કરેછે. કાચી વયની છોકરીમાં આવડત 
ને હૉશિયારી ન હોય, તેથ્રી તેને વારે વારે તિરસ્કાર થાયછે, કેમકે 
તે કામકાજથી કે ખોલીચાલી વડે તેમને સ'તોષી શકતી નથી. એના 
કરતાં મોટી વચની વધુ હળી જવામાં જલદી ને સહેલાઈથી ક્તેહ 
પાસે. નાની વયમાં તે લાંખદી મુદતના પ્રસ'ગથી ધણી ધણી આણીના 
પ્રેમમાં વધારે! થાય, એમ જે કહેવામાં આવે, તે! પ્રેમ તે શુ, અને 
અર્‌ પ્રેમ તે કચો, તેની ચમજમાં ફેર છે, એમ માનવુ” પડે. 
પ્રેમને પવિત્ર ગણુવામાં આવેછે. સ્ત્રી સુરૂષ વચ્ચેનો ખરો પ્રેમ 
અલૌકિક છે. તે બે સહિયરો વચ્ચેની માયા જેવો નથી, કે મા 
દિકરાના હેત સરખો નથી, તે સુખ્ત ઉમ્મર થયા વગર છોકરી કૈ 
છોકરાં પ્રવેશ થતો નથી. માટે બાળક વર'ખહુ પ્રસંગમાં આવે, 
તેથી તેમને! પ્રેમ વધે, એમ માની શકાતુ' નથી. વળી આપણા 
કુટુખતુ' ળ'ધાગ્ણ્‌ સ્‍તાં આાળક વર વહુ એક ખીન્તના પ્રસ'ગમાં 
આવેછેજ કવચિત્‌. કોઇના દેખતા તેએ વાતચિત્‌ કરી શકતાં નથી. 
વડિલની સમક્ષ એક ઓરડામાં તેઓ ઉભાં પણુ રહી શકતાં નથી. 
વહુને લાજ કાઢવી પડે, ઘુમટો તાણુવેદ પડે, કે ખૂણે ભરાવુ' પડે, 
ત્યાં વર તેના પ્રસંગમાંજ શી રીતે આવે, ન્યાં લાજ વગેરેનો 
રિવાજ નથી, ત્યાં પણુ વર વહુ હળીમળીને વાતચિત કરી શકતાં 
નથી, કે લાખે વખત તેમનાથી એકાંતમાં ભેગાં ખેરી શાકાતુ' નથી. 
પ્રેમને ખદલે એકજ ઘરમાં રહેવાથી વખતે જૂદીજ વાસના વહેલી 
પ્રકટ થાય છે, અને તેનાં માઠાં ફળ ભોગવવાના પ્રસંગ આવેછે. 
વળી ઘણી વાર વરની મા ખહેન ખાળક વહુની વિરૂદ્ધ તેના કાન. 
કાશના કરે છે, તેથી એમને બદલે તેના ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન થાયછે. 
દિ 


(૨૧૦) 


ખીજુ” કારણુ એવુ' બતાવવામાં આવે છે, કે આપણે દેશ ગરમ 
હોવાથી કન્યામાં સ્્રીપણુ” વહેછુ' આવેછે, માટે શાઅકારાએ કન્યા- 
કાળ વિતતા અગાઉ તેને પરણાવી દેવાનુ' નિર્સાણુ કર્યું' છે, તે યથાર્થ 
છે. ઠ'ડા દેશ કરતાં ગરમ દેશમાં સ્રીપણુ' વહેલુ' આવેછે, એ વાત 
ર્‌ી છે; પણુ આપણું શહેરને એ ગામડાને દાખલો! આપ્ચે।, તે 
પ્રમાણે સ્રીપણુ' વધારે વહેલુ' લાવનાર ઉષ્ણુતા કરતાં આપણે પોતેજ 
કારણુભૂત યઇએ છીએ. ઉય્ણુતાને કારણં ષણુ સ્રીનાં ચિન્હ ખર 
તષની વય થતા અગાઉ આવતા નશી, તે! તે પહેલાં અને પાંચ 
સાત વર્ષની વચે લગ્ન કરવાની આવશ્યક્તા ડયાં છે ? ખાર તેર 
વષની વચે ક"'ઇ ચિન્ડ દેખાય, તેથી તે વયની છોકરીઓએ માં સ્વાભા- 
વિક રીતે ક'ઇ ઝુભાવ ઉદ્ભવતે। નથી. તેની સાથે આડીઅવળી 
વાતે! કરવાથી, કે તેને ઉ'ધા પાટા ખ'ધ્ાવવાથી, કે તેને વારે વારે 
સાસરે મોકલવાથી તેની વૃત્તિ ખદલાય, તો તેતુ' કારણુ આપણે 
શ્રાતેજ છીએ. માબાપ ધારે, તો તેને પ'દર સોળ વર્ષની વય થતા 
સુધી છોકરીની હાલતમાં રાખી શકે. આપણુને અને પારસી લોકોને 
ઉષ્સુતાની સરખી હરકત છતાં, તેમનામાં દિકરીઓ ગોટી ઉમ્મર 
સુધી મુ'વારી કેમ રહી શકે છે ? સુસ્રલમાનોમાં અને રાજ્દરખારે 
પુત્રીઓ મોટી ઉસ્મર સુધી કુ'વારી રહેછે, ગૂજરાતમાં કેટલીક 
જાતોમાં કન્યાઓ મોતી થતા સુધી પરણાવવામાં આવતી નથી. 
સૂજરાતના ખીજ વરે સોટી કન્યાએ વરવી હેય, ત્યારે કાઠીઓઆ- 
વાડ જાયછે. કાઠીઆવાડમાં ૧૮-૨૦ વષષની ઝુમારિકાઓ આ્રીના 
લાજાળપણુા। શિવાય છેકરવારીતી રીતે ખેતરામાં રમતી રખડતી 
મારા પોતાના ન્‍ેવામાં આવીછે. બાળાઓને કામમાં રોકો, સાર્‌ 
જ્ઞાન આપે!, ધર્મ અને નતિને માગે" ચઢાવે, તો તે મોટી 
ઉમ્મરે પણુ અવળે માગે" જનાર નથી. વિલાયતમાં પણુ કન્યામાં 
પ'દર સોળ વર્ષની વચે સ્ત્રીનાં ચિન્ડુ શરૂ થાયછે, તે છતાં તેમનાં 
લગ્ત વીશ કે તેથી વધારે વર્ષની ઉસ્મરે થાયછે, તેપણુ માખાપ 
તેને ત્યાં સુધી સારી રીતે રાખી શકેછે. એ વાત ખરી છે, ફ્રે ત્યાના 
સસારતું બ'ધારણુ અને રીત રિવાજ જૂદા છે, તોપણુ આપણે 


(૨૫૨) 


અહીં છોકરીને કમીમાં કમી ૧૩-૧૪ વષની થતા સુધી અવિ- 
વાહિત વગર હરકતે રાખી શકાય એમ છે. 


વ્રીજુ' કારણુ એવુ* કહેવામાં આવેછે, કે છોકરીઓને મોતી 
ઉમ્મર સુધી કુ'વારી રાખીએ; તે! પછી લાયક વર મળવાની સુશ્કેલી 
પડે. આપણે અહીં નાનપણુમાં વિવાહ કરવાની રીત છે તેથી આ 
કારણુ ટકી શક્તુ' નથી. જેમનામાં વિવાહ કરી રાખવાની રીત ન 
હોય, અથવા તે મનસ્વી રીતે તોડી શકાતો હોથ, તેમનામાં પણુ 
સવ લોકો મોટી ઉમ્મરે વેવીશાળ કે લગ્ન કરે, તો પછી હાલ જે 
હરકત ખતાવે છે, તે આપોઆપ ટ્ર થાય. નાનપણુમાં કોઈ કન્યાના 
વિંવાડ કે લગ્ન કરવા ઉભુ” ન થાય, તો નાના છોકરાએ ના વિવાહ કે 
લગ્ન થવાના નથી, તેથી માટી કન્યાને મોટા વર મળી શક્શે. વળી 
મોટી ફન્ચ ખીજ વરને અપવામાં એપી હરકત નડશે, નાતશાહી. 
અધ આંધવામાં આવે, તે આ કારણુ નાણુદ થઇ જાય. લાયક વરના 
સ'૦'ધમાં કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે આષણેુ અહી 
કન્યાને ખાપના તરફથી વારસો! મળતે। નથી, તેથી જે તે ગરીખ 
ઘશ્માં પડે, અને રૈ્યસચોાગે વિધવા થાય, તો તેની શી વલે 
થવાની. નાતમાં પૈસાદર થોડા હોય છે. ગરીખના ભાગ ઘણુ હોવાથી 
ખળપણુમાં દ્વગ્ન કરતાં પણુ ઘણાને ગરીબ ઘેરજ દિકરી દેવી પડે 
છે. બાપના તરફથી બેટીને વારસો મળવાનો વહિવટ આપણામાં 
તેમ ઓજી ઘણી પ્રજામાં નથી; તથાષિ ઘણાં સાઆપ પોતાની સુ- 
ત્રીના નિર્વાડુ માટે ખનવતી ગોઠવણુ કરેછે. ઘણી નાતોમાં વરકન્યાના 
નાસથી પલ્લુ મૂકવામાં આવેછે, અને તે સ્રીધષખન ગણાઈ કન્યાને 
અણીને વખતે ઉપયોગમાં આવેછે. માખાપ નસે કે વારસો આપતાં 
નથી), તોણપણુ ઘણીખરી નાતેાસાં તેએદ દિકરીને તથા ભાણુજા ને 
લુગડાં લત્તાં કરેછે, અને અનેક ગ્રસ'ગે પૈસા આપેછે, કન્યા બાપને 
વારસો પામી શકતી નથી, પણુ તે સસરાની વારસ થાયછે, એટલે 
સ'સારના ખ'ધારણુમાં પરિણામ એકજ ચઈ રહેછે. “ આપ્યુ' સે 
તાપ્યુ' કોઈનુ' પહોંચતુ' નથી,” એ કહેવત પ્રમાણે વારસાની ને 


(૨૧૨) 


પારકાની આશા રાખવા કરતાં જમાઈ” સારે સેવામાં આવે, તે 
તે ખાપથી પણુ સવાઇ કરે, અને પાતા સનીને સુખમાં રાખી શકે. 
માખાપને દલાલ કહેવામાં આવેછે; તેએ ને જમાઈ વહોરવામાં 
દલાલ તરીકે પોતાની સારી ફરજ ખન્વે, ને નેઇતી સાવચેતી 
રાખે, તો સુત્રી સારે કેકાણે પડે) અને યુખચેનમાં દહાડા કાઢે. 

ચોથુ કારણુ એવુ' આગળ ધરવામાં આવેછે, કે ને ખાળપણમાં 
લગ્ન ન થાય, તે યૂરાપના દેશ્વોની પેઠે છોકરીઓને કુ'વારાં રહેવુ” 
પડે, અને તેથી નીષજતાં માઠાં ફળા આપણુને ભોગવર્વા પડે, ખાળ- 
યણુ માટયણુમાં આપણે અ'તર માત્ર બેચાર વષન! રાખવા માગીએ 
છીએ. જે બીક ૧૧ વર્ષની કન્યાને માટે નથી, તે ખીક ૧૩-૧૪ 
વર્ષની કન્યાને માટે ન હોવી નેઇએ. યૂરોપી લોકોમાં વર કન્યાને 
ઓળવો પડેછે, અને પરણુવુ' ન પરણુવુ* કન્યાના સ્વાધીનમાં છે. 
આપણે અહીં વર ખાખાપ ખોળે છે, અને કન્યાને 'પપરણાવવી એ 
તેમના અખત્યારની વાત છે, તેથી કન્યા અવિવાહિત રહી જવાની 
ધાસ્તી નથી. ચૂરાપમાં ડોશી કુ'વારી મરે, તેને શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે 
રૂઢીને લઈને ખાધ નથી, આપણે અહીં તેનો બાધ મનાયાશી કન્યાને 
કુ'વારી કોઇ રાખનાર નથી ( શાસ્ત્ર પ્રમાણે બાધ નથી, એ આપણે 
જણાવી ગયા છીએ ). ચૃરાપમાં જવાનીઆઓ સ્ત્રીને અને કુટુબને 
સારી રીતે નભાવી શકે એવી શક્તિમાં આવ્યા શિવાય પરણુતા 

* આપકર્મી કે બાપકર્માના સવાલમા મહાકવિ કાળીદાસનું' દૃષ્ટાત 
આપવામાં આવેછે. તેતે જે કન્યા વરાં તે કન્યાના બાપે પ્રશ્ન કરતા તેણે 
આપકર્મીતી વાત પસદ કરવાર્યી બાપ ચીડાયો, અને તેણીને એક ચૂ્ષ 
ભીખારી સાથે પર્ણાવવાનો નિશ્રય કયો. એક માષુસ કુવા ઉપર આવેવું' 
ડાળ કાપવા ઝાડે ચઢયો, અને તે” ડાળ ઉપર બેમી ઝાડની બાજીએથી 
તેને કાપવા માંડયું. એ જેઇ ખાપે પાયું” ફે આ શખસ કેવળ મૂર્ખ છે* 
તેતે પોતાને ઘેર લાવી પોતાની દિકરી વેરે પરણાવ્યો, દિફરી તેથી નારાજ 
ન ચ તેણે તેને સુધારવા અતિશ્ચય પ્રયત્ન કચ. આપખરે તે મહાકવિ 
(કાળીદાસ ) થયો, અતે પ્રખ્યાતિ તથા સ'પત્તિને પામ્યો. આવાંજ 
દૃષ્ટાંત ખીજ રાનએતતાં પણુ આપવામાં આવે છે. 





(૨૧૩ ) 


નથી, કેમકે પરણ્યા પછી તુરત તેમને જૂટ્ટ' ઘર વસાવવુ” પડેછે; 
તેમ તેએ પરણુવુ* એ ઇશ્ચરી કે સ'સારી ફેરજ છે, એમ પણુ સમ- 
જતા નથી. આપણુ અહીં ખનતા સુધી છોકરાએ માખાપ લેગા 
એક કુટુ'નમાં રહેછે, તેથી પરણુતા અગાઉ પોતાના ઝુટુ'મને। નિર્વાટ 
કરતાનાં સાધનો મેળવવાંજ જેઈએ, એવી તેસતે જરૂર પડતી નથી. 
તેએ પરણુવુ' એ શાગ્ની એટલે ઈશ્વરી અને સાંસારિક ૩રજ 
સમજેછે, અને કોઇ પણુ પ્રયાસે સ્રી સેળવવાની આતુરતા માખાપને 
તેમજ વચે પહોંચેલા છોકરાઓને રહેછે, એટલે કન્યા જન્મભર 
ઝુ'નારી રહી જવાતી ધાસ્તી નથી, ચૂરાપના રિવાજથી ત્યાં હમેશ 
નહીં, પણુ કોઇ કોઈ વાર માઠાં પરિણામ નીષજે છે, પરતુ તેટલાં કે 
તેથી વધારે માઠાં પરિણુ।॥મ આપણે અહીં ખાળવિધવાથી નીપજેછે. 
ગણુત્રી કરતાં એવુ” જણાઇ આવ્યુ'છે, કે આપણે અહોં જે પ્રમાણમાં 
જ્નુવાન વિધવાની સ“ખ્યા છે; તે ગ્રમાણુમાં લગભગ યૂરોપખ'ડમાં 
જુવાન કુ'વારિકાની સ“ખ્યા છે. જયાં સારી કેળવણી સે સારી રહેણી 
કરણી છે; ત્યાં કુમાગ'ના માર્ગ ખહેોળેા હોઈ ન શાકે. લગ્ન થયા 
પછી પણુ ઘણુા। અનાચાર થતા આપણા ન્તેવામાં ને સાંભળવામાં 
આવેછે. અપવાદ તરીકે થોડા અનાચાર થવાને! ભય ખતાવીને જે 
રિવાજ ખીજી બપી બાખતમાં લાભકારક અને ચઢીઆતેો હોય, તે 
ચાલુ થવામાં આડે આવવુ' ચોગ્ય નથી. ત્ઝક ત 





જરફું એસે સમિ "કુરૂક્ડું “મ જેડ જુ 
તે. બેમાં તક્રાવત હોય, ત્યારે કન્તેડુ' કહેવાય. એ તક્પવત આરી 
સુરૃષની વયમાં, એટલે આ કરતાં ચુરૂષની વય નાની હોય, ત્યારે 
આપણુ લોકે તેને કન્તેડુ” કહેછે. સ્રી કરતાં સુરૂષ વચે ગસે તેટલે 
સાટે હોય, તોપપણુ તેસે કન્નેડું કહેવામાં આવતુ' નથી. તેમ બેના 


(ર૬૪ » 


ગુણુમાં ને જ્ઞાનમાં ગમે તેટલે! તક્ટાવત હેય તોપણ તેને આપણા 
લોકે। કજેડુ' ગણુતા નથી, પરતુ જે વાતમાં ખ'નેતુ' સરખાપણુ' નથી, * 
તે વાતમાં ખર્‌' જેઇએ, તો સ સુરૃષનુ' ટન્‍ેડુ' છે, એમ કહી શકાય. 
જ્યાં વર કન્યાને પસ'દગીનેો। હક નથી, ત્યાં તેમની મરજી 
પ્રમાણે કન્યા વર મેળવી ન શકાય, એ દેખીતુ' છે, જ્યાં લગ્ન કર* 
તાનુ' માણાપ કે વડિલને હસ્તક છે, ત્યાં પસ'દગી તેમની ઈચ્છા, 
અડુકૂળતા અને વિચારને લઇને થાયછે. તેમની ઇચ્છો કન્યા ફૂળ- 
વાન ઘરમાંજ નાખવાની હોય, તે તેવાં ઘરામાં જેવો વર મળી 
આવે તેવા તેમને સ્વીકારવો પડેછે. ને બાળકીને ખચપણુમાં 
ચરણાવવાતુ' તેમને અનુકૂળ હોય, તે! તે વચે જેવો વર હાથ લાગે, 
તેવો વર છડપી લેવામાં આવેછે. જે તેમના વિચાર, વર બે ચાર 
વષે નાને હોય, તોપણુ હરકત નહીં એવા હોય, તે તે તેવા વરને 
પસ'દ કર્‌ દે છે. 
ફેળવાનના વર ઘાડીઆમાંથી ઝડપાયછે, કેમકે તેમને ત્યાં કન્યા 
આપવા નાતના સવ લોકે! ચાહેછે. કોઇની કન્યાનો વિવાહ શિશુ- 
પણામાં ન થચે। હોય, અથવા વિવાહ કરેલો વર મરી જવાથી કન્યા 
કેટલાક વર્ષની કુ'વારી રહી હોય, તે! ફૂળવાનને ઘેર માટી વયનો 
વર ન મળી શકવાથી, માખાપ નાના વરને પણુ પસદ કરેછે. 
કેટલીક વાર એવા પણુ દાખલા ન્તેવામાં આવેછે, કે કન્યાના લગ્ન 
વખતે વર પોતડી પણુ પહેરી જાણુતે ન હોય. નાનુ' બાળક 
ઘણી વાર પરણુતી વખતે ઝો ખાયછે, અને તેનાં તરકૂનાં 
આંગળીએ ખોસી ખોસીને તેને જગાડેછે. કોઇ વાર તે પરણુતી 
વખતે પિશાબ પાણીની ઇચ્છા ખતાવેછે, કે ચૌરીના અગ્નીની 
ધૂણીથી અકળાઈને તે ત્યાંથી છટકી જવા માગે છે, ઉવનાં ગહ 
ખાતાં કોઇ વાર લાડીનો પહોંચો તેના હાથમાંથી છટકી જાય છે ! 
વર બે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તેથી ઢન્તેડુ' થશે, અને તેમ 
કરવુ એ ખોડુ' છે, એવુ' લોકોના મનમાં ભાગ્યેજ આવેછે, છોકરીએ 
સ'ભ'ધે લોકો કહેછે, “ ઉકરડાને વધતાં વાર લાગતી નથી ” 
આ ઉખાભી ઘણા મોઈટા વરને કન્યા આપતી વખતે બ'ધ બેસાડ- 


(૨૧૫ ) 


વામાં આવે છે, "પણુ કન્યા કરતાં નાની વયનો વર પસ'ઠ કરતી 
વખતે તેને! વિથાર થતે। નથી. છોકરી ફરતાં છોકરામાં સુખ્તપણુ” 
મોડુ' આવેછે, અને છોકરી વચે મોટી હોવાથી તે સ્રીપણુ* વહેલુ 
પામશે, એ વાતની સર્વને ખબર છતાં, કત્તેડાં કરતી વખતે કોઈ 
વિચારજ કરતુ” નથી. છે।કરીને ઉમ્મરે આવતા અગાઉજ જ્યાં 
વળાવવાની વાતે! થાય, ત્યાં તેને ઉમ્મરે "પહોચ્યા પછી વર પુખ્ત 
થતા ચ્ુપી પોતાને ઘેર રહેવા દેવા તરફ માબાપતુ* લક્ષ નયજ 
શાનુ'3 તેર ચૌદ વષ*ની છેઇકરીતે ૧૧ વષ્દસે વર મળ્યે હોચ, વર 
સુખ્ત ઉમ્મરે આવે ત્યાં સુધીમાં તે કન્યા ને મોટા વરને પરણાવી 
ડત તેતે કટાશ બે છોકરાની મા થવા પામી હોત. આવી સ્થિતિમાં 
છોકરી ફુઃખી થાયછે, કે કવચિત્‌ કુમાગે દોરાયછે, અથવા વચે 
પહેચ્ચા પહેલાં તર વહુનો સ'બ'ધ કરાવ્યાથી માઠાં ફળા નીપન્ટેછે. 
ગમ્મતની સાથે પ્રજને નીતિમાન કરવા અને તેમનાં ટુરાચરણ્‌ ને 
કુચાલ ટકાવવા પ્પદે વિદ્ધાનેપએ અપ્ટકેદ્ની ચપજના ઇગીછે, કિ 
ચુગમાં જેમ ઓજી ખાખતો'ને। બગાડો થચોછે, તેમ નાટકનો બગાડો 
* શઇ તેમાંથી ભવાઇ ઉત્પન્ન ચઇછે. જવાયા પણુ કતતેડાથી ત્રાસ્યા, 
ત્યારે તેમણું એ સ'બ'ધીને! વેષ કાઢવા માંડયો. ન્યાં ને ત્યાં 
શવાયા કજેડાનો વેશ લાવેછે, અતે કન્યાના દુઃખતું સાર્‌” ચિત્ર 
પાડેછે, તેથી પણુ લો।કાને અસર થતી નથી. “ કમે કન્નેડું, શાખા 
જગમાં વગેણુ', દરખ કેએ કહીએ,” એવી રીતનું" ગીત સે વેષ 
તખત ગાવામાં આવેછે. એ ગીત અસરકારક છતા, વેદહેડના એક 
કાનથી ત્તે પ્રલેરા કરે છે, તે બીજે કાને નીકળી જાયછે, લવઃયાના 
તેષમાં આવેછે, એવા કન્નતેડાં કેટલીક વાર સ્રતતાવલા દેશાઈ ગને 
લેઉવા પાટીદારમાં થાયછે. “ બાર વર્ષ ની કન્યા ને ક્ઝડી વષ'ને! વર 
ખાઇ સામજીડુ, સામજીડુ' ”, એવુ" ભીખારલઞા ચેરીઝોમાં ગાયછે, 
અને કોઈ કન્નેડું' કરે, ત્યારે શ્રીઓ તેનુ' અનુકરજુ પણુ કરી 
બતાવે છે, તે છતાં લે।કો તેને! પડ લેતા નથી. 

બનતેમાં સુખ્તપણાને। કાળ વહેરેઃ એેઃટે; દતાથી, કન્યા ને 
વર સરખી વયનાં હોચ, તેપણુ તે ઝેક 22 કત?” ફરેત#ક. રું 


(રરર) 


માટે કન્યા કરતાં વર છેવટ પાંચ વર્ષે" પણુ મોઢે હોવો જેઈએ. 
આપણા પ્રાચીન વિઠ્દાનાએ કન્યા કરતાં વરની વય અહી ગણી 
નેઇએ, એમ કલ્યું છે; પરંતુ જેમ કન્યાની વય મોટી તેમ એ અ'તર 
વધારે થઇ પડે. છ વર્ષની કન્યા સે પ'ટ૨ તર્ષને। વર હોય તે હેર- 
કત નહીં, પણુ બાર વર્ષ'ી કન્યા ને ત્રીશ વર્ષને વર આ કાળમાં 
વધારે મોટો ગણાય, અને તેથી તેમતુ' કત્તેડુ' થયુ' કહેવાય. 

પણુ આપણે અહી ૩૦ વર્ષથી વાત અટકતી નથી. કન્યા 
મળી શફે, અને પોતાની ઇચ્છા થાય, તે। સુરૂષ ગમે તે વચે પરણુવા 
ઉભા થાયછે, ૬૨ વર્ષના ખુઠ્ઠા કાકા ખાર વર્ષ ની બાળકીને પરણેછે. 
૬૮ વર્ષા ડોસો! નાની કન્યા પરણ્યાને દાખલે! કેટલાંક વષ પર 
અમદાવાદમાં બન્યા હતે, અને બે ત્રણુ વર્ષની અ“ર બિચારી 
આળાને ₹ડાપો પ્રાપ્ત થયો હતે. આવા ખનાવને કન્નેડાં કરતાં પણુ 
રઇ ફુછ નામ આપવુ' જઇએ. “ ખીખી થાય મીઆં ત્નેગ, ત્યારે 
સીમાં થાય ઘોર નગ ”, આ કહેવત આવાં કજેડાતે આબેહુબ 
લાશુ પડેછે. કવિ દલપતરામે રાજવિદ્યાભ્યાસના નિખ'ધમાં કહ્યું છે, 
કે “ ખુઠ્દો પરણે ખાઈડી, અભણ્યે। બેસે રાજ; બોજ ઉપડે ખળ- 
દીઆ, એ સૌ પરને કાજ ”, પોતાને! ખપ તે! શુ, પણુ દાદો થવા 
ચોચ્ય ધણી નાની છેકરીસે પસ'દ ન પડે, એ દેખીતુ” છે. તે વચે 
આવે, ત્યારે પણી ઘણુ!ખરેો નિર્પચે!ગી થચે। હોય. આવી સ્થિતિમાં 
અનાચાર ચતા ઘણા ન્તેવામાં આવેછે, આવુ જાણુતાં છતાં પણુ 
મોટી વચે લોકે પરણેછે, તેનાં બે કારણુછે. એક તે! સ'તતિ થવાની 
આશા, અને ખીન્તુ' ઘડપણુમાં બૈરી હોય, તો તે રોટલા 
ઘડી આપે, ને સેવા ચાકરી કર. સ'તતિ સ'બ'ધે આપણુ પાછળ 
કહી ગયા છીએ. પોતાની સેવા ચાકરીની ખાતર બૈરીને ભવ 
બાળવે1, એ કેવળ સ્વાર્થી સતને નિર્દય વિચાર છે. સેવા ચાકરીના 
સુખ કરતાં તેને ઘણી વાર વધારે દુઃખ વેઠવુ” પડેછે. ખૈરી નઠારી 
નીકળે, તે! ફજેતીના ફાળકે બ'ધાયછે. તે વઢકારી કે ઝુભારનન 
હોય, તો ધણીએ જ'પવા વારા આવતો નથી, એટલુજ નહીં, પણ 
પહેલી વારનાં છોકરાં છૈઆંએે થતી વેદના જોઈને તે મહા કઇને 


(૨૬૭) _ 


પાસેછે, લોકો મોટા વરતે કન્યા શા માટે આપતા હરે ? કેટલીક 
વાર ફૂળવાનને ઘેર કન્યા નાખવાની આતુરતાથી, કોઈ વાર કન્યા 
શ કે તે ઉપરાંત વષની થયા છતાં તાયક ઉમ્મરનો વર ન મળી 
આલબ્યાથી, અને ઘણીવાર પેસા ખાવાની લાલચથી સાખાપ સેલ” 
કામ કરેછે, કેટલીક વાર માખાપ એમ સ'તેોષ માનેછે, કૅ વર 
શોટ છે; પણુ દિકરીના કર્સાં સુખ લખ્યુ હરો, તે તેને વિસ્તાર 
થશે. અને કમમાં ૨ડાયોજ લખ્યો હરે, તે! તે નાના વરને પણ્‌ા- 
વવાથી પણુ મિથ્યા થનાર નથી ! એશિયા ખ"ડની ગ્રા ક્મ 
અથવા ફિસ્મત ઉપર આધાર રાબીને પાયમાલ થઇ ઝષસ્ે રે, 
અને જ્યાં સુષી કમ" ઉપરની સજ્જડ શ્રદ્ધા ટર નડી થય; ત્યાં 
સુધી તે તરીને ટોચે આવવાની નથી. ન્યાં ને ત્ય નદા સોટા 
હુરેક કામકાજમાં કમ વચ્ચે આવીને ઉભુ” રહેછે. “ ઢાથન્યં કર્યા 
હૈચે વાગે, ” અને દોષ દઈએ કર્મને, એ કયાંના વગ્નેડ ન્યાચ ? 
કમે કરીને નસીતર બ'ધાયછે, અને તેનાં ફેશ લે!/ગવવાં પટેછે, જે 
સિદ્ધાંતમાં સત્યતા હોઇ શકે, તથાપિ તેની સત્ત! દ્યા ને ત્યાં 
છે, અને તે ઉપરજ આધાર રાખી ત્રેસી *હૈન9 પુરષ પ્રચત્ત ન 
કરવો, કે સારાસારનો વિચાર ન કરવે!, ઝે બતે તે ટગર ટક 
નયા કગ્વુ' કે ગમે તેવાં કૃત્ય કરીને ડમ? તરકછી કાગની કઇબ- 
રાખવી, એ તે! કોઈ રીતે પ્રમાણુ કગ્વા! જેઝું' નથી. વની શ્રડક્:* 
એમ કહીને મન વાળેછે, કે જમ્યઈના ઘચ્કાં જું” છે, તેથી દન 
ગંડરી, તોપણ પૈસા વડેતે સુખીથશે. કે ૧૨ાથીજ ઝીનત ર 

થતુ” હોય, તેદ ધનાઢય લોર! પોતાની દિકરીએ તે છાજે: ર5” 


શકા આપે, અને પગ્ણાવવાનુ માંડે વાલે, લે ચાઈ ૨2 

આને ધણી વગર ખર્‌' સુખ મેળતુ' તથી, ચીથર હ _5 કે 

સ'ગમાં ઔતે જે સુખ ભેટે, ને સુખ ધર્જ્ી તગર 5. 

ધનથી મળી આવતુ નથી. 9 2 કકે ટાટ ટર? 

ક્લાભાએ પોતાની ચુકી વન્રે નડી, પણ પૈસાને જસ, 
કેનેડાના વિચિત્ર દાપકા ટૅટકીક વાર સ્ક 

આપણે વાંચીસે છીઝે. પરપ? 7૦ ”-0 4૬5 


(૨૧૫૮) 


તેને બાવન વર્ષની બૈરી પરણુવી પડી હતી. વખતે ૩૦, ૮૦ અને 
૯૦ વર્ષ'તા ખુદ્દાખખ પણુ લગ્ન કરેછે. ફોઈઉપકારના બદલા ખાતર 
જોઈ પૈસાના સ્વાથ*થી; તે કોઈ મહોઅતને માટે આવાં લગ્ન કરેછે. 
પરતુ એવે પ્રસગે પરણુનારી નાની બાળકીએ નથી હોતી, એ વાત 
ઘ્યાનમાં રાખવાનીછે, ત્યાં કુવારી કે વિધવા ડોસીએ। જેઈએ તેટલી 
હોયછે, તેથી ત્યાંનાં કનેડાં અહીંનાં જેવુ” ભય'કર સ્વરૃપ પકડતાં 
નથી, ૯૦ વર્ષનો પુરૂષ ૭૫ વર્ષની સ્રીને પોતાની પત્ની કરે, તો 
તે કજોડાના વર્ગમાં ન આવે, તે! પણુ આવા લગ્નની તે દેશમાં 
પણુ હાંસી થાયછે. 

શુણુજ્ઞાનના કનેડા વિષે તત કાઇને વિચારજ ચતે। નથી. ગુણુ 
જ્ઞાનની ખાભતમાં તે! ઘણાખરા પરણેલા હિ'દુ અને સુસલમાન 
કનેડાવાળાજ છે, એમ કહેવુ' પડેછે, સ્્રીકેળવણીને અભાવે ફેળ* 
વાચેલા છેકરાંએએે અભણુ કન્યાનું ઝાંખર્‌' વળગેછે. શુણુવાન 
પુરૂષને ગુણુવાન સ મળતી નથી. એથી જે સુખ સુધરેલા દેશોમાં 
સ સુરૂષતુ' નેડુ' ભોગવી શકેછે, તે આપણા દેશમાં ફવચિતજ 
નેવામાં આવેછે. “ ગૃહસુખ ” આપણામાં નહીં સરખુ” છે. અજ્ાન 
અખળાએ। જ્ઞાની પતિની વાતચિતમાં શે! ભાગ લઈ શફે, તેમના 
કાર્ય વ્યવહારમાં શી મદત કરી શકે, કે તમને શી સલાહ આપી 
શફે 1 વિઘા વિનોદને આપણા કુહુ'બામાં અભાવ છે. નીતિમય કે 
ભક્તિમાર્ગ'ના ગાત તાન વડે જે આન'દ અને આત્મેન્નતિ થાયછે, 
તે આપણા દ“પતીને કયાં મળેછે ? બ'નેનાં ગુણુમાં ને વિચારમાં 
આશમાન જમીનને! તફાવત હોવાથી તેમનો સ'સાર સુખને બદલે 
ડુ:ખરૂષ થઇ પડેછે. વિધા ભણેલી કન્યાને અભણુ વર માથે ભાગે 
છે, ત્યારે પણુ તેને નેઇએ તેવુ" સુખ મળતુ' નથી, છોકરા અને 
છોકરીએ ખબ'નેને ન્યાં સુધી સારી કેળવણી આપવામાં નહીં આવે. 
ત્યાં સુધી શુણુસ્ાનનાં કન્નેડાં થયાજ કરશે, અને સ'સારની ઉન્નતિ 
થશે નહીં, એ સ્પછ છે. આપલે અહીં મરદોને ઘરમાં આવવાને 
ઘણુ' મન થતુ' નથી. કામકાજે તેએ બહાર રહેછે, એટલુ'જ નહીં, 
પણુ કામથી પરવાર્યા ષછી ષલુ તે બે ઘડી આન'હમાં ગાળવા માટે 


(૨૧૯) 


મિત્રોને ત્યાં કે કોઇ ખીજે સ્થળે જાયછે. વિલાયતની પેઠે જે એ 
આન'ટ તેમને ઘરસાંજ મળી શકતે હેય, કે પત્નીને સાથે લઈ 
ખહાર જવાથી મળતો હેય, તો તેએ કામકાજ આટષ્યા પછી 
શા માટે ઘેર ન આવે, ફે શા માટે સ્ત્રી છોકરાંને સાથે લઇને કરવા 
ન જાય ? ઘણે ડૈકાણુ ધણી ઘેર આવે; ત્યારે ઓ તેને સુખાકારી 
પૂછયા વગર કે પાણીછાણી આપ્યા વગર તેતુ' મન રુભાય એવી વાત 
કરવા, કે ક ઇં સે કઇ ઉખળમારે। કાઢીને તેની સાથે લટવા માટે ચારિ 
પગે થઇ રહી હેય; ધણીની સ્થિતિનો! વિચાર ન કરતાં તે પોતાને 
માટે કે છોકરાને સારૂ ભાર દાગીના ને કપડાં આણી આપવા હઠ 
કરે, છોકરાની નજીવી ભૂકો કે તકરાર આગળ ધરી તેમને શિક્ષા 
કરવાને આગ્રહ કરે, ધણીની મરજી ન હોય, તો!ઉપણુ અસ્ુક છે।કરીને 
કે છોકરાનો વિવાહ અસુક ઠૈકાણેજ ડરવા, ફે કન્યાને નાની તયમાં 
પરણાવવા, વળાવવાનો, કિ'વા નાની વહુને ઘેર તેડવા માટે મમત 
કરે, ખાવા પીવાનુ સાર્‌ ન યજુ, તે વિષે ધણી ક'ઇ ટીકા કરેં તો 
જોઇ લ્યો. તેની વાત. કરી બે ઘડી વાતે! કરવા ખેસે, તે। સગાવહા- 
લાંમાં અને પાડપડોશીએ માં થએલા ઝઘડાની, નાતમાં કોઇ સુવુ* 
ફ્રીટયુ” હોય તેની, કે બીજાનાં કૃત્યોની નિ'દાની તાતે! કરે. ઘરમાં 
ન હે[્‌ય સ્વચ્છતા કે સુઘડતા, ધણીની સાસુ' ચબડ્ચબડ મરજીમાં 
આવે તેમ બોલે, અને વખતે ભજનિયાં પણુ સ'ભળાવે ! ધણી ને 
અવિચારી તે ઝાંઝી હેય, તે। ખ'ને વચ્ચે ધસ્મસધસ્મા થાય, છોકરા 
રડી ઉઠે, અને પડોશીઓ તારવા ને કૂજેતી નવા ભેગાં થાય. જેને 
પાલવે આવી બૈરી પડી હોય, તેને ઘરમાં પગ મૂકતાં કીડીઓ ચઢે, 
શને ઘર તેને કાળ જેવુ* લાગે, એમાં શી નવાઇ ? 
કનેડાનુ' દુ ખ માખાપ ધારે તો ઘણુ દરન્ન્જે ટૂર કરી શકે. 

વર્‌ પસદ કરતી વખતેજ તેની વયની અને શુલુ જ્ઞાનની પૂરી 

તજવીજ કેરે, તો કન્તેડાં થવાને! સ'ભવ ઘણે! કમી થાય. ઘર ક્રગ્તાં 

વરસે નેવાનો વિચાર તેમણે રાખવો નેઇએ. એમ કરતાં કરી નેઇએ 
તેવુ' ફૂળવાન કે પૈસાદાર ઘર ન મળે, તે! ઓછુ ફૂળવાન ને પૈસાદાર 

ઘર ખોળવુ*. “ બે શીપતુ' મોતી ” ત મળે તે! એક ચસૌપના 


(૨૨૦) 


માતીથી ચલાવી લૅકુ* લાયક વર મળી આવતા લગી દીકરી 
વિવાહને માટે વાટ જેવી. લેકે નિદા કરે, તેથી ડરવુ' નહીં. ર 
લોકે વાતો કરશે, તે ભયથી કુદાની પેઠે ક'પલાવી પડવુ' નહ 
નાતવાળા પણુ કેનેડા, બાળ લગ્ન વગેરે અટકાવવા માટે ધારે, : 
ન્યાતશાહી બરદાબસ્ત કરી શકે. કેટલીક નાતે(માં છેકરં ન થા' 
તે! પણુ ઓની અસુક વય થયા શિવાય ધણીથી ફરી ન પરણા 
એવે ખ'ધ છે, તે ખુ સારો છે. એજ રીતે અમુક વર્ષની વય થ 
પછી સુરૂષે ફરીથી ન લગ્ન થાય, એવે! ખ'ધ બાંધવો એેઇએ. ક” 
કરતાં વરની વય અસ્ુક વર્ષની વધારે હોવી જઇએ, એવે! ના 
ઢશવ કરવો! નેઈએ. છેઇકરા છોકરીઓનાં લગ્ન અસુક ત્તાન સેળળ 
શિવાય થઇ ન શકે, એવે। ધારે નાત ચલાવે, તે। ચાલી શકે, અ 
તેથી નાતની ઉન્નતિ જલદી થાય. 


પ્રકરણુ ૭ , 
સુનલગ્ન* 

સ્રી મરી જય તે। ધણી કરી પરશ, અને ધણી મરી જાય ૯ 
આથી કરી ન પરણાય, એવો અન્યાય ભરેલો! ને ઢાનિકારક રિવા' 
હિ'રુએ। શિવાય બીજી કેઇ પ્રજામાં નથી, સુધરેલી કે જગલી દરે 
ત્રન આવી બાભતસાં સ્રી યુરૂષને સરખા ન્યાય આપેછે. હિર 
પણુ મો.ઢો ભાગ ખીજી પ્રજાએ ને અનુસરેછે, માત્ર ષ્રાહ્ણાણુ, વ 
શિયા, કાયસ્થ, ખ્રહ્મક્ષત્રો, રજપૂત, વૈશ્ય સોની, વૈશ્ય સુતાર, કે 
લાક મેરાઠો, કેટલોક કણુખી વગેરે ઉજળી વર્ણના 1હિદુએ, ક 
કેટલાક સુસલમાનેપ્માં વિધવા ફરીથી પરણી શકતી નથી. સુસટ 
માનેપમાં સુનર્લગ્નની છટ તેમના શાગ્ત્રથી મળેલી છતાં તેમણે હિં'ડ 
ઓનું અનુકરણુ કરેછુ' ' જણુાયછે, હિ'દુએની ઉજળી વ્ભૌમાંથી પદ 
કેટલીકમાં નાતરાં થાયછે, તે છતાં બીજી ઉ'ચ વસતુ” અતુકરદ 
કરવામાં વડાઈઇ સમજીને તેએ પોતાના ચાલને ધિક્કારેછે; * 
વખતે તજી પણુ દેછે. એથી ઉલટુ' કોઇ કોઇ ઉજળી વણુમાં સુન 


ધ પ્ષ્થ / 


લગ્નનો ચ'પ્રાય દાખલ પણુ થએલે।છે. હારીજ (કડી પત)તરકૂના 
ઓદ્દિષ્ય ષ્રાહાલુ।માં નાતરાં કરવાને રિવાજ ચાલેછે, 

ઉજળી વર્ણુંના લોફે1 સુનર્ઈ્ગ્ન નથી કરતા, તેતુ' કાર્ણુ તપા- 
સીએ, લોકોને ડારણુ પૂછીએ, તે તેએ કહેછે, કે સુન્લગ્ન કર્‌- 
વાની શા્‌ગ્તમાં મના છે, શાસ્ત્ર તે કયુ» અને તેમાં સુનલંગ્ન સ'બ'ધે 
શુ લખ્યુ' છે, તે વિષે લોકા તજવીજ કરતા નથી, શાસ એ નાનાં 
ખળકતુ' ડાઉ હોય, અને તેતુ* નામ લેતાંજ બાળકે ચૂપ થઈ જાય 
છે, તેમ એ અજ્ઞાન લોકે।નુ' હાઉ છે |! હાઉને કોઇએ નેચયુ* નથી, 
તેમ છતાં તેના વિષે જે ક'ઇ મોર્ટા માણુસ કહે, તે છોકરાં માની 
લેછે. એજ રીતે શાસ, સુરાણી, નેષી, માણુભટો, ટેલીઆ, નેષ 
નેનારા, ગાસાટ, ગોર, ગરા વગેરે શાસ વિષે જે ક'ઇ કહે, તે 
લેકે માની લેછે. કહેતારામાંથી પણુ ધાોડાજ ચાસ્ર વિષે જાણીતા 
હોયછે, જે વાત શાખા ત હાથ, તેને માટે પણુ શ્રાસ્રતુ' એહુ 
આપવામાં આવેછે. વેદ ઉપનિષદો શાસ, સ્કૃતિએ શાસ, ચગ 
શાઅ, વેદાંત શાસ્ત્ર, મુરાણા ઉપસુરાશે। શાસ, આખ્યાન ઉપા'ખ્યાન 
શાસ, કથા વાર્તા શાસ્ત્ર, મહાત્મ્યો શ્વાસ, અને સ'સ્કૃત ભાષામા 
જાઈ નવિન શ્લોકો બનાવે, તે પણુ શાઅ | એક બ્રાહ્મણુને લગ્ન 
કશવતાં આવડતુ નહોતુ તેથ છઠ્ઠી ચોપડીમાં પસ્તાવા વિષે અતુ 
થ્ટુપ્‌ છ'દમાં કવિતા છે, તે પીમેથી ખખડીને વર કન્યા પરણાવી 
દીધાં | (ઘણા શ્લેકતુ” બપારણુ અતુષ્ટુપૂ વૃત્તમાં હોય છે, તેથી 
જાયા સપણ રીતે સમજય એમ બોલવાંમાં ન ચાવે, તે! ગૂજરાતી 
છતાં જલે સ'સ્કૃત શ્લોક ઉચરાતા હચ, એમ અભણુ લોકોને 
લાગે?. રૂઢી ડહે, રીત રિવાજ કહો કે નૈગ્ક શાસ્ત્ર કડો, પણ 
સોનુ' મૂળ શાગ્રમાં છે, એમ કહેવામાં આવેછે. 

શાગ્તરવડે નને વેદ ઉપનિષદ ગગાદિ સથમ કાળના થશે! લ્યો, 
તો તેમાં મુનર્લગ્નનો પ્રતિબ'ધ સેવામાં આવતે! નથી. એથી ઉતટુ* 
વેદમાં સુનર્જગ્ન કરવાની "પરવાનગીના વાડ્ય મળી આવેછે, દત્તના 
પ્રાચીન ભારતમાં કગ્વેદના અઢારમાં સૂપ્તની એકક કાચા આપી 

ક રરટત્વ નાર્ગપિ ઝ'વણાજમતાસુંમતગુપસનભિ । 
દષ્સપ્તમદ્ય ટ્પિષોન્સગેટ્વત્યુમિત્વનમિવમૂ 


( ૨૨૨) 


છે, તેના અર્થ એવોછે, કે “હૈ ઓ! ઉઠ, જેતુ' જીવન ગયુછે, 
તેની પાસે તું સુતીછે. જીવનમય સૃદિમાં ચવ, તારા યતિથી વિચુખ 
થા, અને ને તારા હસ્ત સ્વીકારે, અને તને પરણુવા ખુશી હેય, 
તેની પત્ની થા”, દત્ત જણાવે છે કે “તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં આ 
સ્થાનના સાયણે કરેલા અર્થ પ્રમાણું આ ભાવાંતર આપ્યુ'છે, અને 
તેની સત્યતામાં ક'ઇ સ'શય નથી.” એ નીચે દ. રાજે'દ્રલાલ મિત્રનાં 
સોર્ડાક વચને। ભપ્પ્યાછે, તે એવાં કે “વૈદિક સમયમાં વિધવાતુ' 
સુનર્લ'ગ્ન થતુ% તે ઘણા પૂરાવા અને દલીલોથી સિદ્ધ થઇ શકે, તેમ 
છે. સ્તપિષુ એટલે વિધવાને પરણુનાર પતિ, પત્તર એટલે જેલે 
ખીન્તે પતિ કર્ચ હોય તેવી આ, પૌત્તમેવ એટલે આને બીન 
લગ્નથી થએલે પુત્ર, એવા શખ્દો સ'સ્કૃત ભાષામાં પ્રાચીન કાળ- 
થીજ છે, એ વાત આટછુ' સિદ્ધ કરવાને ખસ છે.” 


શારત કાળર્મા પણુ વિધવા વિવાહનો પ્રતિખ'ધ નહોાતે।, એમ 
દત્ત જભાવેછે, અને કહેછે, કે “ તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધિ-વાકય 
છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની કિયાઓ સ્પષ્ટ 
રીતે ભતાવીછે. હજી વર્ણ પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હવી, તેથી 
ઘણી વાર એક વર્ણુ'ના માણુસો બીજી જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન 
કરતા અને જે કોઈ ઓના પહેલા દશ પતિ અખ્રાહ્યણુ હોય, અને 
"છી તેવે છ્ાદ્દાણુ પરણે, તો તેજ એકલે! તેના પત્તિ ગણાય ( અથ- 
વવેદ ૫-૧૭-૧૮)”. 

શ્રી રામચ'દ્રજી, જેમની શ્રદ્ધા, નીતિ રીતિ ઉત્તમ પ્રકારની 
અને તે સમયના લોકે।ને અનુસરતી હતી, તેમણે પોતે વાળીના 
વધ કરી તેની સ્રી તારામતી સુગ્રીવને, અને રાવલુને। વપ કેરીને 
તેની ઓ મદોદરી વિભિષણુને પરણાવી હતી, બેનાં સુતર્લંગ્ત 
થયા છ્તા તેઓની ગણુના સીતાજીની સાથે સુખ્ય પાંચ સતીઓમાં 
થાય છે. વળી મહાભારતમાં 'નાગરાજ કઝરાવતની તિપવા છેડરી 
સાથે અર્જીનસુ' લગ્ન થયુ હતુ, અને ર્જીનથી તેને પેટે ઈરાવન 
નામેએક સુ'હરઅને પરાકેમી સુત્ર ચચે। હતો, એવુ' નીકળી આવે છે. 


( ૨૨૩ ) 


વેદ અને ભારત કાળમાં નિચોગ થતો હતે, જેને આપણુ 
લેકે “ હિયરવટુ'' કહેછે, અને જે હજી કાઠી લોકોમાં કવચિત્‌ 

ચાલેછે. નિયોગ એટલે વિધવા આ પોતાના દિયરથીં કે ખન્તથીં 
ગ્રજા ઉત્પત્તિ કરી લે તે, નિચોગ પ્રજા ઉત્પત્તિને માટે હતો) તેથી 
એકાદ સ'તાન થાય, કૈ દિયર સાથેનો સ'બ'ધ તોડી નાખવો જઇએ, 
એવી શાસ્ર આત્તા હતી. 

હવે શાસ્ર વડે આપશે ધ્મશાસ્ર અથવા સ્સૃતિઓ લેઇરુ” 
ઘણા સ્મૃતિકારો વિધવા વિવાહની વિરૂદ્ધ છે, અને તેના કારણુમાં 
તે કળિ યુગમાં કરવા ચોગ્ય નથી, એમ કહે છે. સત યુગ આદિ યુ- 
ગામાંસ્ત્રી સુરૂષાની રહેણી કરણી ઉત્તમ છતાં વિધવા વિવાહની છ્ટ, 
અને હંડહડતા કળિ યુગમાં સ્રી સુરૃષાની રહેણી કરણી અધમ છતાં 
વિધવા વિવાહની મના કરવામાં આવે, તે સકારણુ ફે સયુક્તિક પણુ 
લાગતુ' નથી. યાજ્તવલ્કય જેવા વિધવા વિવાહેથી વિરૂદ્ધ સ્મૃતિકાર 
જણાવેછે, કે સુરૂપે ખીજાને ન વરેલી તરૂણુ જી સાથે લગ્ન કરવુ”. 
“ ખીજાને ન વરેલી ” એ શખ્દો વડેજ તેમના સમયમાં વિધવા 
વિવાડ ચાલતો હરો, એમ અતુમાન થઇ શકેછે. સુખ્ય સ્કૃતિએ 
૧૮ છે, તેમાંની આઠ સ્મૃતિઓ પુનવિ*વાહના લાભમાં છે. સવર 
ક્્મૃતિભોમાં પારાશર સ્મૃતિ, એ કળિ યુગને માટે સુખ્ય મનાયછે, 
અને તેમાં જે સુન્લગ્નની છૂટ આપીછે; તો તે આ કાળમાં સર્વ 
માન્ય ગણાવી નેઈએ. 

મહાત્મા પરાશર કહેછે, ફે “ ધણીના પત્તો ન લાગતો હોય, 
ધણી મરી ગચો હોય, સન્યાસી થયે! હોય, નચુ“સક હોય, અથવા 
પતિત થચે। હોય, તે! એ પાંચે વખતે સ્રીએ ખીશ્વે ૧૨ કરવે। 7૫ 
( અધ્યાય ૪: વિધવાના ધમ અને આચાર ). 

વસિષ કહેછે, કે “ નીચ ફળનો, નીચ સઆાચરણુનેઇ, તપુર» 
પતિત, ફેર આવતા હોય એવો, ખરુ" ખે!ઠુ'ન સ્‍ેેતાં ગમે જેડ 

૧ નરિકૃતે ત્રવત્તિતે તીય વિર પત । 
ઘ્યસ્વાવસ્સુ સાલના સકિર્ન્સો વિષને ₹ 





(૨૨૪૭) 


કરનારા, રોગી; વેયધારી એટલે નટ, અથવા એકજ ગોત્રને! વર 
હોય, તો તેને આપેલી કન્યા પાછી લેવી ””. નારદ કહેછે, કે 
« પરણીને પત્તો લાગતો ન હોય, મરી ગચ હોય, સન્યાસી થયો 
રાય, નસુ'સક થચે। હોય, અથવા પતિત થયે! હોય, તો! એ પાંચે 
પ્રસ'ગે સ્રીએ ખીનને પતિ કરવો! 7: કાત્યાયન કહેછે, કે “ વિવાહ 
થયા પછી પતિ ખીજી જાતનેઇ, પતિત, નસુ સક, ખરૂ' ખોટુ'ન 
નેતાં ગમે તેવુ' કરનારો, એકજ ગોત્રનો, દાસ એટલે ગુલામ, અ" 
થવા સહા રોગી હોય, તે ( તેની સાથે ) લગ્ન થએલી સ્રી વસલ” 
કાર સુદ્ધાં બીજ વરને આપવી ”“. આવા સાટા મનના મહાત્મા- 
એએ આઔએતુ' હિત કેટલુ' ચાલ્યુ છે ર તેમણે પતિ મરી જાય, 
તો ને ફ્રી પરણુવાની રન આપીછે, એટલુજ નહીં, પણુ તે 
જીવતે! છતાં અનેક કારણ્‌।થી નલાયક થાય, તો! સ્રીએ તેને તજી 
બીને પતિં કરવો, એવી આત્તા કરીછે. આ રિવાજ ઉચ વશમાં 
ચાલત્તે નથી, કૈટલાક કહેછે,' કે એ ત્રષિઓનાં મત કળિ યુગને 
લાશુ નથી, પરંતુ તે અસ્નુક યુગને માટેજ છે; પણુ કળિ જ્રુગને માટે 
નથી, એમ માનવાને ગ્રમાણુ નથી. પારાશર સ્મૃતિ ખાસ કળિ યુગને 
માટેજ છે, અને તેમાં વિધવા વિવાહ કરવાનુ સ૫છ લખેલુ' છે. કોઇ 
અમ કહેછે, કે પરાશરની સ્મૃતિ કળિ યુગને માટે છે ખરી, પરતુ 
વિધવા વિવાહતુ' વચન એ યુગને માટે નથી, અને એ પ્રમાલે તે 
સ'હિતતાના ટીકાકાર માધવાચાર્ચે. જણાવ્યુ” પણુછે; પરતુ આખી 
સ'હિતા કળિ યુગને લારુ હોય, તેમાંનાં સવ' વચન કળિયુગમાં પાળ- 


૨ જીજશ્ીવિટ્ીનસ્યવેટાસ્વિસ્િતસ્યન | હા 
જપ્ત સિયયમેસ્યસમિળાવેપપરતર્નાનૂ ॥ 
છ્ચાતવિસસ્ત્જન્યાંતમોપષોટાંતમેવવ 1 

8 ( જુએ પારાચર સ્મૃતિમાંધી આપેલે શ્લોક ). 

૪. સસુચવન્યસ્તાતોચઃ પિસ જજ્વવવચ 1 
વિજયઃ તમોત્રોવાદાસોરીર્ઘાત્તયોડવિયા ॥ 
ઢાપિસ્યાસાન્યસ્મેલસ્મર્નમૂપળા 1 


( ૨%:) 


વાનાં હોય, અને માત્ર એકજ વચન વર્ત્ય હો, એ સકારણુ નથી. 
અને તેમ હોત, તો પારાશર, જેઓએ કળિ યુગના ધર્મ માટે સ્મૃતિ 
લખી, તે આ વચન તેમાં આપતજ રુ' કામ ? સતુતે પુતર્લ'ગ્તની 
વાત માન્ય નહોતી, તેથી તેણે તેનો નિપેધષ કયૌછે, અને તેમ 
ખીના સ્મૃતિકારાએ પણુ કર્યું'છે. જે કવિઓને પુર્નલગ્ન માન્ય 
હંતુ', તેમણું પોતાની સ્પૃતિઓમાં તેનો ઉલ્લેખ સ્પછ ફર્ચેય છે. 
પૂર્વના યુગાર્સા માણુસ વધારે સદાચરણ્‌ી અને દ્રઢ હતાં, તે છતાં 
તે યુગમાં જે છૂટ આપવામાં આવે, તે કળિ જેવા હડહડતા દુરા- 
:ચરાણી અને ચલિત યુગને માટે ન આપવામાં આવે, એ માની 
શકાતુ' નથી. નળી મતુએ ને કૈ સુનર્વિિવાહ કરવાનુ સ્પષ્ટ રીતે 
કલ્યુ' નથી, તો।'પણુ તે એક ઠેકાણે જલુવે છે, ફે “ તિધવા થએલી 
અથવા પ્રણીએ પોતાની ઇચ્છાથી કાઢી મૂકેલી સ્રી મુનવિ'વાહ કર, 
તો તે વિવાહથી થલા છોકરાને પોનભવ કહે છે”૫, ખાર ગ્રકા- 
રના છોકરાએપ્માં પૌનભ્યવની ગણુના છે, ને તેને વારસાને। હડક 
મળી શિછે. તે ઉપરથી તે વખતે સ્ુનવતિવાહ થતા હતા, અથવા 
હુવે પછી થાય, તેદ તેથી થયેલો! છોકરા વારસ થાય, એમ સિદ્ધ 
થાયછે, પૌનભ'વ સુત્રની ગણુના કળિ ચુગમાં ઔરસ સુત્રમાં થાયછે, 
એમ પણુ નીકળી આવેછે. 

આ ઉપરથી જણારો, કે શ્રતિ સ્મૃત્તિમાં સુનવિવાહ થઇ શકે, 
એવાં પ્રમાણુછે, અને પુનવિવાહ થએલાં એવાં દાંત પણુ શાઓન 
માંથી મળી આવેછે. તેથી પુનનિવાહ અશાસ્તર છે, અથવા શાઓમાં 
તેની મનાજ કરેલી છે, એભ ઠંશતુ* નથી. માત્ર કેટલીક સ'ડિતામાં 
અને સુરાભામાં તેનો કળિ યુગને માટે નિષેધ જણાવ્યો છે; પરતુ 
સુરાણુ એ વેદ અને સ્મૃતિના સાહ આગળ ખળવત્તર નથી; અને 
સ્મૃતિઓ મતભેદ હદય, તેર વેડતું પરમાણુ પાર્‌ "પનાચછે, 
તેમજ સ્પૃતિઓમાં ભિન્ન મત હોય, ત્યારે જે સ્મૃતિ કળિ યુગને 





૧ ચાપલ્યાયાપર્સ્વસ્દાવિધવાયાસ્વયેચ્છયા 1 
ઝસ્વાસ્યેત્‌ુનમત્વાલવૌતમવગઝશ્યત ॥ 


29 


ી (૨૨૬) 


મારે ખાસ હોય, તે માન્ય કરવી નેઇએ; તેમ તેમની ભિન્નતા વડે જે 
વાત કળિયુગને માકક આવે, અથવા લાભકારી જથાાય, તે શ્રાહ્ય 
કરવી, એજ ડહાયણુ ભરૅેલુ' છે. 


જેટલા8 કહેછે, કે એક વાર કન્યાતુ' દાન બાપે કર્યા પછી તેનુ” 
કૂરીથી દાન કરવાનો અધિકાર તેને કે ખીજ કોઇને રહેતે! નથી. 
શથમ તે! કન્યાનું” દાન કહેવુ , એજ અઘટિત છે. ડન્યાને ખીજ 
સિલ્કત સાથે સરખાવાય નહીં. છોકરાંને દાનમાં આપી દેવાને! કૈ 
તેમને વેચી મારવાને! માબાપને અધિકાર નથી. વળી ને દાન મા* 
લીકથીજ થઇ શકેછે, તો તેતુ' દાન તેના ભાઇ, માના માપ, મામા, 
ગોત્રજ, સગાંસબ'ધી, અને તે પણુ ન હૉય, તો તેની મા ને બરા- 
ખર શુદ્ધિમાં હોય તે તે, અથવા તે શુહદ્ધિમાં ન હોય, તો. કન્યાની 
જાતિવાળા ( નારદ સ'હિતા ) કેસ કરી શકે, અને માખાપ માલીફ 
છતો માને સૌથી છેલ્લો અષિકાર કેમ મળે ? ખીજા માલ માટે 
આ રીતે થઇ શક્તુ' નથી, તો કન્યાને માટે કેમ થઇ શકે? 
વળી આપણે અહીં તો છાહ્ાણુની છોકરીનુ' વાણીએ કે કોઇ બીજી 
જાતનો શખ્સ કન્વાદાન આપી શકેછે. મનુએ એક ઠેકાણે કહ્યુ' છે, 
જે અસુક વય થતા સુધી કોઈ કન્ચાને તેનાં માબાપ વગેરે ન 
પરણાવે, તો તેણે પોતે પરણી લેવુ, વળી યાસવલ્કય કહેછે, કે 
“ કન્યાદાન દેનારા ને કન્યાદાન દેવાની ના કહે, તે] કન્યાએ 
સ્વય'વર્‌ કરવે। ”. આ ઉપરથી કન્યાદાનનોા અને તેને આપવાના 
અધિકારને પ્રશ્નજ ઉડી «્તચછે. સહા ક્ષિ કાત્યાયને અસુક પ્રસગે 
કન્યાને ફરી પરણાવવાતુ' લખ્યુ” છે, ત્યા તેને વસ્ર અને અલ'કાર 
સુદ્ધાં બીના વરને આપવી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યુ* છે, માટે દાન 
લેનાર મરણુ પામ્યા પછી, એટલે કૅન્ચા વિધવા થયા પછી તેનો 
પિતા કે”ખીન્ને કોઈ સગે। તેતું' સુનઃ દાન ફરી શકેછે. 


શાસ્રમાં કે કાયદામાં ન્યાં છૂટ કે અપવાદ હોય, ત્યાં તેનો 
લાભ લઈ શકાયછે. શાસ્્રમાં જે વાતની સ્પછ મના હોયછે; તે વા" 
તને! પણ અમલ દેશકાળને તમતુસરીસે આદિ અનાદિથી આપણા 


૬ ..97 


દેશમાં તેમ ખીજ સવ* દેચોમાં થતો આવ્યો છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા 
શાસકારોએ દેશ, કાળ તને સ્થિતિને અનુસરીને શાર વચનોમ 
રેરફ્ેર કરવાની સ્પટ આત્તા આપી છે. ને તેનો કેઈ પણુ પસ'ગે 
લાભ લેવાનો ત હોય, તો એ આત્તા નિરૂપચોગી થાયછે. એજ 
આ્ાત્તે આધારે જયારે અપે અનેક જતના રરફાર મૂળનાં વચ- 
નોમાં કર્યા છે, ત્યારે સુનલગ્તનાજ સ'ભ'ધમાં તેને આધારે ફેરફાર 
શા માટે ન કરવો? માણુસમાં પરમાત્માએ અક્કલ આપી છે, સાર્‌ 
નરસું પાસ્ખવાની શકિત ખબક્ષીછે, તથા કાર્યબ્યવડાર કરવાને સ્વ- 
તશ'્રતા આપી છે, તેને સફુપચે!ગ કરવામાં આડ નાખવી, એ ઈશ્વર 
ઇચ્છાની વિરૃદ્ધ વત્ત્ત્ન કર્યા ખરાખર છે. લોકે! “સમે વત્તે" સાવધાન” 
કહી, જેવા સમય તે પ્રમાણે વત્ત્ટન કરવાનુ' કહે છે. “જેવે। દૈશ તેવેદ 
લેષ ”કહી તે પ્રમાણે ચાલેછે. જેવી પોતાની હાલત તે પ્રમાણે 
લે!કો ચાલે છે. ક*ઠે પ્રાણુ જાય, તેદપણુ યાવની લ્રાષા ન બોલવી, 
એવી સ્પષ્ટ અને સપ્ત મના શાસ્ત્રે કર્યા છતાં લોકે! હાલ તેવી 
જ્ાયાઓ હૉંસથી ભલુછે. મોટા મોટા શાસ્ત્રી સુરાણીએ પણુ વારે 
તારે ચાવની શખ્દો ઉશ્ચારેછે, અને પાતાતા સુત્રોને તેવી ભાષા 
ભણુવા મોકલેછે;, એટલી શાસ્્રને “ પોથીમાંનાં રીંગણાં ” ગણી 
પોતેજ વહેતુ મૂકે છે ! 
વિધવાતુ' સુનર્લગ્ત કરવાની આ સમયમાં જરૂર છે કે કેમ, 
તેનો વિચાર કરીએ, વિધવાતુ કરી લગ્ન કરવુ, એટલે ઘણીક «ન- 
તેમાં નાતરાં થાયછે, તે ગ્રમાણે નાતરાં કરવા વિષે માર્‌* મત નથી, 
તેમ હાલના સુધારકેતુ' પણુ મત નથી. એક પ્રણી જીવતે! છતાં 
તેને તજીને ખીન્ને ધણી કરવાથી માઠાં પરિણામ થાયછે, માટે એક 
પણીથી છૂટાછેડા મેળવી ખીજે, અને ખીન સાથે ન પશવડયુ' તો 
ત્રીન્ને, એમ અનેક ધણીએ। કરવાની ભલામણુ કેઈઈ કરતુ' નથી. એજ 
રીતે જે સરી આધેર કે વૃદ્ધ થઈ હોય, તેથ પોતાનો પતિ મરણુ 
ચાગ્યા ષષછી ફરી પરણુવાની હિમાયત કેઈ કરતું નથી. જેને છે।કરરા 
આં હોય, તેવી ઓ તરૃણુ હોય, તોપપણુ તેણું વિધવા વિવાહ કરવો, 
એવી પણુ ભલામણુ નથી. વય ગમે તેટલી નાની છતાં કોઇ તિધવા 


( ૨૨૮) 


ફૂરી પરણુવા ઇચ્છતી ન હૈય, અને વૈધવ્ય ધર્મ યથાર્થ પાળવા 
ચહાતી હોય, તેલ બીજી વાર લગ્ન કરવુ» એવી પણુ કોઇની માગ- 
છી નથી. સુધારકોની માગણી માત્ર એટલીજ છે, કે જે બાળાએ 
નાની વચે વિધવા થઇ હોય, જેમણે સાસરાતુ' સુષ્ઠ પણુ થેડુજ 
ભોગવ્યું હોય, અને જેઓથી આ કળિકાળમાં વિધવા તરીકે શુદ્ધ 
રહી શકાય એવુ* ન હોય, તેમનું સુનર્લગ્ન કરવુ". 
અવી અભાગિણી ત્રખળાઓને જન્મ પર્ય'ત તેમની મરજી 
વિશૃદ્ધ વિધવા રાખવાથી કેવાં માઠાં ફળ નીપજેછે, તે સૌના જાણ- 
વામાં છે. તેઓને સૈયરમાં કે સાસરામાં કેવુ' દુઃખ પડેછે, તેતુ' ચિત્ર 
પાછળ આપવામાં આવ્યુ' છે. શુજરાન ચલાવવાનાં સાધન ન હોવા- 
થી કેટલીકને કુમાગે” દેરાવુ' પડેછે. શાઅમાં કહેલા વિધવાના 
પમ? હજારે એક પણુ પાળી શકતી નથી. પોતાતુ' શિયળ સાચવી 
શકે, એવી સે'કડે દશ પણુ ભાગ્યે નીકળશે. કેટલીક અખળાઓ 
નીતિમાન છતાં પોતાની નિરાધાર અવસ્થાને લીધે કુચ્ચા લફ્‌'ગાઓના 
પાસમાં સપડાયછે. ઘણીક બાળવિધવાઓ જુવાનીના મદને કે 
કામવાસનાને કખજે રા'મી શકતી નથી, તેથી તેએ અવળે રસ્તે 
ચઢછે. ફોઈ વિધવાએ નીચ જાતની સાથે સ'ગ કરીને પોતાની 
કાયા હેમેશને માટે વટાળેછે. કોઇ તેવાએની સાથે કે મ્લેચ્છની 
સાચે નીકળી જાયછે; અને તેમ કરીને તેના માબાપની ને સાસરાની 
સાત પેઢીને લાંછન લગાડેછે. ઘણીકને હરામના હમેલ રહેવાથી 
ગ્ભ'યાત કરવા પડેછે. ગભ પાડવાને માટે ગમે તેવા ઇલાજ કરવા 
જતાં ફેટલીકના પ્રાણુ જાયછે, અને કેટલીકનુ' શરીર હસેશને માટે 
ખરાખ થાયછે. ગર્ભ પાડવા માટે ચાત્રાનાં ઠેકાણાં ખાળાયછે, અને 
ચવિત્ર સ્થાનોએ આવાં કર્મ કરવાં પડેછે. જેઓના ગર્ભ, પડી શકતા 
નશી, તેઓને તેનાં નજીકનાં સગાં પોતાને હાથે ઝેરને! પ્યાલો 
સપીને કે અપ્રીણુ પીવડાવીને સારી નાખેછે. આથી સીહત્યા એે 
ખાળહુત્યા એવાં બે મડાપાપ મારનારતે માથે વળગેછે. લોકોમાં 
વાત ચર્ચાયછે, અને સ'સારમાં તેમની ક્જેતી થવામાં ખાક્ઠી રહેતી 
નથી. જેએ તો ગર્ભ" ગળી શક્તો! નથી, તેઓ કે તેમનાં સગાંવહાલાં 


પ દ્વિ 


સગ્તના જન્મેલા બાળકને ગળે ટ ષા દઇ મારી નાખેછે; અને તેવાં 
બાળકને નરી નાળામાં, ખાડામાં, ઉકરડ,' કટની રાંગે, કે કોઇ 
એકાંત જગાએ છાનામાના નાખી આવેછે, કે દાટી દેછે. કોઇ વિધ- 
વાને પોતાના ખાળકને દૈડીએ નખ દેવાની હિમ્મત ચાલતી નથી, 
ત્યારે તે તેને જીવતુ'જ કોઇ ઠેકાણું નાખી આવેછે. તરતનાં જન્મેલાં 
જીવતાં કે સુએલાં ખાળકો ધણી વાર મળી આવેછે. નગરરક્ષકો 
તેમને ઉ'ચક્ટી લેછે, અને તેમને જન્મ આપનારની તજવીજ ચલાવે 
છે, કેટલીક વાર જન્મ આપનાર માતાએ તથા બાળકને દ્ધપીતુ 
કરનાર સગાઓ પકડાયછે, ત્યારે તેમના ઉપર ખૂનનો. કે ખૂન 
કરવામાં સામેલગિરીનો કિ'વા ખૂન કરવાની કોશીશનો આરોપ 
સૂકાયછે, ન્યાયાધિશીસાં કામ ચાલતાં તેએ! શિક્ષાને પામેછે. આવે 
પ્રસ'ગે નાત જાતમાં અને ગામ પરગામ તેમની આભર જવામાં 
આશક્ી રહેતી નથી. 


ખાળવિધવાઓનાં દુ"ખ નતેઇને મારી લાગણી છેક જુવાન 
અવસ્થામા ઉસ્ફેરાઇ હતી. અને તે વિષે મે' છૂટક કવિતા ધણી કરી 
પી. તેમાંથી બે વિધવાની વાતચિત સ'બ'ધની કવિતા સન ૧૮૬૨ 
સાં ખનાવીને ખુદ્ડિવદ્ધકમાં છપાવી હવી, તે વિધવાઓનાં ડુઃખ 
જણૂાવવા માટે નીચે આપુછુ- 


લાવણી, 


શેવાજી જતાં વિધવાને, વાટ મળી વિધવા પત્ની 

ગામ પછે, કે ઠામ જશો, વળી, નામ તમાર્‌' કોણુ ધણી; 

જુ' વિધવા વિધવા છુ' જાતે, વિધિ કરવા જાઉ” રેવાજી, 

આમ તમામ ડુઃખો જુજ માથે, મનથી સુઈ શરીરે સાજી. ટેક 
બે'ન દુઃખો સુજ અખળા પર અતિ, કર્મતણી કા'ણી સાંભળ, 
બ્રમ ભાગીને મરમ કહુ, બાષે દુઃખતું દીધુ' દળ, 

ખોળી ઝુળને રીધુ' સૂંળ, વૃદ્ધ, બોજવરશુ' માંડી ખાજી, 

આમ તમામ ડુઃખા ઝુજ માઘે, મતથી સુઈ શરીરે સાછી. ૧ 


(૨૩૦ » 


અરેર બેની એક દિને પણુ, ભાવે ભોગ નથી ફ્ડીધે, 

વાત કરી નર્થો વા'લપણુ વળો, હાસ્ય તણે રસ નથી લીધે1; 
મિર્યા બરાખર ખીખી હુઈ જબ, ઘોર બરાબર મિયાંજી. આમ૦ ૨ 
ભર જેખન દિન દિન દુઃખ સાલે, મન વશ નવ રહૅ, તન તલસે, 
સેકકય અને સસરા સાસુને!, થાક ચોક નહીં ટળરે; 

જાસુ છો અખળાની જાતિ, તનશાખા થઈ રહો તાજી. આમ૦ ૩ 
તરથી વરથી નાતથી કાઢી, દા'ડી ફુ: ખખ-ખાડી ઘાઠી, 

રાંડી માટે છાંડી સૌએ, માંડી વાત કહું માડી; 

ભ્ઞાજાઇવશ મસ ફુઃખ વેઠુ'છુ, જશ વણુ પશુસમ છુ'માજી. આ૦૪ 
ધણીના નેરે ધમધમ ધરતી, પર પગ માંડીને ચાલે, 

ચરલ ચોળી ચીર ઘરેણાં, ઘાલીને મગ્ને મા'વે; 

તે સુખ જોઈને સુખથી શુ કહુ, દુઃખથી તન રે'છે હાઝી. આ૦ પ 
હામ ગઈ મન ઠામ રહ્યું નહિ, પીટચે કામે પાગ ધર્યો; 


હે ક 4 દવો કઃ 
ડી ક્ર 2 1. ક દ્‌ 
મ ર પણુ દા“ડા ત્યાંથીજ રહ્યા, 


ફાળ પડી જ્યમ કાળજ આવે, ભાળ પડી, કે શગ સન્યા, 

ફેટ ફૂટ ઘરનાં કે' નર નારી, શઠ રહા ક્યમ નવ લાજી, આ૦ છ 
ઝટપટ ત્રઠ રેવાજી જઇને, મારો; નહીં તે વટ જશે, 

અટપટ એ કરી ઝટ લઈ ચાલ્યા, ફટ લઈને કટકા ચાશે; 

બે જીવ જશે, ચારો ડુઃખ,૩્યમ હાય હાય ] સહુ પીડાજી. અા૦૮ 


ખીજી ખોલી. 


ખીજી અખળા બોલી સાંભળ, જવાળાના લા'ળ મારા, 

કાળા માથાના જન માથે, ભાન્યા નહિ હોચે બાળ! 

દાવાનળ હુઃખ બળ કરતુ' છે; જ્યમ વરસાદ રહે ગાજી, 

વાળ ખરે સાંભળતાં, ભણુતાં, જળપારા જાએ ઝાઝી. : ટેક. 
ત્રણુ રા પર સુજ રડાને, સાઠ વરસનાતે રીધી, 


ઇડી પય, નહિ મ“ડી ખાવા, પરણાવા ચારી કીધી; 

મ'ગળર્ટેરા માત ફ્રી તે, પણુ ઢીંચણુયુર વરનાજી ! વાળ” ૧ 
જે”લી સોક્ય મરી ગઇ વે'લી, ભૂતડી થઇ સુજને સાલે, 

બે રહો તે ડાકણુસમ બાઝે, ઘોળ ધણેા ઘરમાં ઘાલે, 

બોલી જાણી ન શકુ” તેવે, નાથ ગયા છે મારાજી. વાળ ખરૅક ૨ 
દશ વષે વરતી જેઈ કન્યા, કછુ માતા સુજને પરણુવ, 

બેઠી રોવા માથુ ફૂઠે, બેટી ! મરી ગચેો તુજ નાવ; 

લે'ર થઇ, સૈ ઝેર બરાબર, કેર થોર શુ' આજી. વાળ ખરેન ૩ 
ચૂડી ભાગી, માથે સૂડી, ખૂડી દરિચે થઇ લુ'ડી, 

રૂઢી નેઇને ખૂણુ ઘાલી, ડુઃખની વાગી રહો ડુ ડી, 

જાવા દશન સારૂ નહિ તે।, ગ્યાંથી અન્ય ઘર નવાજી. વાળ૦ ૪ 


સ રઃ શ કહ 
ક શ રે ડ્ 
શ શન ક શન ત્‌ 
કન ટે ગ્ર કૂ 


જાણુ થઇ જૂહાં ચિન્ડ નેઈ, દા'ડા નાહ્યા «યાર તે!; 

ઘાણુ વન્યે।, બાઈ | પ્રાણુ જરો, એ હાણુ થશે, ત્રઠ રેવાજી, વાળ૦ ૬ 
સાખાપાં પાપે લેવા ને, પરમેશ્વર પીટચે। પાપી, 

જન્મ દઇ ફયમ રવરવતા ડુઃખ-માં, ડુ' અધમ રોંધી થાપીઃ 
પારા કરનારા નર મરને, પળને વચનજ મારાંજી. વાળ૦ છ 
નાનપણે દેનારા મરને, મોટપણુ ના કે'છે તે, 

રાંડી છાંડી જગથી કાઢી, તે। ઇશ શિક્ષા દેછે તે; 

અસમ અખળારનાં દુઃખ હર ગોવિ'& ! બહુ બહુ ગુણુ ગઇઉ' તારાજી; 
વાળ ખરે સાંભળતાં ભણુતાં, જળધારા જાયે છાઝી. ઝં 


એ પછી ગૂજરાતર્માં એ દક્ષિણમાં વિધવાવિવાડુ સ'બ'ધે 
ઘણી હે! હ થઈ. ઠેકાણુ ઠેકાણુ ભાષણ અપાવા લાગ્યાં, વતતમાન 
ચાપાનિયામાં લખાણુ ચવા માંડયાં, જૂદાં સુસ્તકે। પ્રકટ થ્યા, અને 
ખે ચાર પુનર્લગ્ન પણુ થયાં. એવામાં એટલે સન ૧૮૬૬ માં સે” 


( રડર » 


કેટલીક કવિતા લખી, તેમાંની એક નીચે આપુ છ, તે તે વખતની 
લાગણી અને મનના ઉભરા કૈવા હતા, તે ખતાવેછે. 
લપ્વણી. 
હેરિ | સુખા હેરી તે' સાજ, તૂટલે ઝાઝ, હાય ! ઝોકાવી ! 
કયમ દુઃખો હરણુ કહું, ન્યહાં અરિ વટ આવી. ટેક. 
સ્રુજ સાથી ઢર્યો તે' બાળ, બગાડયો તાલ, એથ ઓ કેની, 
સતિ સુજ સારૂ કરી મૂઢ, હાય, લોકોની. 
કયસમ કઢાવી લીધા ઘાટ, વસ શા માટ, વાળ ને ચૂડા, 
કયમ મૂકી જુવાની, કામ, આંધળો લુડે. 
ઝૂલ. 
કયમ કરી વસ્તુએ એવી, કામ ઉશ્કેરે, 
કયમ કરી જાળ સાહતણી, ક્સાવે પ્યારે; 
કચમ ગણે કહે મહા પાપ, પછી વ્યભિચારે. 
હુરિ ! ખની તુ સાધન હાય, ફુઃખની માંય, મૂકે પછો લાવી, 
કયમ ડુઃખો।૦ ૧ 
પણુ અરે પિતા ! કર માક, મલિ શુદ્ધ આપ, ભુલી ખહું ભરમે; 
તુ' સદ્દાય શુભ કરનાર, થયુ' સુજ કરમે ! 
કરો તર્ક ખઓળુ' આ વાર, ડુઃખતુ” ઝાડ, રાપિયુ' કેશે, 
પછી પાણી પાઇને ૨1%, ઉછેયું' કોથે- 
ઝય. 
સુજ દેશ વિષે આ ચાલ, અસલથી આવ્યો, 
ધણાં સુએ ન ખીન્ને થાય, ડરી ન મન ભાવ્યે।, 
શક્ષિજને। થકી કાયર ખનેલે! આવે. 
પણુ વિચાર્યું' ક'ઇ નવ દિસે, પછી શુ' થશે, હાલતો! આવી. કયમન૨ 
કરી તમ જાતિના તસે, તરત તે સમે, હશે! સુખકારી, 
કરી હિ'ડુ નરે! તો! હશે, હાલ આભારી; 
કરી તસે ભલે ગર્ણો લાભ, દુઃખને આભ, નારો શીર નાખ્યેઇ 
કદી હરે. અસલ ક'ઈ લાભ, તસોએ ચાગ્યે।. 


( ૨૩૩ ) 


ઝૂલ* 
ણુ કેવી હાલત હાલ, કાયદા સાલે, 
કયી પેર લખ્યા લોરહોથી નાર્ચે તે પાળે, 
ફુઃખ થકી પીડાતી તેહ, ચઢે બહું ગાળે. 
ખડુ ફૂર ખરેખર બની, મરદની ઘણી, જ પક્ષ ચલાવી. કયમ૦ ૩ 
સર્‌ી «તય કદાપિ નાર, પુરૂષ તતૂકાળ, વરે જઇ ખીજી, 
રૌ। ઘુનો કર્ચો નારીએ, મરે તે સીઝી; 
નહિ વેદતણુ। અધીકાર, અધમ ખુ નાર, દાસ કરી દીધી, 
એ માટ પ્રભુ પૂછન્ને, વગો જે કીધી. 
કયમ તમે ન નિપન્ત્યા નાર, બન્યા પછી વિધવા ! 
પછી કર્યા હતે કાયદા, થતે બડુ સુખદા ! 
પણુ ત્વેૈય પરાશય થયા, નારીની દયા, ઉરમાં આવી, કયમ૦ ૪ 


શુભ કરી ગયા કાયદો, થયો ફાયદો, ખડું વિધવાને, 
કળા જુંગ વિષે ક્રી, વરી શકે બીજાને. 
વળી રામે બે નારીઓ, ફરી આપીએ, જ્યહાં તે રાચ્ચે[, 
અકખર "પણુ વિધવા માટ, દીલ ખડુ દાઝયે!. 
પણુ હાય હિ હુએ તમે, ખ્રાહ્યાણે। તેમાં, 
હુઠ કરે, હઠીલા બની, નથી જરા નમાં, 
પળ જુઓ વિચાર સન, લાભ છે સેર્સાં. 
પણુ કેમ વિચારે તેહ, વેમડે જેડ, નાખિશ્રા તાવી. કયમ૦ પષ 
કઇ કાર્ઢો લાર્વીને શ્લોક, ભમાવી લે।ક, ખગાડે ખાજી, 
8'ઈ ખખર્ડો નય સુખ થકી, અરખો «યમ ડાજી ! 
તોર શ્લોક, જીભ કામહે; હિંદુઓ બધે, તિશેષે નારી, 
કરસો ઘાયલ ઘેટાં પરે, કેદ કરો વાળી, 
પછો વેમ કોટમાં કેદી, કરી સૌ રાખ્યાં, 
ભન, ખરે તર્ફટો સમી, ભમાવી નાખ્યાં, 
શી સત્તાથી ઘાણીએ, હાય, પોલો નાખ્યાં. 
કયમ હાય, તમાશ ભક્ષ, સાર્‌ થઇ જક્ષ, નાખિયાં આવી. કયમ૦૬ 
30 


(૨૩૪ » 


પણુ ખરે સૌતાને। શાપ, તમારે પાપ, લાગિચે। ખૂરો, 
કણુ કાજ તસે આથડી, કરે! જીવ પૂરો. 
ભીખ માગી ધરો જઇ હાથ, ચૂદ્રને નાથ, કહે પાઇ સારૂ, 
તજી ટેક ગુલામી કરો, મળ્યુ ફળ સાર્‌ ! 
જીવ ઝીણા મરે, તો અરે ! કહી દુઃખ પામો, 
વિછ્ઠ સાષ મારતા હાય, ્ભૌંડો ત્યાં હામે, 
પણુ નારો નત પર કરો કસાઇ કામે. 
કહું' કસાઇ સારા તોય, જીવ ઝટ ખોવ, ડલ ન રખાવી. કયમ૦્છ 
થઇ રાંડ, કરાવો વૃત્ત, કહી થઇ ધૂત, નાખો કાંદામાં, 
»'ઇ કથા વિષે લલચાર્વો, કરા ખદ કામો; 
પણુ હવે વિચારી તમે, ઝટ આ સમે, ખરૂ' મત આપો, 
»'ઇ જ્ઞાન માગે” જીએ ડુખડાં કાપે; 
જ્યમ કહો ખાનગી માંહિ કામ એ સારૂ', 
કયમ કહો નહી” પ્રસિદ્ધપણે ત્યમ વાર્‌ 
પર્યું' એક ઇ'દ્રિતુ' જ્ઞાન, વેદિયાવાળુ' ! 
કયસ રમો પ્રપ'ચા અતિ, લોકની મતિ, તમો ભરમાવી. કયમ૦ ૮ 
પણુ જાણો પ્રજ્ુએ દાઝ, અમારે કાજ, નરો નિપજાવ્યા, 
શીર્ખો કવાયત, હથિયાર વિલાયર્તો લાવ્યા ! 
ડુઃખ જેઈ નારીનાં ખડુ, કાળજા' સહુ, મધ્યે ઘા ઉ'ડો, 
ર્શે વાત લાગિચે। માટે, ઉપાડચે। ઝુ"ડા. 
ગ્‌ ક શ શ 
છેકખાળક અવસ્થામાં વિધવા થએલી એવી એની સ'ખ્યા 
સ્પ્ણુ દેશર્માં એછી નથી. બાણુ સણહેશચ"દ્ર ચક્રવર્તીએ વસ્તી 
પત્રક ઉપરથી કરેલી ગણત્રી પ્રમાણ ચાર વષની અ'દર રાંડેલી 
એવી છોકરીઓની સ"“ખ્યા ૧૩૮૪૭૮, પ થી ૯ વર્ષની અ'&- 
રની ૬૪૦૦૦ અતે ચૌદ વર્ષની અ'દરની ૧૭૪૫૩૨ થાયછે. ને 
આ બિચારી ખાળકીએને નાનપણુમાં ન પરણાવી હોત, તો તેએ! 
નાની વચે તિધવા થાત નહીં, એ તે! નિશ્ષય છે. તેમના વૈધબ્યના 


( ૨૩૫ ) 


જવાખદાર જેએ છે, તેમણે તેમને ન્યાય આપવો જેઈએ, એ 
એ ન્યાય તેમને ફરીથી પરણાવ્યા વમર મળવાનો! નથી. 


આપશે પહેક્ઞાં જણાવી ગયા છીએ, કે આપણું અહીં ઘણી 
અરી નાતે!માં કન્યાની અછત છે. એક સુરૂ્ષ અનેક રીએ પ૨- 
ણીને કન્યાની અછત કરેછે, તેની સામે વિધવાએનાં લગ્ત થાય, 
તે1જ એ ખે,ટ પૂરી પડે. ભાઠેલા ખ્રાહ્દાસાનાં ઘણાં ઘર ન્‍ેશો, તે 
તેમાં દિયર કુ'વારો, અને ભાભી રાંડેલી, કે ભાઈ કુ'વારો, અને 
ખહેન રાડેલી ન્તેવાર્મા આવશે, કુ'વારાએ ઘણું કારણુથી કન્યા મળી 
ઢાકતી નથી, અને વિધવાએ નિરૂપષોગી હોવાથી થોડે વષે ઘણે 
ઘેર તાળા દેવાયછે. આવી સ્થિતિ જેઓમાં ઝુલીનને કન્યા અધ્પ- 
વાની રીત છે, અથવા જેમની નાત ઘણી નાની છોયછે, તેમાં 
નિશેપે કરીને ન્તેવામાં આવેછે. નને વિધવાને કરી પરણાવવાને! 
રિવાજ હોત, તે! ઉમ્મરનાં જે હસવા લાચક અને હાનિકારક કનેડાં 
શાયછે, તે ખુ કમી થાત; અને તે કારણુથી નાની વચે વિધવા 
થવાના દાખલા પણુ ઓછા થાત. 


કન્યા ન મળવાથી જેમને ગમે તે ઉતરતી નાતની કન્યા 
લાવી હુમેશને માટે નાત બહાર યવુ' પડેછે, અને તેથી તે નાતની 
સ“ખ્યામાં ઘટાડે! થવાને! પ્રસંગ આવેછે, તે પ્રસંગ, ને તેમને 
પોતાની નાતની વિધવા સ્રી મળી અદ્વત, અને તેમનાં લગ્ન નાત 
કાયમ રાખત, તે! આવત નહીં. તે”: નાતની વિધવા ફે!ઇને લઈને 
નીકળી «નય, કે પરનાતના સુરૂષ સાથે લગ્ન ડરે, તે! સ્રી અને સુર્ષ 
બને હસૈશને માટે બહિષ્કૃત યાયછે. એટલે બ'નેની નાતેની 
સ'ખ્યામાં તેથી એટ આવેછે. પાછલાં પચાર વર્ષ"ની અ'દર વિધ 
તાના પુનવિવાડ સુષ્કળ થયાછે, પર"તુ સુનવિવા& કરનાર નેડાંને 
નાત બહાર થવુ” પડત'છે. એ સઘળાં ન્નેડાં સજાતીય ન છાવાથી 
તેમની એક નાત થઇ શકતી નથી. પર'તુ તેમની ભ“ખ્યામાં દર તય” 
વધારે થતે નયછે, તેથી કાળે ફરીને તેમની એક કે અનેક નાતો 


(ર૨૨૬) 


નૂડી# ખ'ધાશે, અને મૂળની નાતોને તેટલો ટોટો થશે. જ્યાં 
લગી નાતના લે!કો વિધવાના લગ્ત કરવાની છૂટ નહીં આપે, ત્યાં 
સુધી વિધવાઓ ગમે તે નાતના વરને પસદ કરશે, તેથી તુકસાન 
સે નાતનેજ થવાતુ'છે. એટલા માટે, નાતના આગેવાનોએ આ પ્રશ્ન 
હાથમાં લઈ તેનો સ'તોષકારક નીકાલ થવો નેઈએન 
નાતના ઠરાવથી વિધવાનાં માખાપ તચા ખીજ સગાંને હાલ જે 
ડુઃખ સે નામોશી વેઠવાને। સમય આવેછે, તે બધ થસે. દિકરી બીજા 
સાથે નીકળી જય, કે પરનાતના સાથે સુનર્લગ્ન કરે, તે. તેમનેમાથે 
કલ'ક આવેછે, અને તેમને નાત જાતમાં મોં કાઢીને બોલવાને! પણુ 
વારો આવતે! નથી. વિધવા એ રીતે ન કરે, પણુ મુચાલની નીકળે, 
તોપણુ તેમની કજેવી થાયછે.નને તે સુચાલની હાઈ સારી રીતે વતે, 
તેપપણુ તેમને માથે તે ધીકતી સગડી રહેછે, અને તેઓને જન્મ 
પચત ચોકમાં રહેવુ* પડેછે. ને તેને ફરીથી પરણાવવાને સ'પ્રદાથ 
નાતેજ પાડયો! હોચ, તો આ સવ વિપત્તિએ ટ્ર થાય, અને વિધવા 
તથા તેનાં સગાં સાગવાંને સુખનો વારે આવે. 
ઝેટલાક ભણેલા એમ ખતાવેછે, કૅ નવા પ્રકટ થએલા સ'સાર- 
શાસનના મત પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર સતુષ્યજાતિને1 વિસ્તાર ઘણો 
વષતે। જાયછે; તેને હદમાં રાખવાની જરૃર છે, માટે વિધવાઓને 
* સુ'બધ છલાકામાં “આજ સુધીમાં ૧૨૪ પુતર્લસ યયાછે, તૈમાતાં 
૮૪ ગૂજરાતીએ।મા, અને ૫૦ દક્ષણમાં થયાછે. ગૃજરાતી ૮૪ પુતલસતી 
'્રાડ કરતાં ૫૦ બાદાણુમા, ૨૧ વાણીઆમા, ૨ સોની ( ત્રામડ ) મા 
અને ૧ ભાટમાં નીકળેછે. બ્રાહ્મણુની તપસીલ કાઢતાં ર દેશી થીમાળી, 
૧૫ એેડાવાળ, ૨૧ ઓદીચ્ય, ર બોરસદા, ૨ રાયકવાળ, ૧ મોહ# ૧ 
પુષ્કણા, 2 વડાદરા અને ૩ %તર છે. વાણીઆમાં ર. કપોળ, પ વીચા 
અડાયતા; ૧ દશા પમડાયત્તા, ૨ વીસાથ્રોમાળી, પ દશાથ્ૌમાળી, ૨ દરા 
પ્રાડવાળ, ૨ મોઢ, ૧ તાગર, ૧ દયા ઓસવાળ, ૨ વીસા એસવાળ, ૨ 
વાયડા, ૧ શ્રાવક ૬ જાત જણાવી નથી ) અતે પ ઇતરવાણી આ છે. વ્્ણુએમાં 
પ્‌ આ્રાહ્ણુ ( રેરાસ્થ, કોકણુસ્થ વગેરે મળીને), ૨ રોષ્યુવી, અને ૩ પશુ છે* 


ષ્‌ દ્વિ 


ચૃરોપમાં વસ્તીની સ“ખ્યા નેરથી વધેછે, તેથી ત્યાંના વિઠ્ઠાનો અને 
રાત્ય-પ્રપ'ચીએ। વિચારમાં ષડયા છે. જમનીની સુમારે પાંચ કરો- 
ડની વસ્તીમાં "પાંચ વર્ષની અ'દર ચાળીશ લાખ માણુૂસને। વધારે 
થયો છે. આ પ્રમાણે ન્ત્યાં વસ્તીનો વધારો ઝપાટાખ'ધ ચત્તો! હોય, 
ત્યાં વધારાની વસ્તીનુ” શુ' કરવુ', અગર વધારો થતે। શી રીતે અટ- 
કાવવે।, એ વિચાર વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રપ'ચીએઓના મનમાં આવે, 
એ સ્વાભાવિકજ છે. પરતુ ભૂખડા અને નિર્માલ હિ'ડુસ્તાનમાં 
વસ્તીને! વધારે। ઝપાટાબ'ધ થતેજ નથી, તેથી તે અટકાવવાના 
ઇલાજ ખોળવાની હાલ જરૃર નથી. એમ છતાં ઇલાજ ખતાવવામાં 
મ્રથમ વિધવાઓ ને। ભોગ શા માટે આપવો ર માતાએ પણુ ગકીખ 
ખકશંને ભોગ માગેછે. તે ન્યાચે ખકરી જેવી ગરીખ વિધવાઓને 
હોમવાને! વિચાર થતો હેય, તે! કોણુ જણૂ | જેમ વિધવાને ન 
વરવા દેવાથી વસ્તીને! વધારો થતો અટકેછે; તેમ વાંઢાએને ક્રી 
ચરણુવા ન દેવાથી વસ્તીનો વધારો અટકેછે; તે તેમના સ'બ'ધે 
આવો વિચાર શા માટે ન કરવો ર વાંહાની વાત તે! વૈર ગઇ, પણુ 
આપશે અહીં તે! વિસ્તાર વધારવા માટેજ એક બૈરી ઉપર બીજી 
એક કે અનેક જૈરીએ કરવા દેવામાં આવેછે, તેનો અટકાવ ગ્રથ- 
સજ ફેમ ન કરવો ર વિધવાએ રાજીખુશીથી ન પરણું, એ વાત 
એક છે, ને અસુક હેતુ સારવા માટે તેમને ન પરણુવા દેવી, એ 
વાત ખીજ છે, ન્યાયની નજરે જેવુ, એ વાત એક છે, અને સ્વાર્થી 
નજરે નવુ» એ વાત ખીજી છે. 

શાસ્ત્રીઓ, પ'ડિતે! એવી તકરાર લાવેછે, કે કન્યાદાન એ એક 
ગ્રકારતુ” દાન છે, દાન આપેલુ” પાછુ' લઈ શકાતુ” નથી, કે તેતુ' દાન 
કૂરીથી થઈ શકતુ” નથી. તેમ માખાપે એકવાર દાન કર્ચા પછી 
કન્યાતુ દાન ફરીથી કરવાનો તેને અધિકાર નથી. આ તકરાર 
સ'બ'ધે પૂવે“ વિચાર કયો છે, તથાપિ હવે તૈતે બ્યવહારિક રીતે 
નઈએ. ધારો કે તમે એક ખ્રાહદાણુને કે સાધુને ચાર સાના દાનમાં 
આપ્યા. તમે આપેલી રકમ એળછી લાગવાથી અને લેનાર ઝાંઝી 
સાવાથી તે તમારા ઘરમાં ટ્રે'કી ચાલતો થયો. તમે એ પૈસાનુ* 


( ૨૩૮ ) 


શુ' કરશે। ? એક વાર દાનમાં આપ્યા, માટે તમે પોતે તેનો ઉપચોગ 
પાતાના કાયમાં ને ન કરો, તે! પછી તમારે તે કોઇ બીજાને દાનમાં 
આપવા પડશે. આવે પ્રસ*ગે એક વસ્તુતુ' દાન ખીજી વાર કરવાની 
કૂરજ જગતમાં પડતી આપણે જેઈએ છીએ. એક છાહ્યાણુને આપણે 
દાનમાં ગાય આપી. બ્રાહ્મણે તે સ્વસ્તિ કહી અ'ગીકાર કરી; પણુ 
કલુ, કે તે ગાભણી છે, તે વિયાતા સુધી તમારે ઘેરજ કૃપા કરી 
રહેવા દો. આપણે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ગાય આપણે ઘેર રાખી, 
અને તે દરમિયાન દાન લેનાર ખ્રાહ્દાણુ મરી ગચે1, કે પત્તો ન 
લાગે, એવે ઠેકાણુ ચાલ્યા ગયો. તમે એ ગાયતુ' શુ' કરશે। 1 રાજાએ 
દાનમાં આપેલાં વતન છીનવી લેછે, કે વતનદાર નિર્વ”શ થયે તે 
પાછાં લેછે, અને વળી તે ખીનને દાનમાં આપેછે. ડદાશ શાસ્રા- 
પ્રારે એક વાર દાન કર્યા પછી માબાપ વિધવાતુ' ફરીથી દાન કરી 
ન શકે, તે! ભલે તે દાન કોઈ ખીજુ' કરે, અથવા વિધવા વિવાહને 
દાન તરીકે ન ગણે, અથવા તેનો વિધિ ખીજી રીતે સુકરર થાય. 
પ'ડિતે। ધાર, તો હરેક ખાખતને તોડ પાડી શકેછે, અને શાસનની 
હરકતો! પણુ ટૂર કરી શકેછે. “નાળનાં ગાડાં નાળમાં રહેતાં નથી.” 
હુરકત નડે, ત્યાં તેનો નીકાલ હરેક રીતે કરી શકાયછે. 
કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે યુન્લગ્ન અચવાનાતરાં _ 

કરવાં, એ નીચ વર્ણુતુ' કામ છે. ઉ'ચ વર્ણથી એવુ હલકુ” કામ થઇ 
ન શહે, નાતરીઆ નાતમાં જ્યારે પાલવતુ' નથી, ત્યારે નાતરે જવા 
સારૂ ખાઇડીઓ પોતાના ધણીને ઝેર દઈને મારી નાખેછે, 
અને સ ચુરૃષમાં જે "પ્યાર અને સુખશાન્તિ રહેવી ન્તેઇએ, તે 
રહેતી નથી. આપણે કોનાં સુનલ'ગ્ન કરવાનુ' કહીએ છીએ, તે પાછળ 
ખતાવ્યુ' છે; એટલે એવાં સુનર્લગ્ન અને નાતરાંમાં જમીન અરામા- 
નનો! ફેર છે. નાની વયની સ્ત્રીએએ ધણી સાથે ન પાલવવાથી તેને 
સાર્‌ નાખ્યાના દાખલા નાતરીઆ નાતમાં પણુ કવચિતજ ખનતા 
હશે. સુનર્જગ્નને હલકુ કામ, અને તે ઉચ વષથી ન થઈ શકે, એમ 
ભશાનવાને મજખૂત ઠાર નથી. રૂઢીથી જે હલકુ” મનાય, તેને રૂઢી 
ઉ'સુ' પણુ કરી શકે. સુનર્લગ્નને હલકુ' કમ માનવાથી દુનિયાની 


( ર૩૯ ) 


સવ પ્રજાઓને તથા તેમની સવ નતેોને આપણે હલષી કહીએ છીએ. 
દુનિયાની સર્વ ગ્રજાએ। તથા «તેમાં ને ચુનલગ્નના પ્રચારથી ખૂન 
ચતાં હય, અને ડુઃખ પડતાં હોય, તો સુનલગ્નથી તેવાં પરિણામ 
નીપજેછે, એમ શાખીત થાય, પર તુ અપવાદ તરીકે જેવા ખનાવ 
આપણે અહીં ખનેછે, તેવા સર્વ ઠેકાણે અનતા હશેઃ તે શિવાય ખીજી 
પ્રજાએ અને જાતોને સસાર એથી વધારે ફુઃખરૃપષ નિવડતે નચી. 
લગ્ત સ'બ ધે તથા સ પરૃષના રિયળ સ'બ'ધે હિ'ટના આર્ચૌના 
વિચાર તથા તેમની લાગણી ઔજી પ્રજાએ કરતાં ચઢીઆતી 
અથવા વધારે તીત છે. સ્રીએ એક ભવમાં બે ભવ કરવા ચહાતીજ 
નથી. એક તખતતુ' પરણેતર ભવોભવ પહેચેછે, એમ તે માનેછે. 
સુરૂષ મરી જાય, તે! તેની પાછળ તેની પત્ની પહેલાં સતિ થવા 
ઉભી થતી, અને તેનીજ ચેડમાં ખુશીથી બળૉ મરતી. પરતુ સતિ 
શવાને ચાલ છેક પ્રાચીનકાળમાં નહોતો. દત્ત પોતાના પ્રાચીન 
ભારતમાં જણાવેછે, ફે સતિ થવાને રિવાજ દઢ કરવા માટે ત્ગવે- 
દની એક કચાને ફ્ેગ્વીને તેનો ખોટો અચ કચો છે. “ માતુષિક 
નિયમોમાં અતિ ફર રિવાજ માટે સ્ગ્વેદમાં કોઇ સ્થાને અતુ- 
મતિ નથી. દહનકિયાના સ્થાન પ્રતિ સ્રીઓઆના પ્રસ્થાન સ'બ'ધી 
એક કેવળ નિદૌષ ત્રાચા#- છે. એનો અરથ આ રીતે થાય છે. “આ 
સ્રીઓ વૈધવ્યનાં દુઃખ સહન ન કરે. જેના પતિ સારા ભને મનવાં 
છિત હાચ, તેઓ જન તે નવનીત લઇ પોતાના ઘરમાં જાએ. 
આ સરીઓને આંસુ સાર્યા વગર અને કાંઈ પણુ શેક વગર પહેલા 
તો મૂલ્યવાન અલ'કાર પહેરી ઝૃડ પ્રતિ જવા ઘો ?? મૂળ કચાના 
વાડ્યમાં દહન સ'બ'ધી એક પણુ શખ્ઠ નથી, પણુ તેમાનો એક 
જજે શખ્ઠ બદલી અસે લખ્યો, અને પછી બ'ગાળામાં વિધવા દહેતના 
રિવાજને ગ્રતિપાદિતિ કરવા સૂળ વાડચોના બોટો અથ કરી તેનો 
અયોગ્ય ઉપચે।ગ કર્ચ, પ્રોફ્િસર મેક્ષ મૂલરના શબ્દોમાં કહીએ, તે! 
* શ્સાર્નારસવિષવાઃ છુપસ્તોરાબઝતેનલીવવાલવજઞન્જુ 
અસશ્રજોનમૌઝ્ાઃ સુરત્તામાસકત્તુંસજવે/વોસિમજે | 





(૨૮૦) 


“નિઃશ'ક આચાર્ચૌથો કેટથુ' થઇ શકે, તેતુ અ અતિ નિ'ઘ દૃષ્ટાંત 
છે. જે વાક્યને તોડી, તેનો ખોટો અથ અને અચોગ્ય ઉપચેોગ 
થચે!, તેના આધારથી હજારો જીવોનાં ખલિ અર્પાચાં, અને ઉન્મત્ત 
ખળવાની ધમકી અપાઈ. આ આક્ષેપ ડુઃસહ પણુ ચોગ્ય છે. મૂળ 
વાક્ચોમાં ફેરફાર, અને તેનો ખોટો અર્થ એ ખ'ને પૂર્વ કાળમાં 
થયાં હોય, કે થોડાજ શતક પહેલાં થયાં હોય, તેથી આ આક્ષેપ 
શિથિલ થતે! નથી. ” આ ઉપરથી સતિ થવાના શાસ્ધારનો 
ખુલાસો થરો. સતિએ ખરા પ્રેમથી કોઇકજ થતી હતી, પોતાની 
રાજી ખુશીથી થોડીજ થતી હતી, લોડ્લાજને કે ચાલતી રૂઢીને 
તાબે થઈને ઘણી થતી હતી, અને મારી મચરડીને ઉભી કરવામાં 
ખહું આવવી હતી. એક રાજની પાછળ તેની સરવ રાણીએ ને તેમજ 
દાસીઓ સુદ્ધાંતને પ્રેમને લઇને સત ચઢે, એ માની શકાતુ નથી. 
આ ડુ સે ભય'ક૨ રિવાજથી ત્રાસીને દયાછુ અકબર ખાદશાહે તેનો 
અઢકાવ કર્ચોહતે।, અને પરાષકારી લૉર્ડ વિલિયમ બેન્ટિક સાહેબે 
તેનો પ્રતિખ' કર્યો. 

વૈદિક અને ભારત કાળમાં વિધવા'વિવાડ થતા, તે અટકયા, અને 
તે પછીના કાળમાં સતિ થવાનો ભય'કર રિવાજ હતે, તે ખ'ધ પડયો; 
એટલે ઉ'ચ વર્ણમાં સઘળી વિધવાઓને મરણુ પર્યત ટુઃખમાં દહાડા 
કાઢવાના થાયછે. ખિચારી ખાળવિધવાએનેો આ ચાલથી મરા 
થાયછે. આપણા દેશમાં પોતાની દિકરીએ ને પરણાવી ઠૈકાણે પાડવી, 
એ માખાપ સ'સારની મોટી ફરજ સસજેછે. અને ન્યાં સુધી દિક* 
રીઓ ઈચ્છાવર વરતી ન ચાય, ત્યાં સુધી તે ટૂરજ માબાપને શીર 
રહે, એ વાજ'ી છે. દિકરી જન્મે ત્યાંથી તેને ઠેકાણુ પાડવાની ફ્િક* 
રમો માખાપ પડેછે, અને જેમ ખતે તેમ જલદી વર ખોળી કાઢી તેને 
નાનપણુમદેજ પરણાવી દેછે; પર'તુ નાની વચે પરણુપવવામાં તેને ર૭1" 
વાની ધાસ્તી વિચેષ છે, તેને તે વિચાર કરતાં નથી. જ્યાર તે ૨1- 
ચછે, ત્યારે તેઆ લમણે હાથ દઈ નશીખને દોષ દેછે; અને 


ચાકેપોાક સૂડી રદન કરેછે. સુનવિવાહને ચાલ હાત, તોઃ સારૂ? 
એવુ' તેમને તે વખતે સ્મશાનજ્ઞાન પણ્‌ થાય છે; પરતુ લોકરૂટી 


૬ ૫૯૬૭ 


અને લેકાપવાદને તેએ જલદી તાબે થઈ «તય છે, દિકરીએને 
ટેકાશુ પાડવી, એ જે સાખાપનુ કત્તઃગ્ય છે, તો તે અદા કરવામાં 
તેમણુ પુખ્ત વિચાર કરવો જેઈએ. ધારા કે એક માણુસને બે 
દિકરી છે. પરણાવેલી એક દિકરી આઠમે વષે” રાંડી અને બીજી 
દિકરી ૯ વર્ષ'ની ઝુ*વારી છે. ને ૯ વર્ષની કુ'વારી દિકરીને ઠેકાણે - 
પાડવાની તેની કૂરજ છે, તે આઠ વર્ષની વિધવા થએલી દિકરીને 
ડકાણે પાડવાની શુ” તેની ૨% તથી ? એક વાર પરણાવવાથી તેની 
ક્‌રજ અદા થઇ કહેવાય નહી, કેમકે તેનો પત્તિ મરી જવાથી તે 
હૈકાણિં પડતી અટકી છે. 


વિધવાવિવાહ કરવાથી કેટલીક કાયદાની હરકતો આવતી 
હુતી, અને ખાસ કરીને તેવી વિધવા તથા તેની પ્રન્તને વારસો 
મળવાને વાંધો પડતો હતે, તેથી પ્રતાપી અને માયાળુ અ'ગ્રેજ 
સરકારે સન ૧૮૫૬ ની સાલમાં એક નિગ'ધ ( આકટ-૧૫ મો ) 
ખહાર પાડયે।, તે નીચે પ્રમાણુઃ-- 


“ ઇસ્ટ ઇ'ડિચા ક'પની સરકારના કખન્ત માંહેના તથદ તાબા 
માંહેના સુલકમાં સ્થાપેલી દિવાની કેર્ટોમાં કાયદો જેમ ચલાવેછે, 
તે કાયદા ઉપરથી હિ'દુ જાતિની કેટલીએક વિધવા સ્ત્રીએ શિવાય 
બાકીની વિધવા ઔએ!થી તેમનુ' એક વાર લગ્ન થવાના સખણથી 
ખીજી વાર કાયદ્દાસર લગ્ન ફરી શકાતુ' નથી, અને બીજી વારના 
લગ્નથી તે વિધવા ઓએને થએલી સ'તતિ અનેોરસ થાયછે, તથા 
તેની માલમિલ્કત ઉપર વારસાને! હક પહોંચતો નથી, એવુ' જાણે- 

છે વાસ્તે; અને કાયદાની અ! હરકત છે એવુ” કહેછે તે હરકત 
ચાલતા આવેલા ચાલને મળતી છે, તેદપણુ તે હિ'દુ ધર્મ'શાસ્રના ખરા 
અથ પ્રમાસુ નથી, એવુ' ઘણાએક હિ"દુ લોકોનું મત છે, અને જે 
હિ'ડ લોક પોતાની _થુદ્ડિ પ્રમાલૈે સદરટું વાત બાબત ખીત્તે ચાલ 
કહાડવાને ઇચ્છતા હોય, એવા ઘણાએક હિ'દુ લોકોની ઇચ્છાને 
વાસ્તે; અને સદરટુ પ્રકારના હિ“દુ લેક ટાયદાની સદ રટુ હરકત છે- 
એવું. કહે છે, તે ટૂર કરવી, એ વ્યાજબી છે વાસ્તે; અનેડિડુન્વતિન 


/ ૨૪૨ ) 


વિધવા આીએનાં લગ્ન થવા ખાખત કાયદાની હરકતે! છે, તે સઘળી 
ટૂર કર્યાથી સુનીતિની વૃદ્ધિ થઇને લોકે!નું' કલ્યાણુ થશે વાસ્તે; 
હેઠળ લખ્યા પ્રમાણે ઠરાવ્યું છે, 

૧. હિ'ટુમાં લગ્ન થતી વખત, કે!ઇઇ માણુસ મરી ગયે! હોય 
* તેની સાથૅ આગળ સ્રીતુ' લગ્ન અથવા વિવાહ એટલે વેવીશાળ 

ચષ્ુ' હતુ, એવાં કારણુથી તે (ક્રીથી થચેલુ') લગ્ન કાયદા 
વિર્‌દ્ધ છે, તથા તે લગ્નથી થયેલી સ'તતિ અનૌરસ થાય છે, એવુ' 
સમજલુ' નહિ. એ વાત વિરૂદ્ધ કોઇ ચાલ્ર તથા હિડુ શાસને! 
અથ હોય તોપણુ સદરહુ પ્રમાણ સમજવુ' નહીં, 

૨. ફોઈ વિધવાતુ' ગુજરાન ચાલવા ખાખત પોતાના એૈયવ 
ભર્થારથી માલમિલ્કત ઉપર તેનો હક તથા સ'બ'ધ હોય તે; અથવા 
પોત્તાના ભર્થારના વારસાના સખખથી, અથવા તેના અપ્રતિખ'ધ 
દાયાદિના વારસાના સખખથી, તે સીને તે માલમિલ્કત ઉપર હઝ 
તથા સ'બધ હો્‌ય તે; અથવા તે માલમિલ્કત બીજાને આપવાના 
શધિકાર તેને આપ્યા વગર તે ચિલ્કતને। તેણીએ નિયસિત ઉપભોગ 
માત્ર કરવો, એવુ મૃત્યુપત્ર ક્યુ” હોચ, અને તેમાં સુનવિવાહ કર- 
વાની પરવાનગી સ્પષ્ટ લખી ન હો્‌ય, તે સૃત્યુપત્ર ઉપરથી 
મિલ્કત ઉપર તેને। હુક તથા સ'ખ'ધ હોય તે સઘળે; તે મરી જાય 
ને જે પ્રમાણે બ'ધ થાય, તથા પૂરો થાય, તે પ્રમાભે તેનો સુતજિં 
વાહ થયો, એટલે તે ખ'ધ થચે, તથા પૂરો યશે, અને તેના મૈયત 
ભરથારના નજીડતા વારસ હોય, તે અથવા તે સ્રી મરણુ પામ્યા પછી 
તે માલમિલકત ઉપર જે ખીજ સાણુસને હક પહોંચતો હોય તે 
માણુસો તે ઔને! પુનર્વિ વાહે થયા પછી તે માલમિલ્કતના ધણી થશે. 

૩. મૈયત માણુસના પૃત્યુષત્રમાં તેની વિધવા ઔતુ' અથવા 
ખીજ કોઇ સાણુસને તેનાં છેઇકરાંતુ' પાળગ્રહણુ કરવા સારૂ સ્પષ્ટ 
રીતે નીસ્ચા નહીં હોય, અને તેની વિધવા સ્રી સુનવિવાહ કરે, તે! 
સેયત ભરથાર પોતાના અ'તકાળને સમે જે ઠેકાલુ સ્થાયી રહેતો 
હાથ, તે ઠેકાણે દિવાની અસલ કૂરિયાદી લેવાને! જે કોર્ટને 
અપિકાર હોય, તે કોર્ટને તે છોકરાતુ' પાળત્રડણુ કરવા સાર્‌ 


જ્ટડ 7 


ચોગ્ય માણુસ તીમવાની અરજી કરવાનો અધિકાર મૈયત ભચ્થારના 
પિતાને, અથવા પિતામહને, અથવા માતાને. અથવા પિતામહી 
(ખાપની મા )ને, અથવા સૈયત ભરથારના હરકે।ઇ કુટુ'બીને છે. 
એ ગ્રસાણે અરજી થયા પછી કોર્ટની નજરમાં આવે, તો. સદરહું 
પ્રમાણે પાળગ્રહણુ કરનારો તીમવાને। કોર્ટને અધિકાર છે. પાળચ્ર- , 
હુણુ કરનારો નીચ્ચે, એટલે તે સઘળાં છે।કરાંને અથવા તે માંહેના 
જ્ેટલાંએકને તેએની માની વતી પોતાને સ્વાધીન લઇને તેઓની 
સ'ભાળ; તેએ નાની ઉમ્મરના હોય, ત્યાં સુધી કરવાને! અધિકાર 
પાળગ્રહેણુ કરનારને છે, અને વગર માબાપનાં છેકરાંતુ' પાળગ્રહણુ 
કરવા બાખત જે કાયદા તથા કાતુત ચાલુ હોય, તે પ્રમાણે કોટે” 
સદર્ટુ નિમણુક કરતી વખતે ચાલવુ”, અને એવુ ઠરાજ્ટુ' છે, કે 
સદરહુ પ્રકારનાં છોકરાં નાની ઉમ્મરનાં હોય, ત્યાં સુધી તેઓનું શુ- 
જગન ચલાવવા સાર્‌ તેઓને ચોગ્ય વિઘાભ્યઃસ કરાવવા સારૂ, 
જોઇએ તેટલી તેએની માલમિવ્કત નહિ' હોચ, તે! તેઓની માના 
અતુમત વગર સદરહુ પ્રકારની નીમણુક કરવી નહોં. પણુ જેને પાળ 
ગ્રહણુ કરનારો ઠરાવવે। હોય, લે છોકરાં નાની ઉમરનાં છે, ત્યાં સુધી 
તેએના રુજરાન ખાબત તથા તેઓના ચોગ્ય વિદયાજ્યાસ ખાખત 
જામીન આપે, તે! માના અતુમત વગર નીમણુ'ક કરવી. 


૪. માલસિલ્કત મૂડીને મરનારા કોઈ માણુસના મરણની 
વખતે વિધવા સત્રો સ'તાન રહિત હોય, અને સ'તાન રહિત વિધવા 
હૈય, તે સખખથી તે સાલમિલ્કત ઉપર આકટ ઠર્યા પહેલાં તેતો 
વારસાનો દાવા ન ચાલે, તો તે સઘળી માલમિલ્કત ઉપર અથવા તે 
સાલમિલ્કતના કાંઇ હિસ્સા ઉપર તેને! વારસાને! દાવો આ આકટ 
માંહેની કોઈ વાત ઉપરથી ચાલશે એવુ” સમજવુ” નહીં. 

પ. પાછલી ત્રણુ કલમમાં ઠરાવ કીધા છે, તે શિવાય કેઇઇ વિ" 
ઘવા સ્રીતે! કોઈ સાલમિલ્કત ઉપર દાવા હરો, તે તેનો સુનવિવાહ 
થવાના સખબથી ડુખચૅ નહીં; અથવ! ખીજી રીતે તેનો હક પહે- 
ચતો હોય, તે પણુ ડુંખરે નડી અને વિધવા આએ પુનતિ વાહ 


( ૨૪૪ » 


કચ, તેનુ' તે પહેલી વારતુ'જ લગ્ન હોત તે વારચા ખાખત તેને! 
જેવા હક ગ્રાલે, તેવાજ પુનર્જિવાહ થયા પછી ચાલશે. 

૬, હિ'ટુ નતિની જે ઔવુ' મૂછાજ લગ્ન થયુ' ન હોય, તેના 
લગ્ન સમય જે શખ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યાથી અથવા જે વિધિ કર્યાથી 
અથવા જે કરાર કર્યાથી, તે લગ્ત કાયદાસર થાયછે, તે શખ્દ્રનો 
ઉચ્ચાર, અથવા તે વિષિ અથવા તે કરાર હિડુ જાતિની વિધવાના 
લગ્ન સમે કર્યાથી તે પુનનિવાહું કાયદાસ૨ થાયછે એવુ' સમજવુ” 
સદરહુ પ્રકારના શખ્ઠ, અથવા વિધિ અથવા કરાર વિધવાને લાચુ 
નથી, એવા સખખથી તેતું લગ્ન કાયદા વિરૂદ્ધ થાયછે, એવુ' સમ- 
જવુ* નહીં. 

છ, પુનવિવાહ કરનારી વિધવા સરી નાની ઉમ્મરની હોયને 
સેન પાતાના પહેલા વર સાથે સમાગમ થયો નહીં હોય, તો તે 
શ્રીએ પોતાના પિતાના, અથવા પિતા નહીં હોય, તે! પોતાના 
પિતામહના, અથવા પિતામહે નહી હોય, તે! પોતાની માતાના, 
અથવા એ માંહેતુ' કોઈ નડીં હોય, તો પોતાના વડા ભાઈના, 
અથવા ભાઇઓ પણુ નહીં હોય, તો! તેઓનો નજીકનો કુડ્ુંબી 
હાય,તેનાઅનુમત વગર સુન્વિત્વાહ કરવા નહીં. આ કલમના ઠરાવ 
વિરૂદ્ધ લગ્ત કરવાના કામમાં જે જાણી નેઈને મદત કરરો, તે સર્વ 
જણા ઘણાર્માં ઘણાં એક વર્ષ" સુધી કેદની શિક્ષાને પાત્ર થશે, અને 
શ કલમના ઠરાવ વિરૃદ્ધ થએલુ' લગ્ન રદ છે, એવુ ઠરાવવાનો અધિ- 
કાર ઇનસામ્‌ની કોટને છે; પણુ એવુ” ઠરાવ્યું” છે; કે આ કલમના 
ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલાં લગ્નના ખરાપણા બાખત તકરાર પડે; તો 
સદરહુ ગપ્રકારતુ' અતુમત લીધું નથી, એવુ' સાખીત થાય, ત્યાં સું 
સદરહું પ્રકારવું” અનુમત લીધુ' છે એવુ' સમજવુ', અને સદરહું પ્રકા 
રતુ' લગ્ન ચયા પછી વરની સાથે સમાગમ થયે, એટલે તે લગ્ન 
શદ છે, એવુ' ઠરાવવુ" નહીં, વિધવા સ્રી સુખ્ત ઉમ્મરની હોય, 
અથવા તેને। વરની સાથે સમાગમ થયે। હોય, તે! તેને સુનર્વિવાહ 
કાયદાસર તથા આધારચયુક્ત થયા વિષે તેનુ' પાતાનું' અતુમત ખસ 
છે એવુ* સમજવુ. ” 


૬ પ્ડ૦ $ 


શ્રીમ'તત સરકાર મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરકથી 
“ સુનવિચવાહ નિખ'ધનો ” સુસદ્દો ( ખરડો ) તા. ૨૧ સી માર્ચ 
સન ૧૯-૦૧ ની આજ્તાપત્રિકામાં પ્રસિદ્ધ થચોછે. તે આ પ્રમાણેઃ--- 

૧. આ નિખ'ને સુનવિવાહ નિખ'ધ કહેવો. 

ર. આનિખ'ધ સિતિ સ'વત્‌ ૧૯૫૭ એટલેતા, માહે 

સન ૧૯૦૧ ના રોજ અમલમાં આવરી. 

૩, કોઈ પણુ હિ'દુ વિધવા સ્ત્રી તથા પુરૂષ એમના વચ્ચે 
થએલે પુનર્વિવવાહ, તે સ્ત્રી સુરૂષને લાગુ હોય તે; અ કાયદા પ્રમાણે; 
શ શાસ પ્રમાલે; અથવા ર્ર રિવાજ પ્રમાણે સુનવિંવાહ કરવો 
કાયદેસર નથી, એવા સખખ ઉપરથી પુનવિંવાહુ ગેરકાયદેસર છે, 
એમ સમજવુ' નહીં, તેમજ એવા સુનવિ'વાહુથી થએલી સ'તતિ 
સદરહુ સખખના કારણુથી ગેરકાયદેસર છે, એમ સમજવુ" નહોં, 

અપવાદ 
* આ નિખ'ધમાં આગળ કહેલા ઠરાવો ઉપરથી ખાધ આવતો 
હાય, તો તે સુતવિવાહ ગેરકાયદેસર માનવાને પાત્ર થશે. 

૪. સકાદી સી કુ'વવારી એટલે અવિવાહિત છતાં તેતુ' લગ્ન 
થતી વખતે જે (30) શખ્દોચ્ચાર, (50 વિધિ અથવા (ર ) કરાર 
કરવાથી કાયદેસર લગ્ન થાય, તેજ શખ્રોચ્ચાર, વિધિ અથવા 
કરાર વિધવા સ્રીને! સુનવિવ્વાડ થતી વખતે કર્ચ હોય, તે! સુન- 
વિવાહે આ કાયદાના ઈતર ઠરાવોને અનુસરીને કાયદેસર યાયછે, 
એમ સમજવુ અને એવા શખ્ઠ, અથવા વિધિ અથવા કરાર 
વિધવા સ્રીના સુનવિવવાહને લાગુ નથી, એવી તકરાર કર્યાથી તે 
સમાન્ય કરવામાં આવશે નહીં. 

પ. આ નિખ'ધ અન્વચે વિધવા સ્રીનો સુનરવિવવાઢ એહિક- 
વિવાહના કાચદાને અનુસરીને થયે હોય, તેદ તે તેટલાજ કારણુથી 
ગેરકાયદેસર થાયછે, એમ સમજ્વુ* નહીં. 

છુલાસો, 

સહિકનિનારનેપ કાયદો અખલર્મા આવ્યા પછી આ કલમ 

માંહેના ઠરાવનો અમલ શરૂ થરો. 


( ૨૪૬ ) 


૬, (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વષર્* ઝ્રુરાં થયાં ન હોય, 
શગર ( મા ) જેને પતિસ'ભોગ થચે1 ન હોય, એવી કોઇ પણુ 
વિષવાએ, અગર વિધવા સાથે, અતુકમે દર્શાવેલા શખ્સોની 
સ'મતિ વગર સુનવિવાહ કરવો નહીં:-- 

(૧) ખાપ; (૨) ખાષ જીવતો ન હોય તે! દાદો ( બાપનો 
આપ); (૩ » દાદો જીવતે! ન હોય તો મા; (૪) મા જીવતી ન 
હોય તો સજ્ઞાન મોટો ભાઈ; ( પ ) એવા ભાઈ ન હોય તે જેની 
પાસે તે વિધવા સ્રી રહેતી હોય તે સજ્તાન સગો! સુરૂવ; અથવા 
( ૬ ) એવો કોઇ સગો! ન હોય, તો વખતો વખત સરકારથી અધિ- 
કાર આપવામાં આવે, તે ઇસમ. 

આલાસે।. 

આ કલમમાં “સત્તાન” એટલે જેની ઉમ્સરનાં ૨૧ વર્ષ પૂરાં 
થયાં હોય તે, એમ સમજવુ. 

૭, ઉપરની કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે સ“મતિ મેળવ્યા વગર 
થચેલા સુનવિંવાહ ન્યાયાધિશી તરક્‌થી રહ ઠરાવવાને પાત્ર છે. 

અપવાદ* 

સ'મતિ વગર થએલે। સુનવિ'વાડ તે સ્ત્રીને પુનરવિવાહ પછી 
પતિસ'ભોગ યચે!, ત્યારે રદ ઠરાવવાને પાત્ર નથી. 

૮ (5) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ" પૂરાં થયાં હાય, અગર 
(આ) જેને પતિસ'ભેોગ થયે! હોય, એવી વિધવા સ્ત્રી કાયદેસર 
સુતવિંવવાહુ કરવાને સઝુખત્યાર છે; અને તેના પુનવિ્વાહને ખીજી 
જ્ાઇની પણુ સ"મતિની જર્‌૨ નથી. 

હ (અ ) જેસીનો પુનવિવાહ થચે! હોય, તચા ( આ)વતે 
સુનર્વિવવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અગર ઈતર કોઈ પણુ કારણુથી 
રદ ઠરાવેલ ન હોય, ત્યારે તે ઓને જે વારસાઇનો તથા ઇતર 
હુષ્ક હોય, તે હકને તે સુનવિવાડયી ખાધ આવેછે, એમ સમજવુ 
નહી'; અને તે નું તે પહેછુ'જ કાયદેસર લગ્ન હોત, તો તે હેછ 
જેવી રીતે કાયમ રહી શકયા હોત, તેજ પ્રમાણે કાયમ રહેશે. 


( ૨૭ ) 


અપવાદ. 


સુનવિવવાહ થએલો હોય એવી વિધવા સ્રીનો જાણે ફે 
તે ચૈયત થઇ છે, એ પ્રમાણે ( 5) પોતાના પહેલા ષણીની 
મિલ્કતમાંથી, અથવા તેના સગા તરક્થી પાષણુ મળવાને, તથા 
( સાં)પહેલા ધણીની, અથવા તેના છોકરાની, છેઈકરીની અથવા 
ઇતર સગાની મિલ્કતને। વારસે। મળવાને! હક્ક નષ્ટ થાયછે, એમ 
સમજવુ. 

'ખુલાસે।* 

જે સધનને। અથવા પલ્લાનેો અવેજ પોતાના પહેલા ધણીની 
હયાતીમાં તે સ્રીના કખનામાં આવી ચુકચે। ન હેય, એવા અવે- 
જત્તાો પણુ ઉપરના “ પોષણુ ” શખ્દસાં સમાવેશ થાયછે, એમ 
સમજવુ. 


ચત્યપવાદ* 
સુતવિ'વાહ કરવા વિષે સ્પટ પરવાનગી આપી કેઈ પણુ મૃત્યુ- 
પત્ર ઉપરથી એકાદી મિલ્કત તે સ્ત્રીને આપી હોય, તો તે મિલ્કત 
ઉપરના તેના હકને ખાધ આવે છે, એમ સમજવુ નહીં. 

૧૦. જે વિધવા સ્ત્રીને સ'તતિ ન થયાને લીધે જે વારસાઇના 
હેક તેને મળી શકચે। ન હોય તે સ્રીને મુનવિવાહથી સ'તતિ થયાને 
લીધે એવો વારસાઇનો હેક મળી શકરો, એમ સમજવુ” નહીં. 

૧૧, જે વિધવા સ્રીએ સુનવિવાહ કર્યો હોય, તેનો પોતાના 
પહેલા ષણીથી થએલાં છોકરાંએતુ તેમની માના નાતાથી પાલન 
કરવાનોા.હક નછ થાય છે, એસ સમજવુ”? અને ધણીએ ગૃત્યુપત્ર 
કરીને તેને પાલન કરનાર નીસી હોય, તે.પણુ ચોગ્ય ન્યાયાધિ- 
શીએ તેને પાલન કરનાર (પ) નીમ્યા વગર, અગર (ગા) મ'જુર 
કર્યા વગર, તેને પાલન કરવાને! હક પ્રા થશે નહોં. 

૧૨. (3) જે વિધવા સ્ત્રીનો તથા સુર્ષનો સુનવિવવાહુ થયો 
રાય, અને ( %1) તે સુનજિંવાડ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અથવા 
ઇતર કેઈ પણુ કારણે(થી રદ ઠરાવેલો ન હોય, તે સી સુરૂષને, 


(૨૪૮) 


કિ'વા તેમની સ'તતિને, અગર સગાને અથવા ઇતર લોકોને, (%) 
એવો સુનવિ*વાહ કર્યાને લીધે, અથવા (સં)તે કરવામાં સહાય 
કર્યાને લીધે, અથવા (મ ) તેમની સાથે ખીજ કોઈ પણુ પ્રકારે 
સ'ભ'ધ હોવાને લીધે ન્યાત ખહાર મૂકવામાં આવે તો તેટલાજ 
કારણુથી તેમના વારસાઈ સ'ખ'ધીના હકને કોઈ પણુ રીતે ખાધ 
આવે છે, અથવા મિલ્કત ઉપરનો, અગર્‌ ઇતર હક નઇ ચાય છે, 
એમ સમજવુ નહીં. 

૧૩, (૧) છઠ્ઠી કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે ચોગ્ય શખ્સની સ'મતિ 
વગર ( અ) સોળ વર્ષથી એણી ઉમ્મરની, તથા ( આ) પતિસ” 
ભોગ થયો નથી, એવી વિધવા સાથે જે ઈસમ સુતવિવાહ કરરે 
તે, તથા (૨? તેવા કૃત્યને જાણીનેઈને સહાય કરનારા સર્વ 
ઇસમો એએ! બેમાંથી ગૈ તે પ્રકારની એક વર્ષ સુધીની કેદની 
શિક્ષાને, અથવા દ ને અથવા એ ૦'ને શિક્ષાને પાત્ર થશે. 

૧૪. ઉપરની કલમમાં કહેલા ગુનાહ બદલવું” કાસ ઝે શખ્સની 
સ'મતિ લેવી નેઇતી હતી, તેની ફરિયાદ વગર ચલાવવુ નહીં; 
ગને સદર ગુનાહેની ચાકશી, જેને વખતે! વખત અધિકાર આપ- 
વાર્માં આવશે, તે ફ્રેજદારી ન્યાયાધિશે કરવી. 

૧૫. ( 5) તેરમી કલમમાં કરેલો ગુનાહના કામમાં, (મા) 
સ'મતિ વગર થએલે! સુનવિવાહ રટ કરવા ખાબતના દાવામાં 
વિરૃદ્ધ હકીકત સાખીત કરવામાં શ્માવે; ત્યાં સુધી કાયદેસર સ'મતિ 
હેતી, એમ માનવુ નેઈએ. 


૧૬. (૧) છઠ્ઠી કલમના ઠૅરાવ વિરૃદ્ધ કરેલે સુનવિવાહ યદ 
ઠરાવવા સારૂ દાવા આણુવાનો અધિકાર, જે શખ્સની સ“મતિ લેવી 
જોઇતી હુતી, તેનેજ માત્ર છે. (ર) પર'તુ એવુ* ઠરાવવામાં આવ્યે 
છે, કે સદરહુ શખ્સે આણેલા દાવામાં છેવટ ઠરાવ થતા પહેલાં 
જાઇપણુ વખતે વિધવાની ઉમરનાં સોળ વર્ષ" પૂરાં થયાંછે, એમ 
ન્યાયાષિશીના જાણુવામાં આવે, તે] તેની સ“મતિ વગર દાવાડું 
કામ આગળા ચલાવવુ” નહીં. 


(૨૪ ) 


* ૧૪. સુતવિવાહુ રઢ ઠેરાવવા વિષેનો દાવા, જેને વખતો 
વખત અધિકાર આપવામાં આવે, તે ન્યાયાધિશ શઆગળ ચાલશે.” 
જે ન્યાયાધિશીમાં એ પ્રમાણે દાવો આણુવામાં આવશે, તે ન્યાચા- 
ધિરો પોતાના ઠૅરાવતો અમલ કરતાં પહેલાં તે કાસ ઠૅરાત સહ 
વશ્છિ ન્યાચાધિશી તરફ મોકલવુ3 અતે તે ન્યાયાધિશીને હકમ 
શશે, તે પ્રમાણે અમલ કરવે. 


. અગ્રેજી નિખ'ધ પ્રસિધ્ધ થવાતે ૪૫ વર્ષ વીતી ગયાંછે, એ 
વખતે સુતવિવાહની તરફેણુ કરનારા ખુ થે!ડા હોઇ ગ્રજામત તેની 
વિરૃદ્ધમાં ખટુ હતુ, તથા લોકોની લાગણી વધારે ઉશ્કેરાવાનો ભય 
હેતે।, તેથી સરકારે સાવચેતીથી માત્ર સુતર્લગ્ન કરનારને કાચદાની 
હેરકૅતે! નડે, એવા હેતુથી નિઅ'ધ કરેલો જણાયછે., હાલમાં સુન- 
વિન્વાહની તરકેણુ કરનારાની સખ્યા વધીછે. મજામતમાં કેટલેક 
જરકાર થયોછે, તથા લોકોની લાગણી તે વખતના જેટલી ઉસ્ફેરા- 
વાને ભય નથી. વળી એ નિખ'ધ થયા પછી હિ'ટુસ્તાનના જૂદા જૂદા 
ભાગોમાં સે'કડો સુનર્લ'ગ્ન થઇ ગયાંછે, અને પ્રતિવર્ષ થતાં જાયછે, 
તેથી તેમને સરકાર તરફથી વધારે રક્ષણુની જફર છે. વિધવાની 
સરજી વિરૂધ્ધ તેતુ' વપન કરાવવામાં આવે, તેનો અટકાવ કાયદાથી 
થવા ઈણ છે, જેસ નાની વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે સ'ભોગ 
થચે। ન હોય એવી, વિધવાને તેના માબાપ વગેરેની સ“મતિ વગર 
પરણુનાર તથો તેમાં સઠાય કરનારને શિક્ષા ઠેરાવીછે, તેમ મોટી 
થયની, કે તેના 'પહેલા પતિ સાથે જેને! સ'ભોગ થચેો હોય, એવી 
વિધવા પુનલગ્ન કરવા ઇચ્છતી હેય, તે છતાં તેનાં સગાંવહાલાં 
જેર જીલમ કરીને તેને અટકાવે, ત્યારે તેને કાયદાની મદતની 
જરૂર છે. સુનર્જિવાહ ટરનારનો લેકે સુનવિતાહના કારણુથી 
તિરસ્કાર ન કરેં, એવો ગ્રતિખધ કાયદાથી થવો નેઇએ. ફરીથી 
લગ્ન કરનાર સ્ત્રી મુરૂષને તથા તેની સ'તત્તિને મ'દિરોમાં તથા 
ખીન' નહેર સ્થાનકે।માં જવાને કોઈ અટકાવ કરે, તો! તે કાય- 
ડાની, રુઇએ દૂર થવો જેઈએ. 


( શ્પક ) 


અગ્રેજી નિખ'ધ પ્રકટ થયાને ઘણાં વર્ષ વીત્યા છતાં કોઇપણ 
રશી રાજ્ય તરફથી સચુનવિ્વાહ નિખ'ધ આજ સુધી પ્રસિધ્ધ ન 
થચે!, એ નવાઇ જેવુ છે. કદાશ દેશી રાજ્યો ગ્રજામતથી વધારે 
ડેરતાં હરો, અથવા તેમને ત્યાં કેળવણીનો! પ્રચાર એછે! હોઈ, પ્રજા- 
સતમાં ફેરફાર થાડોજ થચે। હશે. પર'તુ હવે મામલે! ખદલાઇ ગચે 
છે. દેશી રાન્નએમાંના ઘણાક કેળવણીને પ્રસાદ પાસેલા છે, તેમના 
રાજ્યમાં કેળતણી પ્રસરી છે, અને તેમને ત્યાં સુન લગ્ન થવા માંડયાં 
છે; મારે શ્રીસ'ત ગાયકવાડ સરકારનો દાખલો લઈ તેમણે સુતર્વિ- 
વાહુના સ'ખ'ધમાં ક'ઇ પણુ કરવુ' ઘટેછે. 

વરાદરાના રાજ્યમાં સુનવ્ષ્વિડ નિખ'ધનો સુસદ્દો છપાતાંજ 
લોકોમાં કેટલીક હોહા થઈ. જીના વિચારના લોકો બીજાઓને 
ગમે તેમ સમનવવા લાગ્યા. સરકારને ઇરાદો ઉજળી વર્ણોમાં 
નાતરાં કરાવવાને! છે, એવી ખોટી સમજ કેટલાક આપવા લાગ્યા; 
પરુંતુ નિખ'ધ વાંચીને તેના ખરો આશય શો છે, તે તપાસવાની 
દરકાર ભાગ્યેજ કોઇએ ટરી હશે. એ નિખ'ધ વાંચવાથી હરેક સમજુ 
માણુસની ખાત્રી થશે, કે સરકારનો હેતુ નાતરાં કરાવવાનો બીલકુલ 
નથી, સુનર્લગ્તની ખાખતમાં વ્યક્તિ ઉપર કે નાત જાત ઉપર કોઈ 
જાતની સખ્તી છેજ નહીં, માત્ર જેઓ વાલી વારસની સ'મતિથી કૈ 
મોટી ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છાથી સુનવિવાહ કરે, તેને કાયદાતી 
હુરકતો ન નડે, એટલોજ એ નિખ'ધ કરવાને હેતુ છે. 


મકરણુ ૮ મુ, 
ડૅન્યાલિક્ય અને સાટા તે'બડાં. 
આઠ પ્રકારના વિવાહ સ'બ'પે, અને તેમાંના ત્રણુ જતના વિવાહ 
ધમ્યં અથવા શાસ્રપૂર્વક મતુએ ગણ્યાછે તે સ'બ'ધે, પહેલાં કથન 


કર્‌ીગયા છીએ. પ્રાન્તપત્ય, ગાંધવ* અને રાક્ષસ જાતના વિવાહ ધર્સ્ય 
અને સામાન્ય રીતે ચારે વર્ણને ચોગ્ય સાન્ય છે, સુર ગને 


(1૨૫૨) 


વૈશાચ વિવાહને ત્રધર્સ્ય ( ગેરવ્યાજખી )? ગણી તે કદાધિ કરવા 
નહીં, એમ મવુ કહે છે. ખ્રાહમ્ય, દેવ અને આપ જાતના તિવાહતેદ 
ઉપચે।ગ આ યુગમાં ભાગ્યેજ થાય છે. ગાંધર્વ" અતે રાક્ષસ તિવાહને! 
ઉપે પણુ કવચિતજ થાયછે; તેથી વ્વણ પ્રકારના ધમ્ય વિવાહમાં 
મ્રાશ્વપત્ય એ સુખ્ય, ઉત્તમ શને વિરોષ વપરાતો! વિવાહ છે. એ 
વિવાહમાં અ'ને જણાં તમે તમારે ધર્મ પાળો, એવુ* વચન કહીને 
વરકન્યાની પુજા કરી વરતે કન્યા આપવાની છે. સાધારણ રીતે 
આપણે જેતે “જુ ને કન્યા? આપવી કહીએ છીએ, તે આ વિવાહ 
છે. આર્ષ" વિવાહમાં ધર્સશાસ્ પ્રમાણ્‌ ઉપયોગ કરવા સાર્‌ 
વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયે! અને ખળદ્ટ લઈને કન્યા અપ- 
વાતનુ' જણાવ્યુ' છે. કન્યાના પૈગા લેવાનું માત્ર આસુર વિવાહ, ને 
ગમ્ય ગણાયછે, તેમાં કહ્યુછે; એટલે કન્યાના ખાપતે તથા 
સગાં વાહાલાંને તથા હત્યાને પોતાને વર દ્રજ્ય આપેછે, અથતા વરની 
તરફથી દ્રવ્ય અમવાસાં આવેછે, અને પછી સુશીથી જે કન્યાને 
પરણેછે; તે આસુર વિવાહ કહેવાયછે. આ ઉપરથી જણાચે, ફે છે 
જે જાતના નિવાહ સારા કે ધમ્ય ગણ્યાછે, તેમાં કન્યાના આપે વ૨ 
પાસેથી પૈસા લેવાતુ' જણાવ્યુ' નથી. આસ્રુર જતના અધમ વિવા- 
હરમાં માત્ર પૈસા લેવાનો ઉલ્લેખ છે, તેથી જેએ કન્યાના પૈસા 
લે છે, તેએ પધર્મશાસ્ર ગેર્યાજબી કે અધર્મી ગણી વજ્ય* કરેલી 
જાતને! વિવાહ કરેછે, એમ સમજવુ. 

કન્યાના ષેસા લેવા, તેને આપણે કન્યાવિકય અથવા કન્યાને 
ઘેચવી એમ કડીએ છીએ. સ્થાવર જ'ગમ મિલ્કતની પેઠે જણે 
કન્ચા એ માખાપની મિલ્કત છે, અને ખીજી મિલ્કતની પેઠે તેને. તે 
વેચી સાટી શકેછે. અ વિચારજ એવો ડફુછ છે, કે તેને કન્યાના 
તિંકય કરનારા પણ યોગ્ય કહી શકે નહીં: પોતાના ૩રજ દને વેચવું 
એ અચ્વાભાવિક છે. આજથી પચાશ તય ઉપર કોઈ કન્યાના વિઠ્ઠય 
કરતુ” તે તેને માટે ઘણી હોહા થવી; લોકોમાં તેની ખડું નિ'ા થતી, 
તેતા ફળને હમેરાની કાળી ટીલી ચાટતી, અને વખતે નાત પણુ 
તેતે ષકડલી. એ સસચે કોઇ નિર્ષઃ્ત સાણુસ થોડી રકમ છાત્તીછપની 


( ર૫૨) 
# લેતુ કે માંડધા અરચ' વરતા આપ પાસે કેરોવતુ'. પણુ શમા રિવાજ 
“ષ્ીમે ધીસે વધવા લાગ્યો! અને હાલ તે! તે નહીં ખમી શકાય એવો 
' અતે ત્રાસદાયક થઇ પડચે।છે. એ સમયે કોઇ સોટી રકમ લે, તો 
. લૈકે। કહેતા કે ફ્લાણાએ કન્યાના ભારોભાર રૂપીઆ લીધા, અને 
તૈણે ગજખ કર્યા. નાની વયની કન્યાના ભારોભાર રૂપીઆ કહા! 
એટલે તે હનર બે હન્નર થાય. 
પણુ હાલ કન્યાની કીમ્મત ખહુ વધી પડીછે. પાંચ દશ હજારે 
પણુ વખતે છૂટકો થતો નથી ! કન્યાના વીશ હન્તર સુધી રૂપિયા 
શપાયાની વાતે। સાંભળી છે, એટલે હવે તે। કન્યાને રૂપિયાને ખદલે 
સોનનાએ તોળીને વેચવા સરખુ" લગભગ થયુ'છે. માટી રકમો! લેવાય, 
ત્યારે કન્યાના બાપે “હીરા વટાવ્યા? એવુ' કહેવામાં આવેછે. કન્યાનું 
મૂલ વધારે ઉપજે, માટે તેને સ'ભાળથી ઉછેરવામાં, અને મોટી વચે 
પરણાવવામાં આવેછે. કેટલાક પ્રદેશસાં વધારે પૈસા ઉપનાવવા 
માઠેજ કન્યાને સોટી કરવામાં આવેછે. હરાજીમાં જેમ વધારેમાં 
વધારે માગણી કરનારને માલ અપાયછે; તેમ કન્યાને પણુ વધારેમાં 
વધારે પૈસા ધરનારને આપવામાં આવેછે. પૈસા વધારે મેળવવાની 
લાલચે ગમે તેવા ખુહ્ઠા, ખાડીલા કે અચોગ્ય વરતે પસ“ ટરવામાં 
શાવેછે. પરણુનારને ઘણી વાર પોતાની સવ કે ઘણીખરી સુજ 
પ નાખવી પડેછે; અને લાહીલોહીનએે ઘાડલીએ સવાર ચવુ' 
ચડેછે. * 
જેઓ આ પ્રમાણે પૈસા ઉસરડેછે, તેએ પોતાની બેટીતું 
અકલ્યાણુ કરેછે. સોટી થએલી કન્યા માળાપનાં આવાં કૃત્યથી નારાજ 
ચઇ કલેશ કરેછે, રૂએછે, અને પરણુવાની આનાકાની સુધ્ધાં કરેછે; 
પરતુ તે ખાપડી વિશેષ શુ' કરી શકે ? “ દિકરી ને ગાય, ન્યાં દોરે 
ત્યાં નય, ” એમ કહેવાયછે. સુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચી હાય,'તો વે 
ફાયદાસર પણુ વાંધો લઇ શકે. સવ* પૈસો બાપે લઇને ધણીને ખાખી 
' ખનાવ્યો, તેનાં સાઠાં ફેછા દિકરીનેજ ચાખવાનાં છે. પૈસાની ખાતર 
ધૅરડા ખખને દિકરી દેવાથી તેને સ'સાર સુખ મળવાનુ” નથી, કેમકે 
& પૈસા વગર હેવાતતસ!ં એક ચૂડી સાત્ર રહેછે. જેફ ધણી તેને નિરૂપ* 


*€:૨૫૩,૩ 


#થોગી છે, અને તે થોડી સર્વમાં ગત ચતો તેતે કે નોતી વચમાંજ 
'ફહાપો ચોઠેછે. 'ન્્યાં હાથે કરીને આવા વિવાહ'કરવાસાં ત્માવે, ત્યાં 
“શાભાપજ દિકરીનાં પેલા લવના દુશ્મન સમજવાં.', # '« “” 
ઘણીખરીનાતોમાં દિકરીના ઘરનુ' પાંણી સરુ'પર્ણુમાાપને 
' તથા ખઓીજા' વડીલને ખપતુ' નથી, હિકેરીડુ' સુઠ ઠેકાંણુ' ગણી તેના 
ઘરતુ' અન્ન ષાણી લેવાર્મા આવતુ” નથી. કન્યાને! વિકેચ કરી હજારો 
રૂપી ખાનાર પણુ આ રિવાજને આગ્રહથી વળગી શહેછે ! ધાણી 
પીવામાં ખાધ સમજે, અને હજારોની થેલીઓ સ્રોડિયાં કરી જાય ! 
લેકે કહેછે, કે કન્યાના પૈસા લઇને કોઈ ન્યાલ થચે। નથી. 
ઘણાખરા ઢાખલા આવાજ જેવામાં આવેછે. બે ચાર હીરા વટાવી 
ખાનાર પણુ પાછળથી ભૂખડુ' થઈ જય છે. છે।કરીના નિસાસા તેને 
જર્‌૨ લાગવા ન્‍ેઈએ. પોતાના એટા કર્મનો તેને પસ્તાવો થવોજ 
જેઈએ. તેના અ'તઃકરણુનો કીડો તેતે ફોલી ખાલોજ જેઈએ. નાત” 
જતના અને આળખાણ પિછાણુવાળા લોકે માં તેની અપડીસિ 
થાય; તે તો જૂડીજ. 

, માલના સાટામાં કૅ લાંચ રૂરાવતના કામમાં જેમ દલાલ છાનુ' 
છપષતુ' ખાઈ જાયછે; તેમ દિકરીના વિવાહમાં ભાંજગડીઆ પુષ્કળ 
પૈસા ખાઇ «યછે, એથી વરના તરક્ના ખિચાશ બેવડી રીતે લૂ[ટાય 
છે, ભાંજગડીઆ અનેક થાચછે, અને ૬ર૨ેકને ક'ઈ રકમ આપવી ષડે 
છે. કેટલીક વાર ખાપ અરુષ્ઠ રકમ ઠરાવેછે, અતે સા તેનાથી છાની 
રકમ પડાવેછે. 

સમા ડુષ્ટ રિવાજ હલકી નાતે!થી માંડીને છેક ખદ્દાણ જેવી 
શ્રેધ નાતોમાં પણુ ચાલેછે. “નાગર ભરાવે ગાગર”, “ નાગરની 
કન્યા ઉઘાડી”. એવી કહેવતો! ચાલેછે, એટલે નાગર સેવા સવખ્રા- 
હ્ાણેપમાં પણુ ઉ'ચા કહેવાતા, સમજી અને ઝૃહસ્થમાં ખષતાએસાં 
જે કન્યાવિકય થાય, તે! પછી ખીજી નાતો વિષે તે! કહેવાનુ'જ શુ? 
પૈસા ખરચીતે માલ લેવાતા એટલે તે બરાબર તપાસીને ખો 
ખંપણુ'વગરને! મનપસ'8 છેથ તો લેવાય, માટે સાગરની કન્યા - 


*( ૨૫૪ » 


ઉઘાડી એવી કહવત પડી છે. “નાગરું શખ્હર્માં નાથર વાણીઓતો 
પણુ સમાવેશ થાયછે. «યારે ખનન વાણીઆઓ સાં ડન્યાવિકયને 
રિવાજ નહેત્તે, અથવા જવલ્લેજ નેવામાં આવતે, ત્યારે પણુ ના- 
ગર વાણીઆમાં એ ચાલ ઢતે।. જે નાતોસાં ટન્યાવિફયને। પ્રચાર 
સામાન્ય હેય અથવા ખહુ અચે ચાલતો! હોય ત્યાં તે ખાખતની 
નિદા થાડીજ થાયછે, અને. ેળવાન અને. અકૂળવાનપણુ'નાશ પામેછે; 

એટલુંજ નહીં, પણ વખતે ગૃહસ્થાઇ કે શ્રીસ'તાઈ પણુ જણાવી 
નથી. એક પૈસાદાર અને સારી પદ્દી ભોગવતા અસલદારે પોતાની 
દિકરીના'પેસા લઈ વિવાહ કર્યો, ત્યારે તેના મિત્રે ઠંપકે! આપીને 
ક્યું, કે તમારા જેવા ગૃહસ્થ કન્યાતેો! વિકય કરે, એ સાર્‌ નથી. 
ગ્રહસ્થે જવાખ દીધો, કે જ્યારે મારે કન્યા લાવવી ફેયછે, ત્યારે 
પૈસા ખર્ચવા પડેછે, તો મારી કન્યાના પૈસા હું' શા માટે ન લઉ 
એતો. ઉછીના વ્યવહાર જેવુ' છે, અને નાતમાં વહિવટ ચાલેછે, તે 
ખાજીએ મૂકવાને કારણ નથી ! 


કન્યાવિકયને। રિવાજ ખીજી ભનેક રીતે હાનિકારક છે.જે ના* 
તમાં એ પ્રચાર વિશેષ છે, તે નાતમાં જેની પાસે પૈસા નત હોય, 
તેના વર્‌ તે। કુ'વારાજ મરવાના ! પૈસા વગર કન્યા મળતી નથી, 
માટે ગમે તે માગે" પૈસા મેળવવા, ગમે ત્યાંથી ગમે તેવી કન્યા 
લાવવી, અથવા કન્યાને અભાવે ગમે તેવે માગે* વર્ત્તવુ', એવુ 
નિધનના મનમાં આવેછે. આથી વ્યકિતઓ માં અનીતિની વાસના 
દાખલ ચાય છે, અને તે પ્રજામાં પ્રસરતી જાયછે, 

આ ઉપરથી કન્યાવિકેયને1 રિવાજ કેટલે ખરાણ છે, તે વાંચ- 
નારના સમજવામા ત્તાવશે. શાઅકારાએ એટલા માટેજ તેને નિદ્ય 
ગણ્યોાછે, અને સમજુ લેકે તેને એટલા માટેજ ધિષ્કારે છે; પરવતુ 
સ્વાર્થની ખાખત આવે, ત્યારે આપણા લેકે] શાસ ઉપર પાણી ફેરવે 
છે; અને લે।કોના પિષ્કારને લેખવતા નથી, 

સાટા તેખડાં કરવાં, એ એક જાતનો કેન્યાવિકૂય છે, અને 
કદાશ તે વિજ્ય કરતાં પણુ અધમ છે. સાટાં તેખડાંનુ* મૂછ કન્યાની 


૨૫૫) 


અઇત છે, ત્યાં અછત હેા્ય, ત્યાં પોતાનો છોકરો રખેસે રહી જરો, 
એવી માભાપને પાસ્તી રહેછે. એ માટે ટાંતો પાસે પેસા હોય, તે 
તે ખરચીને કન્યા લાવેછે, કે કાંતો! પોતાને હ્કિરી હોય તે સા- 
ટામાં (બદલામાં) સ્આાપીને કન્યા મેળવેછે. કન્યાવિક્રયમાં અન્યાને! 
ખદલે। નાણાના આકારમાં મળેછે, અને સાટામાં કન્યાના બદલા” 
સા કન્યા મળેછે, એટલે ખ'ને વ્યાપારમાં વિજય છે; માત્ર તેન 
ખદલામાં તફાવત છે. 


કેટલીક વાર સાટાં વિડ્ચ કરણા પણુ ભય'કર લાગેછે. એટલે 
માભાપ આપવાની તથા લેવાની કન્યાની સરખામણી કરેછે, અને 
એક કરતાં ખીજી કન્યા મોટી હોય, તે સોટીસએ માટે ઉપરામણી 
પૈસા લેવામાં આવેછે. એથી વિકય ને સાટું એ ખ'ને એડજ કામ- 
માં સાથે થાચછે. એવાં સાટૉમાં ઉપરામણીના પાંચ પાંચ હુશ્તર્‌ 
રૂપીઆ આપ્યાના દાખલા છે ! આવા સમયને હેડડૅડતતો કળિ સુગ 
નહીં તો બીજ્' શુ' કહેવુ”! લોકોની નીતિ રીતિમાં કૈટલે। બિગાડ ! 

આ કરતાં પણુ વધારે ધમ અવસ્ધા કેટલાંક સાટાંથી થાયછે, 
અહેનના સાટામાં ભાઈ ષરશે, તેથી ખહેન એ ભાઈની સાળાવેલી 
થાય, અસે ભાઈ એ ખહેનને નણુદ્દોઈ થાય ! દિકરીના સાટામાં 
આપ પરલે, એ આથી ષણુ વધારે હટ છે. આવે મસ'ગે દિકરી 
સાળાવેલી, અને આપ નણુદોઇ થાય ! ખ'સેની પ્રનત યાય, તેતુ' 
સગપણુ ખોળવામાં પણુ આથી સ્સ્કેલી આવે. શ,મળ ભટે મડાપ* 
ચીશીમાં વર્ણ જ્યુછે, કે મા દિકરી અન્ણુતાં બે વટેમારાં ને પરણી, 
એટલે મા જેને પરણી તે એક વટેમારરાંનોા દિકરો થતો હતે1, અને 
દિકરી જેને પરણી, તે તે દિકરાને! ખાપ થતો! હુતે।. બ'નેને સ'તાન 
શયાં, તેમનુ” સગપણુ શોધી કાઢવાનો કવિએ પ્રશ્ન કયોછે. એ 
ગ્રશ્નને! ઉત્તર જેમ સઅઘરે છે, તેમ આપ દિકરાનદે સાટામાં થએલાં 
લગ્નથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રન્તનુ' સગપણુ ખોાળવુ* પણુ સતધરૃ* છે. 
ઝેક ખીન' સાસરે «ય, ત્યારે શુ' કહીને બોલાવે ર એફ ખીન્ત 
તગ્યે વિવેક કેવી જતને। રાખવેદ પટે ? 


( ર૫૬ » 


ભાવા અનાચાર ટૂર કરવાને માટે લોકો સાર્ટાને બદલે તેખયં. 
ને જોઇ વાર ચાખળાં કરેછે. એટલે જેમને પેટ દિકરો ને દિકરી 
ખ'ને હોય, એવાં ત્રણુ કે ચાર માખાપ ભેગાં થાયછે, અને એક કુટુ- 
અવાળા ખીજને, ખીને ત્રીજાને, અને ત્રીજે પહેલાને, કે ત્રીજે 
ચાથાને; અને ચોથે પહેલાને ઘેર કન્યા આપેછે, સામસામાં સાટુ 
કરવા કરતાં આ માર્ગ" ઠીક છે, પણુ એથી સાટુ કરવામાં જે દોષ 
અને હટતા છે, તે કમી થતાં નથી. ઢયા શાસની સ“મતિથી સાટાં 
તેખર્ડાં કરવામાં આવેછે ? દશ પ્રકારના વિવાહમાં આવી જાતનો 
જ્ઞાઇ પણ વિવાહ ધર્મ્'શાઅમાં નથી. 
સાટા તેખડાં કરતી વખતે રખેને કોઇ વાંકુ' બોલે તેથી કે 
જાઇની કન્યા મરી જાય તેથી, મારો છોકરા કન્યા વગરનો રહી 
જાય મતે મારી કન્યા મફતની ચાલી નય, એ માટે તે સ'બધના 
રીતસર દસ્તાવેજ કરવામાં આવેછે. કોઈ વાંકુ” બોલે; તે તેને 
ઘેર સામો! માણુસ લાંઘવા ખેસેછે, કે કાયદાસર ઇલાજ લેછે. કોઈની 
કન્યા મરી જાય, તે! તેને ખદલે અવેજ ( કન્ચાના રૂપમાં ) આપ- 
વાની શરતે થાયછે. શરત કે!ઇ પાળે નહીં, તો ખટલે! નાતે ફે 
સરકાર દરખારે ચઢેછે. 
જાઇને કન્યા હોય, અને દિકરો! ન હેય, તો તે કન્યાનો એકા* 
સેક વિવાહ કરતે! નથી, એવા ભયથી, કે વખતે મારે દિકરો થશે, 
તે તેને કન્યામળી શકશે નહીં. એવે સમચે કન્યાકાળ વીતી જાય, 
તેની પણુ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. કન્યાને પરણાવવાને 
વખત આવે, ત્યાં સુધી પણ છેકરા ન થાય, તે! કન્યા જેને આપ- 
વામાં આવે, તેની પાસેથી લખાવી લેવામાં આવેછે, કે અમારે 
કન્યાનો'ખપ જ્યારે પડે, ત્યારે તમારે આપવી. વળી કોઇ છે।કરાના 
આપને દિકરી ન હોય, અને સામાવાળાને તુરત કન્યાના ખપ ન 
રાય, તો તે નીપજી કન્યા આપવાને દસ્તાવેજ કરેછે, અને ઘણી 
વાર ઉપરામણી રૃપીઆ પણુ આપેછે. કોઇ વાર પોતાને દિકરી ન 
રાય)" તે! કોઈ સગાવહાલાની દિકરી પોતાના દિકરાના સાટામાં 
અપાવેછે, અતે તે સગાનુ' મંન બે રીતે મનવેછે; એટલે કાંતો! તેને 


( ૨૫૭ ) 


પેસા આપેછે, કે કાતો તેને નીપજી કન્યા આપવાને લેખ કરી 
આપ્વેછે, અ તે કેવો વ્યવહાર ! ગાય ભે'સને વેચવા સાટવાની જે 
ફુવિ, તે કૃત્તિ વડે કન્યાને વેચવા સાટવામાં આવે, એ હિ"દુ સ'સા- 

ધસાવસ્થાની પરિસીમા છે! આવા માણુસોની કન્યા એમની 
એમ વિવાહ કર્યા વગરની મરી જાયછે, ત્યારે તેએ! પોકેપોકે 
મૂકીને રૂએછે, અને લોકો સજ્તકમાં કહેછે, ફે ક્લાણાની ફીમતી 
હુંડી ફાટી ગઇ ! 

કન્યાની અછતને લીધે લોકોના મનમાં અધીરાઇ રહેછે, અને 
તેએ કન્યા મેળવવા સાર્‌ પુષ્કળ પૈસા આપેછે, કે સાટાં તેખડાં 
કરેછે. એક નાતના કુ'વારાં વર કન્યાની યાટી કરતાં જણાાયુ*) કે 
તેમાં ૪૨ કન્યા નેછ૬ વર છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યાને માટે લોકે 
અધીરા થાય, એએ સ્વાભાવિક છે. તે નાતના લેકે! સાથે વાતચિત 
થતાં તેમણે જણાવ્યુ” કે જ્યાં કન્યાની આટલી બધી અછત છે, 
ત્યાં અમે અમારી કન્યા મક્ત ટ્ે'કી દઇએ, તો અમાર છેકશ- 
ઓને મુ'વારા મરવાને વારો આવે. સે કહ્યુ, તમે જે રસ્તો પકડો 
છે, તેથી પણુ 3૪ વર તો। કુ'વારા મરશેજ. તમે તમારી કન્યાઓ 
સકત આપે; અને ખીજએ મફત આપે, તાપણું પગ્ણિ।મ એકજ 
આવે, તેએ। બોલ્યા, એ ખરૂ, પણુ અમે કન્યા મક્ત આપી દીધા 
પછી અમારે ઘેરજ ખીનેે કન્યા આપશે તેની ખત્રી શી $ મે' કહ્યું, 
આવો અનાચ્ચર ટૂર કરવા સાર્‌ તમે ક'ઈ નાતશાહી ખ'દોબસ્ત શા 
માટે નથી કરતા ર તેમણે જવાખ આપ્યે,, નાતસાહી ખ'દોખસ્ત 
થવો! અને પળાવવો કઢીણુ છે. ઞર્વના પેટમાં કાતી હોય, તો! નાતના 
ખદેોખગા ખાજુએ રહે. કેટલીક ખાખતમાં નાતના ઠરાવને તાબે 
થવાથી ઘણા લે।કોને અનેક વાર છેતરાવવુ” ને સોસસવુ" પડયુ' છે; 
જેમકે તેએ નાતના બ'ધને અતુગરીને ચાલ્યા «તય, અને ખીજ ન 
ચાલ્યા, તેથી સાર ખાવો! તેમને પડયો. મે' કહ્યુ, લેકકોને માર 
આવે ન પડે, અને સુધારા થાય, એવા માર્ગ" નાત પકડે, તો કેમ ? 
દ્વાખલા તરીકે, તમાગી નાતમાં વિવાહ ન થએલા એવા ૭૬ વર 
છે, સરાથી મે!ટી ઉમ્મરના ૩૬ તારવી કાઢવા, અને જે ૩૬ 

5 


( ર૫૮) 


કન્યાએ છે, તે તેમનેજ આપવી. આથી મોટી ઉમ્મરના તમામ 
વર સ'ધાઇ જશે, અને કત્તેડાંના રિવાજ પણું ટૂર થશે. જે છેક 
નાની ઉમ્મરના છેકસ ખાકી રહેરો, તેમને નીપજી કન્યાએ! ખપ 
આવશે, અને અસુક વચેજ વિવાહ થઇ ગકે, એવો બ'પ ખાંધ્યા 
હે, તો! દરેક ઘેર કન્યા મળવાનો મોડો કે વહેલો! વારો આવશે, 
તમાથી અધીરાઈ નાશ પામશે, અને લે।કોનાં રીલ સાક્‌ થશે. છેક 
નાની વયનાં છોકરાં વિવાહ વગર રહેશે, તેની ખળખળ પણુ 
સાભાપને થત્રાની નથી. તેમણે જવાબ આપ્યો કે, આમાગ સારો 
છે, પર'તુ જે નાતના લોકે! સમજી હોય, તોજ આવા કેઈ નિર્ણય 
પર આવી શકે. વળી હાલમાં નાતની સત્તા એટલી ઓછી થઇઈછે, ' 
કે તેના ઠરાવને લોકે! ગણુકારતા નથી. કોઇ વગસગવાળા કે માર- 
તેસિયાં એક વારનાતને॥ ઠરાવ તોડે, કે તે ઠરાવ રદ બાતલ થઇ જાય. 


પ્રકરણુ ૯ મુ 
પલ્લું અને પહેરામણી. 


ખીન્ત ઘણા દેશોની માફક આપણે અહીં દિકરીને સામાપ 
તરક્ને! વારસો મળતે। નથી. સાસરામાં ધણીને વારસો! મળે, તેની 
ભોક્તા કે ભાગિચણુ તે થઇ શકેછે, પરતુ દેવચે!ગે ને તેને ૨- 
ડાપો આવે, અને તે છેકરા વગરની હોય, અને તેને દિયર જેઠ 
હાય, તે! સાસરામાં પણુ તેને વારસા મળતે। નથી. તેના ભરણુ- 
પોષણુના બદોખસ્ત કરવાને સાસરાવાળા ખ'ધાએલા છે, તથાપિ 
ઘણી વાર તેને ત્યાં રહેવુ” પાલવતુ' નથી; અને કે।ઇ ભરણુ પોષણુ- 
સો બશોખસ્ત ન કરે, તો તેને અદાલતે ચઢવુ' ગમતુ' નથી, તેથી 
તે પોતાના પિયરમાં રહેવાનુ પસ“ કરે છે. પિયરમાં સાખાપ મ 
રી ગયાં હો્‌ય, અને ભાઈ ભોજઇ ખુનિચાત ન હોય, તો તે ત્યાં 
"પણુ રહી શકતી નથી. વળી સાસરાવાળા કે પિચરવાળા કે બને 
નિર્ષન થઇ જાય, તે તેના ખુરા હાલ થવાનો! સમય આવેછે. શવાં 


( ર૫૯ ) 


આવાં કારલાને લીધે સ્રીધનના રિવાજ જે જે નાતોમાં ચાલેછે, તે 
ઉપચે!ગી ને વખાણુવા લાયક છે. ઔંધન ખે રીતનું” થાયછેઃ ઝેડ 
તે, ટન્યાદાનમાં કે ખીજે મસ'ગે જે કઈ રોકડ, દરટદાગીનદ વગેરે 
સાખાપ તર્કથી મળે, અથવા લગ્ન ગ્રસ'ગે સાસરા તરટ્રચી જે 
દરદાગીના નાતના રિવાજ પરમાણું કન્યાને ખાર કકે તે; બીજુ? 
વરના ખાપ પાસેથી જે પત્લુ' તેવામાં આવેછે, ટે રેક્ડ રકમ્ટ. 
એ પલ્લામાં માખાપ અને સાસુ સાસરા તરફૂથી જે રદ ( રીત 
પૂરત) ના રૂપીઆ કન્યાને મળે, તે ફેટલેક ટેકે ફ્સ્સ્ક્યં કાજે 
છે, કેટલાંક માખાપ કન્યાના લગ્ન વખતે :ટડ:સ જે રકમ એજે 
તે ખપી કે તેનો કોઇ ભાગ પલ્લામાં નારે છે. ટેશ્કક નઇતેમ્ય 
માખાપ તગ્ફથી જે પહેરામણી તરીકે રક. ટે રજુ પ૦!- 
શાં ઉમેરાયછે. એ રીતે જે રકમ થાક, ફેન્સ: નામે ના- 
ણૂાવટમાં, કે ન્યાં સલામત રીતે જ્ય! સ્‍્ક્ડ્ન્ ક ત્દં, વ્યડઝે 
સૂકવામાં આવેછે. ઇન્યાને ત્તેદતિ1 દરદ્તઝ 4૨ ઝરઝદપ 


૫૫ 

ન 
જ. 
ન્ન્- 


(૨૬૦) 


પણેહાં ૨૦૦૦] રૂપીઆ પલ્લામાં મૂકવા પડતા. નાતના સાધારણુ 
તથા ગરીખ લે1કોને આ રકમ ભારે પડવાથી તે ઘટાડીને પલ્લુ' 
રૂ. ૧૦૦૦] તું કરવામાં આવ્યુ'છે. કોઇ એવા પ્રશ્ન કરશે, કે એક 
હજાર રૂપીઆનુ' વ્યાજ એટલુ' થોડુ આવે, કે તેમાંથી સ્્રીતુ' ગુજ- 
શન આવા સસયમાં ફેમ ચાલી શકે ર આપણે અહીં સાધારણ 
અવશ્થાની વિધવાઓતું ખચ થાડુ' હોયછે. તેઆ વખતે ક'ઈ કામ 
કાજ કરીને થાડુ' પેદા કરે છે. મોટી નાત હોય, તે! જમવાનું ઘણુ 
ચાલેછે તેથી પણુ તેમને મદત મળેછે. વિધવાને અલ'કારની જરૃર 
નથી પડતી, અને કપડાનું ખર્ચ પણુ તેમને ઘણુ થોડુ થાયછે, 
જુમઝે શોભીર્તા, ઉચાં સે કીમતી કપડાં તેમનાથી પહેરાતાં નથી. 
સ્રાટાં શહેર કરતાં કસ્બા અને ગામડાંમાં ગુજરાન થોડે ખચે થાયછે. 
ન્યારે સોંઘવારી હતી, ત્યારે એક સ્ત્રીના ધાન્ય લૂગડાતુ' વાર્ષિક ખર્ચ 
રૂ. ૧૯] ગણુવામાં આવતુ. પહેલી વારની સ્ત્રા બહુ ટીકટીક ફરે, 
તે! તેસો પણી કે સાસુ કહેછે, કે તુ' “ ખારમણુ દાણા ને બે નૈડાં 
લૂગડાંની ” ધણીઆણી છે; ખડુ કરીશ તે! એટલુ આપીને તને 
જૂડી કાઢીશુ'. મોઘવારીના વખતમાં પણુ ફોઈ ગરીબ ઝે વચલા 
વાંઘાની સ્રીને વર્ષના ૩૦-૪૦ રૂ. ખાંધી આપે, તે! રીતસર ગણાય 
છે, અને તેના કરતાં વધારે આપે, તે! સાર્‌' કર્યું? એમ કહેવાયછે. 


સુત્રીઆને વારસોઃઆપવાને। વહિવટ કે કાયદો બીજી પ્રજાની 
શેઠે હિ'ટના આમાં પણુ નથી, કેમકે સુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી 
ગણુયયછે. તે પરણી એટલે પરગોત્રી થાયછે, અને તેના ધણીના હે 
તે સસરાનો વારસો! મેળવી શકેછે. એ રીતે હરેક સ્ત્રી બાપનો નહી 
તો સસરાનો વારસો પામેછે, તેથી હિ'દુ રીઓને એક ઠેકાણેથી 
વારસાનો લાભ મળતાં પરિણામ એકજ થાયછે. માત્ર, જેમણે 
તેએને જન્મ આપ્યે!, તેમના તરકથી વારસા તરીકે ક'ઇ લાભ 
તેમને ન મળે, એ અસ્વાભાવિક લાગેછે; પરતુ ઘણી નાતે।માં 
દિકરીઓને માખાપ તરફથી ખીજી રીતે સારા લાભ મળેછે. એટલે 
માખાપ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમને દરદાગીના કરાવેછે, તથા 


( ૨૬૨) 


કન્યાદાન વખતે ક“ઈ વિરોષ આપેછે, પહેરામણી તરીકે »'ઇ રકમ 
પલ્થામાં ઉમેશેછે, ટાણુટચકે તેમને તથા જમાઇઈઓતે રૂપીઓઆ, 
દાગીના કે વઅ આપેછે. કેટલેક ઠેકાણુ સાંજતું વાછુ' પોતાને ઘેર 
તેમને કરાવેછે, ઘણે ઠેકાણે અમાસ ખારસે ને વાર તહેવારે તેઓને 
જમાડેછે, આણા જીઆણુા વખતે સારૂ' ખર્ચ કરેછે, અને લૂગડાં- 
લત્તા સાથે સોપારી, એલચી તથા સોય દોરો ધરાધરી પૂરાં પાડ* 
વાર્મા આવેછે. જન્મ પયત દિકરીને ફપડાં લન્તાં પૂરાં પાડવામાં 
આવેછે એટલુજ નહીં, પણુ તેના છોકરાં મોટાં થાય, ત્યાંસુધી 
તેમને પણુ આંગલાં ટોપી તેજ કરેછે. દિકરીને સીમ'ત આવે 
ત્યારે મામેર્‌' વિસ્તારવાતું અને તેનાં છોકરૉના લગ્ત વખતે 
ગાસાણું ચઢપ્વવાતુ ખર્ચ તેમને કરહુ' પડેછે, અવી રીતે અનેજ 
શરાકારમાં દિકરીએ ને માભાપ તરફથી મળતર મળેછે, તેથી તેમને 
વારસ તરીકે ઠીક લાભ મળેછે. 

પલ્લાથી ઉલટી પહેરામણી છે. પલ્યું' વરને! ખાપ આપેછે, 
અને પહેરામણી કન્ચાનો ખાપ આપે છે. ન્યાં સુધી પહેરામણીની 
રફમ નાની હોય ને પત્લામાં ભળે, અને સ્રીધનને। ભાગ ચાય, ત્યાં 
સુધી તેમાં વાંધો લેવા સરખુ” નથી; ફેસકે બ'સેને સાટે વર કન્યાના 
મામાષે ક'ઇ પણુ કરવુ' અવશ્યતુ' છે. પર'તુ પહેરામણીની રકમ 
જયારે હદથી ન્યાદે થાય, અને તેનાં હકદાર વરનાં માખાપ ગણાય, 
ત્યારે તેવો રિવાજ વાંધા પડતે! ગણાય. 

જે નાતેોરમાં કૃળવાન અને અફેળવાન એવા ભેદ હોય, તે 
નાતેમાં ટૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. ટૂળવાનને ત્યાં કન્યા અયપ- 
વાની ઇચ્છા ઘણાની હોય, તેથી ફૂળવાન વરના ભાવ યધેછે, માગા 
ઘણાં હોય, ત્યાર અથશાઅને। નિયમ લાગુ થાયછે, એટલે વરની 
કીમત વધી જાયછે. ફૂળવાનમાં ચઢતા ઉતરતા ભેદ હોયછે, તેથી 
ચઢતા ઘરના વરને! જાવ વધારે બેસેછે. જે ફળવ્વાત્ત ઘર ખાતુ 
પીતું” ને સારા સ'ખ'ધ ધરાવતાર્‌' હોય, તેને! વર વધારે સૉંઘા 
પડેછે. શ્રાવુ” ન્યાં ખનેછે; ત્યાં વરને। વિકથ થાયછે, એમ સમજવુ* 


( રર » 


નેઈએ. જેમ કન્યાવિકય હાનિકારક છે, તેમ વરવિકય પણુ હાનિ- 
કારક છે. કન્યાના ખાપ પાસે પહેરામણીમાં આપવા પૂરતા પૈસા 
ન હોય, તો તે સારૂ' ઘર મેળવી શકતે! નથી. ઓછે ખચે ફૂળવાન 
ઘર મળે એવા હેતુથી, તે મોટો કે ખોડીલો વર કે ઘણુ ભૂખડુ' ઘર 
પસ'દ કરેછે, તેથી દિકરીના ભવ અગડેછે. અફળવાનને ઘેર કન્યા 
રછે, તો પોતાનાં ભાણુજા' નાતજાતમાં પોષાતાં નથી, અથવા અકૂ- 
ળવાન કે ભરતીઆ લોકેમાં બહું કરીને જુનિયાત હોતી નથી, 
તેથી પણુ છોકરીને સોસયુ' પડેછે. “ સોખતે અસર, ને ડુખમે 
તાસીર ” ની કહેવત છેક ખોટી નથી. બે શીપતુ' મોતી પસ'દ કર- 
વાનો પ્રથા હસી કાઢવા જેવો! નથી. આથી એમ ન સમજવુ; કે 
અકૂછાવાનમાં પણુ કોઇ બુનિયાત ન હે।્‌ય, અથવા તેમાંથી કેળવણી, 
શજ્ગાર વગેરેને લઇને કોઈ ફૂળવાન ન થઈ શકે. એથી ઉડ 
કહેવાતા ફૂળવાન ઘરોમાંથી પણુ હાલના સમયમાં ઘણાં ઘર પોતાની 
ખુનિયાત ખોઇ ખેઠાંછે, અને માત્ર “ નામે નવસારી પોષાચછે ”. 
કેટલીક નાતોમાં પહેરામણીનો શાંકડો ઘણુ મોટો હોયછે. 
રાન રજવાડામાં પહેરામણીની વખતે એટલી માગણી થાયછે, કે તે 
કન્યાના આપથી આપી શકાતી નથી. તેથી કન્યા ઘણી સોઢી વય 
સુધી કુ'વારી રહેછે, અને તેને આખરે કોઇ ઉતરતે ઠેકાણે આપી 
રવી પડેછે. આ રિવાજ ક્ષત્રિય મરાઠાએમાં પણુ ચાલુ છે, અને તેએ 
સોટા હુડા ( પહેરામણી ) ની માગણી કરેછે. એથી ઉતરતો. પણુ 
હદ ઉપરાંત પહેરામણી લેવાનો ચાલ ચરોતરના લેઉવા પાટીદારમાં 
અતે સુરત જીલ્લાના સ્રનાવલા દેશાઇએઓ માં છે. આ બને જાતોના 
રીત રિવાજ એટલા મળતા છે, કે તેએનુ' મૂળ જાણું એકજ હોય, 
એમ સામાંને માલમ પડે. લેઉવામાં પાટીદાર અને કણુખી એવા 
ભેદ છે, ત્યારે *નનાવલામાં દેશાઈ અને ભાઠેલા એવા ભેદછે. 
પાટીદાર જેમ સરકર દરબારના સ'બ'ધવાળા ને વતનદાર હોયછે, 
તેમ દેશાઈ પણુ સરકાર દરબારના સ'બ'ધવાળા ને વતનદાર હોય 
છે. કણુખીએ જેમ ખેતી કરેછે, તેમ ભાઠેલા પણુ ખેતી કરેછે. 
જેવી રીતે લેઉવામાં પાટીદાર અતિ ફૂળવાન અને કણુબી અફૂળવાન 


( ૨૬૩ ) 


ગણાયછે, તેવી રીતે અનાવલામાં દેશાઈ અતિ ફૂળવાન અને ભાઠેલા 
અકૂળવાન ગણાયછે. કણુખીને ત્યાંનું” મારુ' આવે, ત્યારે જેમ પાટી- 
દાર્‌ મોં માગી પહેરામણી માગેછે, તેમ ભાઠેલાને ત્યાંનું માગુ" આવે, 
ત્યારે દેશાઇ મોં માગ્યો આંકડો ( પહેરામણી ) માગે છે. પાટીદારને 
ઘર દિકરી દધને જેમ કણુબી ખરાખખસ્ત થઇ જાયછે, તેમ દેશા- 
ઇને ઘેર દિકરી દઇને ભાઠેથેો! ખરાખખસ્ત થઇ ન્તયછે. જેમ પાટી- 
દ્ારમાં ઉચા નીંચદ વગછે, તેમ દેશાઇમાં પણુ તેવા વગ*છે. “ નહીં 
ત્રણુમાં, નહીં તેરમાં, અને નહીં છપનના સૈળમાં ”) એવી કહૈનત 
પાટીદારો ઉપરથી પડીછે, કેમકે તેમનામાં ત્રણુ ગામ ( ખર્‌' જેતાં 
સાડાત્રણુ ) શ્રેષ્ઠ, તેર ગામ તેથી ઉતરતાં, અને છપન ગામ તેથી 
પણુ ઉતરતાં ગણાયછે, એટલે જે એમાંના કોઇ ગામનો વતની ન 
હોય, તે ફૂળવાનમાં ન લેખાય. દેશાઇએમાં પણુ ત્રણુ ગામવાળા 
( જેમને પેઢીવાળ। કહે છે) શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જે કણુખી કૈ ભાહેલે। 
ત્રણુ ગામમાંથી વર બેળવવાની ઇચ્છા કરે, લેના ભોગજ ફેરી વળેછે. 
ક'જુએ પીળીને હન્નરો રૂપીયા રોકડા પહેરામણીમાં આપવા પડેછે. 
વેવાઈ, વેવાણુ, વરરાજા અને ખીજ સગાંને રાજી કરવામાં જનાક 
જતી રહેછે. જનનો અચરકે। ખમી શકાય નહીં, એવે! હોયછે. સર્વ 
નાતે।માં પરગામથી જન આવે, ત્યારે જે ગાડી આગળ આવે, તેના 
અળદત્તે ધી પાવુ' પડેછે (ગાડી આગળ લઈ આવવામાં એટલી 
સ્પધો થાયછે, કે વખતે ભય'કર અકેસ્માત્‌_ ખનેછે »),પર તુ લેઉવા 
પાદશાહની નાનના બળદ માટે ધીના હવાડા ભરાવ્યાના દાખલા 
છે! લેઉવાના લગ્નવખતે રજપૂતે।ની સાક્‌ક ભાટચારણુ। આવેછે.તેમને 
દેણુગી આપવી પડેછે, તેથી ભાટચારણૂ। “ ભલે લેઉવા પાદશાહ, 
ભલે”, એમ કહી તેમને વખાણુછે. રજપૂતેની માર્ક લેઉવાના 
લગ્ન વખતે અકીણુ-કસુ'ભા થાયછે, અને હુંક્કા-પાણીના સુમાર 
રહેતો નથી. લગ્નની ધામપૂમનો અડસટો કેટલી ગડાકુ ( હુષ્કામાં 
“પીવાને તૈયાર કરેલી ત'બાકુ ઝ વરી તે ઉપરથી થાયછે | એ 
ગડાઝુનુ' વજન કોઈ વાર કળશીથો મપાચછે | આ શિવાય કન્યાના 
ખાપને લડ્ન વખતે ને ઓજે અનેક ગ્રસ'ગે કર કિયાવર ને દાપા 


(૨૬૪) 


એટલાં આપવાં પડેછે, કે તેથી તે હેરાન હેશત થઈ જાયછે. 
ભનાવલા દેશાઈએને માટે પણુ અફીણુ ત'બાજુ શિવાય ખાઠડીનાં 
ઘણાંખરાં ખરચ કરવાં પડેછે. 
આવા લખલૂટ ખરગ્રથી કણુખીએઓને ભાકઠેલા કાયર થયા. 
તેએએ ધીમે પીમે ટૂળવાનને કન્યા આપવાને! નાદ છેડવા 
માંડયો; એમ છતાં જેએ ની પાસે સારે પૈસે હેય, તેઓતુ' વલણુ 
કૂળવાન ભણી રહે, અને પોતાની દિકરી પટલાણી કે દેસાણુ થાય, 
એવી ઇચ્છા તેએ રાખે, એ ખતવા સરખુ' હતું. આયતે આસ્તે 
અફળવાન લે લેકે શએકડા કરવા લાગ્યા, કે કે ફૂળવાનને કન્યા ન દેવાના 
અ'ધ બાંધવા લાગ્યા, અફૂળવાનમાંથી કન્યા જુજ મળવા લાગી, 
તતોપણુ ફુળવાનમાં માંહમાહે કન્યા આપવા લેવામાં પહેરામણી 
આપવાનો રિવાજ ચાકુ રહ્યો. જેમ જેમ સમય માઠે આવતે! ગયે, 
. અને કમાણીના મ!3* કમી થયા, તેમ તેમ લોકોના વિચાર ખદ- 
લાયા; પર'તુ ચાલુ રિવાજ તેઆ એકાએક તોડી શકયા નહીં. 
ચરોતરના પાટીદારોએ આખરે સરકારની મદત માગી, સરકારના 
અધિકારીઓ તેમને સમજુત આપવા તૈયાર થયા. ખધાએ મળીને 
“પહેરામણી અતે લગ્નના ખીજા ખર્ચના આંકડા ઘણા કમી 
કર્‌ી નાખ્યા, અને તેમના ઠરાવના જેએ અમલ ન કરે, તેનો 
સરકાર અમલ કરાવે, એવે! ઠૅરાવ થયે. સરકારની દરમિયાનગિરી 
છતાં, પણુ પરિણામ જઇએ તેવુ' સ'તોષકારછ પહેરામણીની ખાખ- 
તમાં આવતુ નથી; કેમકે પહેરામણીનો પ્રસિદ્ધ આંકડો ઠરાવને 
અતુસરીને સ્રુકરર થાયછે, પણુ તે ઉપરાંત ઘણી મોટી રકમો! છાની 
રીતે લેવામાં આવે છે. ન્ચા સુખી લેપકોર્ના સન દેઢ ચર્યા નશી, ર્તા 
સુધી સરકારના ને શાસ્રતા ધારા પણુ નકામા પડી રહેછે. અનાવ- 
લાએએ પણુ નાત સુધારણાથે” ધારા ખાંધ્યાછે, પરતુ તેના અમલ 
ભાગ્ચેજ થાયછે. 
કન્યાની અછતને લીધે ખીજી ઘણી નાતોમાં પહેરામણી આપો 
સ્રાપ કમી થવા લાગી છે. 'પહેરામણીને લીધેજ કન્યાની અછત 
ફૂછાવાનમાં થઇ, એમ એક રીતે ફી શકાય; કારણુ પહેરામણી બને 


(૨૬૫) 


ખીન ત્રાસથી ક'ટાળીને અફૂળવાન લોફે તેમસે કન્યા આપતા 
અ'ધ પડયા, અથવા ત્તેમનાથી બિલકુલ છૂટા પડયા. કેટલીક નાતો સાં 
હ કૂળવાનને થોડી કે ઘણી પહેરામણી મ ળેછે. અમદાવાદનાં 
ઔદિચ્ય ( સહસ ) નો દાખલે॥ પ્રથમ અપાઈ ગચો। છે. ખ'ભાતના 
ઔદિચ્ય (ટોળકિયા), ઉમરેઠના ખેડાવાળ, વિસનગરના વિસનગરા; 
વગેરેમાં ફૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. કેટલાક ધરની પહેરાશ્રણીને! 
આંકડો સુકરર હોયછે, એટલે એઇછામાં આછી અસુક રકમ મળે 
તેજ તે વિવાહનો સ્વીકાર કરેછે. કેટલીક નાતમાં વર જેમ મોટે 
તેમ તેને વધારે પહેરામણી મળેછે. એક વારની આ મરી જવાથી 
જોઈ તરૃણુ કે આધેર વયમાં રાંડયો હોય, તો તે “ નિવડયો ” 
નર્‌ ગણાય, માટે તેના ષેસા વધારે પડેછે 1! 


આઠ પ્રકારના વિવાહ વિષે આપણુકહી ગયા છીએ. કેઇઇ પણુ 
જાતના વિવાહમાં વરને પહેરામણી આપવ'નુ' લખ્યુ' નથી, માત્ર ” 
એઇ જતના વિવપ્કુમરે વજી અપ્પવપ જણાબ્ુ' છે. તરના હાથા 
પાણી મૂકી કન્યાદાન દેવુ', એ છાહ્મણુને। ઉત્તમ પક્ષ મતુએ ઠૅરાજ્યો 
છે, એટલે કન્યાદાન સાથે ખીજી' દાન નથી, માટેજ લેકે “ ક“કુ ને 
કન્યા” શમ વિવાહપત્રીમાં લખે પણુ છે; પર'તુ તે પ્રમાણે વર્તન 
ન કરતાં ફોઈ કેન્યાના રૂપીઆ ખાવા લેછે, તો! ફોઈ વરના રૂપીઆ 
ખવા લેછે. ઉભય પછ પોતાના સ'તાનનુ' વેગ્ાણુ છરેછે, તે શાસ્ત્રની 
નજરે અને વિવેકથી જતાં પણુ નિ'વ્ર છે. 


હડિ'ડુ શિવાય ખીજી «તેમાં પલ્હા-પણહેરામણીને! રિવાજ 
ચાલેછે. સુમલમાનોએ આ ખાખતમાં કદડશ ડિ"દુઓનું' અનુકરણ 
કયુ છે. પારસી લે!કોસાં પહેરામણી એટલી બધી વધી પડી છે, કે 
તેથી છોકરીઓ સોટી ઉસ્મર થતાં સુધી કુ'વારી રહેછે, કે વખતે 
તેમને પરણુવાને। વાસ આવતેો1જ નથી. એ કે।મમાં પહેગમણીની 
ઝ્કમ છેક પચાશ હજાર ર્પીગ્મા સુધી પહચી ગઈછે કન્યાની છત 
વધારે છે, અને કેટલાક તરહ વખતે અ'ગેનેની નકલ કરી પરણુ- 
વાનુ' પસ'& કરતા નથી, તેમ ઘગ્ગ'માર્તું' ખચ એટલુ' વધારી _ 

4 


(૨૬૬) 
દીધુ' છે, કૈ પરહયા પછી તેમને હેરાન થવુ' પટેછે, તેથી પણુ તેએ 
લગ્તકરવાની ઈચ્છા રાખતા નથી. પહેરામણીની રકમમાં મદત કરવા 
સાર્‌ લોકોએ ઉઘરાણાં કર્યા, અને કથની ચોાજના કરી, પરતુ તેથી- 
એ લાભ થયો નહીં, પારસી જેવી સમજુ જામમાં આ રિવાજ 
સઞતજોતામાં વધી ગયે! છે, તે બ'ધ કરવા કે હુદમાં લાવવા સ્‍્રાગે- 
વાતોએ તજવીજ કરવી નેઇએ. 


ત્ર 

જેર શિમામર ષો 
છો % 

૨ 


૮% 
જ જ સરણુ સ'બ'ધી. 





ન 
નહ બ. 
સુ * પ્રકરણુ૧ લુ. 
સરણ્‌ સમયની વત્ત'ણુ'ક. 

માંદા માણુસની નોઈએ તેવી માવજત આપણે અહીં થતી 
નશી. દવા દાર્‌ તુરત અને કાળજીપૂર્વક આપવામાં આવતાં નથી;તેમ 
આવા પીવાની અને બીજી બરદાસ પણુ અરાખર લેવાતી નથી. 
શરૃઆતમાં દર્દી રોગને તાણુછે, અને સર્ગાવહાલાં પણુ તે તગ્ક્‌ 
ષ્યાન આપર્તા નથી. «યારે રાગ જામેછે, ત્યારે ઘરનાં કે વૈદ્યનાં 
એસડિયાં વપરાયછે. રાગ નણ્યા વગર એસડ અપાય, તેનિરર્થક 
જાય, અને રોગ વૃદ્ધિ પામે. જ્યારે માદાનું શરીર હાડ જાય, યારે 
દાપ્તરને બોલાવવાની રોડમદોડા થાય. “છેલ્લે ક્યારે પાણી ફરી વળે” 
ત્યારે દાપ્તર તે! શુ, પણુ ધન્વ'તરિ જતે આવે, તોપણ શું' વળે? 
મ'દવાડ શરૂ થાય, ત્યારથી સગાંવહાલાં, એળખીતાં અને 

નાત જાતનાં માણુસે। તેને જેવા આવેછે. ઘણા મ"દવાડમાં પણુ નતેવા 
આવનાર માંદાનુ' સૌ સેવા, અને તેની સાથે વાતચિત કરવા માગેછે 
ખેટા હું કાણુ, તું મને એઓળખેછે, તને શુ થાયછે વગેરે ગ્રશ્ન તત 
કરેછે. માંદાસે નિરાંતે પડી રહેવુ" ગમતુ' હોય, તે છતાં લોકે 
સેને વારે નારે સતાવે, અને વિશ્રાંતિ ન લેવા દે, એ ખડુ ખો!ડુ' છે 


( ર૬૭ » 


વળી માંદાના સાંભળતાંજ, તે ધરનાં સાથે વાતે વળગેછે, સે કહેછે, 
કે ખાઈ મ'દવાડ આકરો લાગેછે, વળતાં પાણી ઇશ્વર કરરે ત્યાર 
થરો, એનાં જતન કરને. આવી વાતોથી માંદાના તથા ઘરતાંના 
હાજા ગગડી જાયછે. વળી જે મળવા બાવે, તે જાણુ વૈ કે મહા 
અનુભવી હોય, તેમ તે એસડ ઉપચાર ખતાવેછે, તને તેથી કેને 
કેવો ફેર પડયો, તેના દાખલા આપેછે. ઘરનાં સાણુસ નેઇએ તેવાં 
ખખરદાર ન હેય, તો જે કહે, તેતુ' એસડ અજમાવેછે. એથી લાભને 
ખદલે હાનિ થવાના પ્રસંગ વધારે આવેછે. વળી કેઈ ખાધા રખાવે, 
કોઇ નજર ખઅ'ધાવે, ફોઈ ભુવાને બોલાવવાતુ' કહે, કોઈ ન્તેષીની 
સલાહ લેવાનુ” જણાવે, અને જપ તષ કરવાતુ' કહે, તે જૂટુ”. 
માંદાના ઔરડામાંજ જે આવે તે બેસેછે. લોકોની ઠઠંથી અને તેમની 
વાતચિતથી માંદાને ત્રાસ થાયછે. 

જેમ મરણુનેા સમય નજીક આવતે! જાયછે, તેમ જેવા આવ- 
નારની સખ્યા ઘટવાને ખદદે વધેછે. માંદાની સ્થિતિ નેછે નવા 
આવનાર આંસુ ઢાળેછે. તેથી દસ્રીના અને તેનાં નજીકનાં સગાના 
દુઃખમાં વધારા થાયછે. કેટલેક ઠેકાણુ પરગામથી સગાં જેવા આવૅ 
તેમને માટે આવે અણીને ટાંકણે પણુ સાર્‌' જમણું ડરવુ* પડેછે. 
આવે વખતે ઘરનાં બિચારાંના રીલમાં તેલ રૅડાયુ' હોય, છતાં 
ન્તેવા આવનારને માટે પરોણાગત કરવી પડે, એ કેવુ' વિપરીત 
લાગેછે ! આખરને વખતે લોકે ઓસડ ઉપચાર છેડી દે છે. હવે 
દર્દીના ખોળીઆને વટાળવાની જરૂર નથી, એમ તે કહેછે, 
અને બીજી સલાહ પણુ એવીજ આપેછે. “શ્વાસ ત્યાં સુધી 
સોસ ”, એ કહેવત ખાજુએ મૂકાય છે. લમણું હાય ૬ઇ ઇશ્વર જે 
ધાર્યું" ડરે, તે થરે, એમ કહેવામાં આવેછે. “ ુન્ચે પાપ ઠેલાય”, 
કહી દાનધર્મ'તી તજવીજ થાયછે. દાનધર્મ કરવાની રીત ધણી 
સારી છે; પર'તુ તેની તૈયારીથીજ દર્દીની ખાત્રી થાયછે, કે હવે 
અ'તકાળ નજીક આવ્યો. એથી તે નિરાશ ને બેહાસ થઈ «તયછે, 
સાટે દાનધર્મ દર્લોએ નાતે ત્યારે પોતાની સારી હાલત હોય, ત્યારે 
અગાઉથી કરી રાખલુ* નેઇએ, અથવા તેના મરણુ પછી તેનાં 


(૨૬૮ 


લાગતાં વળગ્તાએ કરવુ” જેઈએ. “ હાથે તે સાથે ”, શએ કહેણી 
ચાતાતે હાથે દાન કરવાને લાગુ છતાં, લોકો દર્દીનો અ'તકાળ હોય, 
અને તેને શુદ્ધિ પણુ ન હોય તોપણુ તેનો હાથ દાન કરવાના ધાન્યના 
સપદ્ષામાં ઘાલેછે, તે એવી સમજથી, કે દર્દીના પાતાના હાથથી 
દાન થયુ', તે તે પામવાને. 


અ'તકાળ સમચે દર્દીના સુખમાં મૂકવા સાર્‌ ગગે।દક ખોળાય 
છે. તેના અગ ઉપરના દરદાગીના કાઢી લેવામાં આવેછે. જેવા 
ખાલી હાથે જન્મ્યા, તેવા ખાલી હાથે જવાનું છે, માટે મરનારના 
અ'ગ પર વાલની વીંટી સરખી પણુ રહેવી ન નેઇએ. જે દ્વાગીને 
એમનો એમ નીકળી ન શકે, તે કાપ મૂકીને પણુ કાઢી લેવા જેઈએ. 
મરનારના તાળવે ચઢેલા જીવને એથી કેવી લાગણી થતી હશે! 
મરણુ સમચે ક'ઈ મ'ત્ર ભણાયછે, કે રામ રામ, શ્રીરામ, એવુ 
ઉશ્ચારણુ થાયછે. મરનાર ખાટલે કે મેડે મરી જાય, તેખાડુ ગને 
તેવા ખનાવથી સગાંવહાલાંની નિ'હા થાયછે; માટે જ્યારથી જીવવાની 
આશા રહૅતી નથી, ત્યારથી તેને ખાટલેથી પથારીએ લેવાની, અને 
સેડેથી હેઠે ઉતારવાની ઉતાવળ થાયછે. દર્દોના મન ઉપર થાથી 
લણી માઠી અસર થાયછે, એટલુ'જ નહીં, પણુ ઘણી વાર તેને ઉથા- 
સવાથી, કે સારાં સાધન ને ચુકિત વગર ચાદરમાં ઘાલી હેઠે ઉતા- 
રવાથી તેના હુઃખમાં ઘણે! વધારા થાયછે, કે તેના રામ રમી જાયછે. 

ગ્રાણુસ પથારીમાં મરે, તે પણુ ખોડુ' ગણાયછે, તેથી તેને 
સરતા અગાઉ ભોંય પર નાખવાની તજવીજ થાયછે. કેટલાકમાં મરતા 
શગાઉ નવટાવવાને। રિવાજ હોયછે, તેથી મરવાની તૈયારીમાં 
અ'ગ પર ઢાહુ' પાણી રેડી તેને પૂરે કરવામાં આવેછે. ભૉંયને ગાયના 
છાણુથી લી'પી, મરનારને માટે ચોકે! કરવામાં આવેછે. એ ચાકા- 
પર્‌ જવ, તલ, દભ વગેરે નાખવામાં આવેછે. પથારીમાં મોત ન 
થાય, તે માટે મરનારમાં સહેજસાજ જીવ હોય, તે વખતે તેને 
ઉતાવળથી ઉપાડી ભીનાચોકામાં હાથ ગ પાંશરા કરી સુવાડવામાં 
આવેછે. છેવટને સમચે આ પ્રમાણે મરનારતુ' શરીર ગરખોડાવાથી 


' ( ૧૬૩૨) 


તેને ભારે કટ થાય, અને તેના અ"ત જલદી આવે, એ દે'ીતુ' છે. 
જીવ હોય ન હોય, એવે વખતે મરનારના સોં આગળ સોં લાવીને 
મરણુપાક મોટા ઘાંટાથી પાડવામાં આવેછે, ખાધા આખડીએ કર- 
વાની ખાકી હોચ, તે! તે મરનારની પાછળ જજે, એમ પણુ કહે- 
વામાં આવેછે, જે કાંઇ મુણ્યદાન થઇ ન શકયુ હોય, તો! તારી 
પાછળ ક્લાણુ' ફલાણું સુર્ય કરીશું, એવુ' અ'તકાળને સમે તેને 
આશ્ચાસન દેવામાં આવેછે, દાન કરવા સાર્‌ સમણુ લાડુ ચાળાયછે. 

માણુસ મરણુ પામ્યુ, કે તુરતજ તેની ખખર સગેસાગવે પહેં- 
ચાડવામાં આવેછે. જે નજીકમાં રહેતાં હોય, તે તો! મરણુષાક 
સાંભળીને કે ઘરનાંની હાયપીટ સાંભળીને ભેગાં થઇ «યછે. દ્રરના- 
રહેનાર જેમ જેમ ખખર પડતી ન્તય, તેમ તેમ મરનારને ઘૅર 
આવવા માંડેછે. “ઘણુ ઠેકાણે મરનારતુ' કોઈ સજુ' નાત નાતમાં 
ખખર આપવા જયછે, વડોદરાની કણુખીની નાતમાં નળીઆં ઉપર 
કચલા વડે મરણુની વાત લખી તે નળીઆં ભ'ગીઆને આપેછે. 
શ'ગીઓ તે જેનાં તેને પહોંચાડી દેછે. 

મરનારતા ઘરનાં અને નજીકનાં સગાં સુડદાને જેમ ઉતાવળે 
શ્રરમાંથી કાહી જવાય, તેસ તજવીજ કરવા મ'ડી જાયછે, કેમકે જેના 
ગ્રૂડદાને વાર લાગે, તેની નિહ થાયછે, મરનારની નાડી બ'ધ પડી, 
અને છાતીને ધખકારો હાથ અરાડતાં ન જણાચેઇ, એટલે તેના 
રામ રમી ગયા છે, એમ માનવામાં આવેછે. અસુક રોગમાંજ માત્ર 
તાળવૅ થીજેછુ' ઘી કે માંખણુ મૂકી નઇ ખોળીઆમાં જીવ છે કે 
નહીં, તેની તજવીજ કરવામા સ્માવેછે. દરદી પ્રત્યે ત્મ'તકાળ વખ- 
તતુ' વર્તન એવુ” હોયછે, કે તે વડે તેના પ્રાણુ જલદી નીકળી 
જાયછે. કેટલાક રોગમાં માણુસ મરી ગએછુ' જણાય, તે છતાં તેનામાં 
જીવ હાયછે, અને તે સાધારણુ પરીક્ષાથી પરખી શકાતુ નથી. 
ચોકે નાખેલું સુડડુ' કેટલીક વાર હાકવા માંડેછે, અને કેટલીક વાર 
મશાણું ગએલાં મડદાં પાછાં આવેછે. આ વાત લોકે જણેછે, તે 
છતાં ઝુડદ્દાને ઉતાવળે કાઢી જવાની ને દહન કરવાની તજવીજ 
થાયછે, તે ચાલ નિર્દચ અને નિ'ધ છે. 


(ર૨૭૦) 


મરણુપોક પડયા પછી કૃતરાંને નાંખવા સાર્‌ લાકડશાઇ લાડુ, 
ઠાઠડીએ ખાંધવા માટે કોપરાની કાચલીએ કે નાળીએર, દેવતા લઈ 
જવા વાસ્તે તોલડી, સરુડદા ઉપર ઓરાઢવા કાજે કાંટિયુ, ઠાઠડી 
ખનાવવા અથે વાંસ, સુ'જ વગેરે સરસામાન લાવવાની ઝપોઝપ 
તૈયારી થાયછે. ઠાઠેડી અનાવવામાં મુશળ હોય, તે ઠાઠડી તૈયાર 
કરેછે, અને કોઈ છાણામાં અગ્નિ ઉપજાવી તેાલડીમાં નાખેછે. 
તોલડી પકડવા માટે તેને દોરી બાંધેછે, તથા તે તપીને ફાટી ત 
જાચ, માટે તેને માટીને ગારા લપરડેછે. આ પ્રમાણે ગોઠવણુ થઈ, 
કે તુરત સુડદાને તૈયાર કરી ખહાર કાઢવાની સૂચના ચાયછે. બ્રાહ્મણ 
વગેરેસાં સુડદાને નવડાવી તેને કપડાં પહેરાવવાસાં આવેછે, અને 
ઠાઠેડી ઉ'ચકનારા પણુ નાહીને સોળે થાયછે. ખીન્ લે।કોમાં ઉચક- 
નારને માથે પાણીના છાંટા નાખવામાં આવેછે. ગે તેવે! તાપ હોય, 
તે। પણુ ઉ'ચકનારાથી પગરખાં પહેરી શકાતાં નથી. સુડદાને ખહાર 
કાઢી ઠાઠેંડી સાથે જકડબ'ધ ખાંધી લેવામાં આવેછે. સડક ઉપર 
મરનારની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણુ કે કીંમતી વર ઓરાતવાને 
ધારા છે. પૈસાદાર હોય, તે સાલ દુસાલા ઓરાહેછે; અને માટીને 
ખદલે ધાતુની તોલડીએ આગ કાટછે. મરનારને દિકરા હોય, તો 
સૌથી નાનાને તોલડી લેવી પરેછે, અને મોટા દિકરા ઠાઠડી ઉચકે 
છે. દિકરા ન હોય, તે! આ કામ નજીકના સગા કરેછે. સુડદુ ઉપા- 
ડયુ”, કે તેને અતિ ઉતાવળે લઈ જવામાં આવેછે, અને “ રામે 
ખોલો ભાઈ રામ ” ફે “ રાસે રામા ” ના ધ્વની, ઉચકનારા અને 
વારો ખદલાવનારા સાથે રહ્યા હોય, તે કહેછે. ખીજ ડાઘુએ પાછળ 
પડી જાયછે, કેમકે તે ઠાઠડી લઇ જનારા જેટલુ' ઉતાવળે ચાલી 
શષ્તાનથી, કે નિકટના સગાએ! શેકકળ ને ષમષછાડા કરતા હોય 
તેમને વારવા તથા ઝાલી રાખવા તેમની સાથે રહેછે, કે જેએ! 
અતલગન! સગા ન હોય, તેએ ઉતાવળે અને સુડહા સાથે ચાલ- 
વાની પણુ પરવા રાખતા ન હોય, ઉચકનારા જેમજેમ થાઠતા જાય/ 
તેમ તેમ સાથેનાએ વારો ખદલાવેછે, અને સ્મશાન ને ટૂર હોય, 
તો! ઝુડદાને ભોંય પર મૂકી વિસામો પભુ ખવડાવેછે. 


૬ ફ૬/ 


કોઇ ષરગામી હોય, કિ"વા કોઇની નાત નાની હોય, અયવા 
તે ખીજાને ઘેર મરણુ પ્રસગે જતો ન હોય, તેને મદડુ” લઈ જવામાં 
ગ્રોદી અડચણુ પડેછે. પૈસાદાર, અધિકારી કે અહે'કારી, જે ખીન્તની 
દરકાર ન રાખે, તેને ઘેર જાવે પ્રસ'ગે લોકો જતા નથી. એક 
સેઢીએ જ્યારે નાતમાં કોઈ મરી જ્ય, ત્યારે પછવાડેથી ઘોડે 
ખેસીને સ્મશાન જતે; મતલખ કે શખ ઉચકવાતુ' કે ખીજ” કઈ 
કામ કરતે નહીં. શેઠની સા મરી ગછ, ત્યારે કોઈ તેને ઘેર ન ગસુ'. 
ગુમાસ્તા વગેરે લોકોને સુસ્કેલીથી ભેગા કરી ડોશીને કાઢી ગયા. 
ગ્રેત સ્મશાને પહોંચ્યાની ખબર પડયા પછી નાતના લેકે! લાકડી- 
આના ઘોડા કરી તે ફદાવતા સ્મશાને ગયા | રેઠ તેનો ભાવાર્થ 
સમજી ગયા, અને તે પછી ઘોડે બેસી સ્મશાન જવાની ટેવ તે ભૂલી 
ગયા. કેટલેક ઠેકાણે નાતમાં ઘણુ લોક પૈસાદાર કે બેદરકાર હોઈ 
સુડડુ' ઉચકવા જતા નથી, તેથી તેવી નાતોમાં સખત ઠરાવ કરવામાં 
આવેછે; એટલે જેને ઘેરથી એક પણુ માણુસ હાઘુમાં ન જાય, તેતો 
અસુક ૬'ડ કરવાર્મા શ્રાવેછે. આવે ગ્રસ'ગે નાત નાતના લોકોએ 
અવશ્ય મદત આપવી નેઈએ. 

સુડદાની ઠાઠડી અને તેને લઈ જવાની ઉતાવળ નઇ પરદે- 
શીઓને હસવુ આવેછે. માણુસ મરી ગયુ કે જાલે તેનો ઘર ઉપર 
કાઇ ઈલાકોજ ન હેય, તેસ તેને ઘરમાંથી કાઢવો, અને તેતા શખ 
ગ્રલે જે ભાવ અતે વિવેકી વર્ત્તણુ'જ જેઈએ, તે ન રાખવી, એ 
સાર્‌" તે! નજ કહેવાય. સુસલમાનૌ સુડદાને પલ ગમાં સુવાડી તે 
ઉપર ફુલ વગેર સૂકી આસતે આસતે લઇ જયછે, અગૅજ લોકો 
સુડદાને માઠે ખાસ પેટી તૈયાર કરેછે, અને તે ઘણી વાર ગાડીમાં 
ઘાલીને લઈ નયછે, ગાડીમાં ઘાલીને શખ લઇ જવાની વાત આપ- 
ણુને વિષરીત્ત લાગેછે; પરુ કપપણા પૂર્વ જાં ઝુડ્ટાસે આડી માંજ 
લઈ જવાને! રિવાજ હતે. વૈદિક કાળમાં મરનારને ઠાઠંડી સાથે 
જકડજસ ખાંધી ખભે વહી જવાને ચાલ નહોતો. 


સ”્યાર્સીએ, મહતો વગેરેને ગાજતે વાજતે અને અખીલ 


૬ નઝેજ 7 


ગુલાલ ઉરાડતે સ્મશાન લઇ જવામાં આવેછે, બેઢ'ગી, અવઘડ . 
ભરેલી ઠાઠડીએ બદલે તેમને માટે ખાસ પાલખી કરાવવામાં આવે 
છે, દક્ષિણમાં આવી પાલખીએ। સામાન્ચ લે[કમાં પણુ વપરાય છે. 
ત્યાં સુડદાતુ' માહુ' ઉઘાડું' રાખેછે, અને. મરનાર સેોવવાસણુ આ હોય 
તે! તેને દરદાગીના ઘાલેછે અને કપાળે પીળ પણુ કરેછે. આપણી 
પેઠે ત્યાં ઉતાવળે અને રાટકળની સાથે ઝુડદાને હાઈ જવામાં 
નથી આવતુ. 


સ્મશાને ગયા પછી ઘણાક સુડદાંને ફરીથી નવડાવેછે, અથવા 
તે ઉપર થાડુ' પાણી છાંટેછે. ઉપરનાં કપડાં લત્તાં સ્મશાનના 
વારાવાળા ભગીઆને અપાયછે. કોઇ ઠેકાણુ છાણાની અને કોઈ 
કાણે લાકડાની ચેહ ખડકાયછે. લાકડાં છાણાં ખજારમાંથી કૈ 
સ્મશાન નજીક ડુકાન હાય, તો ત્યાંથી લાવી શખેછે. કેટલેક 
કાણે લાકાં મરનારને ઘેરથી ડાઘુએ ઉચકી લાવેછે. છાણાંની 
ચહુને માટે તમાણુ જેવા ખાડો ખોદેછે, અને તેને તળીએ છાણાં 
ખડડયા પછી સુડદાને સુવાડી તે ઉપર પુષ્કળ છાણાં અડકેછે, આથી 
કખતુ' સવ' અ'ગ ઢ'કાઈ જાયછે, તેથી ખળતી વખતે તેની એખ 
જભૂ।તી નથી, તેમ ખળર્તા શ્'ગ જેઈ સામાને ચિતરી ચહવી નથી, 
લાકડાંની ચિતા ટુકી કરેછે, તેથી શખના પગ લટકતા રહેછે, અને 
તેનાં કેટલાંક અ'ગ દેખાચછે. પગ હીંચણુથી ખળીને ટૂટી પડેછે; 
ત્યારે વાંસડા વતે ઉપાડી ચેહુમાં નાખેછે, તથા બળતાં અ ગોતે વારે 
તારે ખોરર્વા પડે છે. એ માટે લાકડાં કરતાં છાણાંનો ઉપચેગ કરવો, 
એ વધારે સારૂ' છે. અગ્નિસ'સ્કાર મરનારને દિકરા હોય તો તેને 
અગર દિકરો ન હાય, તે! કોઇ નજીકના પણુ સગોત્રી સગાને કરવો 
પડેછે. પૂળે1 સળગાવી ચિતા પાછળ સ્માંટા લેછે, “ નાસ પ્રાણીઓ 
તારા કાળ આવ્યો”, એમ બોલેછે, અને અગ્નિ માં ઉપર મૂકેછઃ 
હાગ દેનાર નાની વયનો કે કાચા હૂંદયનો હોય, તે! તે આવે સમ 
ભેશુદ્ધ થઇ જાયછે. 


રેટલીક વાર નજીકમાં મોટી કે પવિત્ર નરી હોય, ત્યાં શુડડ 


(ર૩૩) 


લઇ જાચછે, હરના મામલાને લીધે સુડફુ* ઉચકવા માટે ઘણા માણુ" 
સનો ખપ "પડેછે. લોકો થાકી જાયછે, અને આખે દિવસ ભૂખે 
ટીચાયછે;, માટે તેમને ખાવા સાર્‌ નદી કાંઠે સુખડીના લાડુ ાપ- 
તામાં આવેછે. “ મશાણુના લાડુમાં એલચીનો સ્વાદ ”, એ કહેવત 
આ ઉપરથી પડી છે. સોટી નદીએ માં સગર ને કાચખા ઘણા હોયછે, 
તૈમના પોષણુ અચે' કે અગ્તિ તથા જળ એ બેના દાહ વધારે પવિત્ર 
ગણાય, માટે મુડદાને આખુ” બાળી ન નાખતાં તેને। કેટલેક ભાગ 
નદીમાં નાખી દેછે. પવિત્ર નદી નજક સુડડુ' ખાળવામાં આવે, તે 
તે ખળી શહ પછી તુરતજ “ ટાઢી” વાળેછે, અગર કૈપઈની ઇચ્છા 
વિશેષ પવિત્ર નરીએ મરનારનાં અસ્થિ લઇ જવાની હોય, તે! તે 
ભૈગાં કરી સવડ આવે, ત્યારે નર્મદા, ગ'ગા વગેરે નરીમાં પધરાવી 
આવેછે. મરનારના સુડદા સ'બ'ધે આ છેલ્લી કિયા છે. 


સ્ુડદાને ગતે ઘાલવાના અનેક રસ્તા લોકોમાં ચાલતા, શને 
ચાલેછે. મિસર દેશના અસલી રહેવાશીઓ સુડદામાં કસ્તુરી વગેરે 
ભરીને અકખ'ધ રહેવા દેતા. હન્તરોા વષ વીત્યા છતાં હજી પછુ તેવાં 
સુડદ્દાં કોઇ કોઇ વાર મળી આવેછે, સુસલસમાન, અ'ગ્રેજ વગેરે લોકે 
સુડદાને તુર્ત કૈકાણિ કરતા નથી. ગામ પરગામથી સગાં સાગવાં 
આવીને મરનારતુ' માં જેઈ શકે ત્યાં સુધી, કે અસુક સ્થળે તેને 
દફનાવવાની ઇચ્છા હાય, તે! ત્યાં લઇ જતાં સુધી જ્ુડડુ” એમનુ એમ 
* રહેછે. કોઇ વાર ખે ત્રણુ દિવસ, તે કોઇવાર દશ વીશ દિવસ સુધી 
સુડડુ' નનળવી રાખેછે. પૃથ્વીના ઘણાખરા લેોકે।માં સુડદાને જમી- 
નમાં હાટવાને! ચાલ છે. હિ'ડુએમાં ષણુ સ“નયાસી, સ'ત, સાધુ 
વગેરેને તથા સવા વર્ષની અ'દરના બાળકને દાઢે છે. પરતુ એ 
શિવાયના સવ હિંદુઓને અગ્નિસ'સ્કાર ચાય છે. ગગા ચસુનાના 
પ્રદેશમાં કેટલીક વાર સુડદાને જળશાઈ કરેછે, એટલે તેને નદીના 
પ્રવાહમાં વહેતુ' મૂકેછે. પારસી લોકે! સુડદાને સૂર્યદાહ આપેછે, 
એટલે તેને ટખમપ્માં સુવાડેછે. પ્રેતને ગતે ધાલવાના સવ ઉષા- 
ચામાં અગ્નિટાડે સર્વૌત્તમ છે, એમ હાલના સુધરેલા લોકે! 
35 કે 


૬ «૭૮ / 


સમજવા લાગ્યાછે; તેથી ચૂરાપ અમેરિકાર્મા અગ્નિદાહ આપવાની 
શરૂઆત થઇ છે. અમેરિકામાં તેસ માટે ખાસ સ'ચા તૈયાર થયાછે, 
એટલે સુડડુ' તેમાં પાંચ સાત મિનિટની અ'દર બળીને ભસ્મ થઈ 
જાયછે. આ ઉપરથી જણાશે, કે આપણા પૂર્વ નેએ અગ્તિસ'સ્કારની 
રીત ચેોઈજવામાં આરેોગ્યતાના નિયમ જાળવ્યા છે, અને ઘણુ 
ડુહાપણુ વાપર્ઝું' છે. 





પ્રકરણુ ૨ જી 
રોયું કુટવું 


સાણુસના મરણુથી સગાંવહાલાંને લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. 
કહેવત છે, કે “ જેટલુ મળણુ તેટછું બળણુ ”; એટલે મનનું 
રાઝવુ' મેળાપના પ્રમાણુમાં છે. શેરીતુ' એક ડૂતર્‌ મરી જાય, તે! 
સરાપણુ' દીલ દુખાયછે. ઘરનુ પાળેલુ' કૂતર્‌' કે બીજી જાનવર મરી 
જાયછે, ત્યારે વધારે શેક થાયછે અને વખતે રાવુ” પણુ આવે છુ. 
મિત્ર મેળાપીના મરણુથી શોક થાય છે, જેને આપણે નેચો પણુ 
ન હોય, એવા કેઈ નાર્માકિત્‌, પરોપકારી કે મહા સુરૂષના સ્વર્ગ- 
વાસથી દિલગીર્‌ીથાય છે.નજીકના સગાંવહાલાંનુ' માત શે।ક ઉપજાવે, 
અને તે કારીનુ' હાય, તે1 વિશેષ દુઃખદાયક થઈ પડે, એમાં નવાઈ 
નથી. હુષષ અને શેક સ્વભાવજન્યછે, તેથી તે નાના કે સોટા, ગરીખ . 
જુ તવ'ગર, અણુસમજી કે સમજુ સર્વને શાયછે. 

પરતુ, જેએ સમજુ અને જ્ઞાની છે, તેએ શોકને જલદીથી 
સમાવી શકેછે. મહા પ'ડિતેો અને ચોગીએ હર્ષ શોકથી વિરક્ત 
રહેછે. સ'સ્કૃતમાં એટ *્લોકછે, તેનો અર્થ એવોછે, જુ “જે વસ્તુનો 
નાશ થચે।, જે મતુષ્ય મરણુ પાસ્યુ', અને જે વાત્‌ થઈ ગઇ, તેને! 
ક પ'ડિત જન કરતા નથી ”. એક ખીજ શ્લોકમાં કલુ છે, કે 
« પ'ડિત સુરૂષા નહીં એેળવી શકાય એવી વસ્તુની ઈચ્છા કરલા 
નશી, નાશ પામેલી વસ્તુ માટે ચોક કરતા નથી, અને આપત્તિર્મા 


(ર૭૫) 


સોહને આધિત થતા નથી ”. એક ઠેકાલે કશું છે, કે “ તિપત્તિમાં 
ઘેય, ચઢતીમાં ક્ષમા, સભામાં વાણીની પ્રવિશુતા, યુદ્ધમાં પરાકમ, 
કીત્તિન્‍ની ઈચ્છા, અભ્યાસનુ' વ્યસન, એ મહાન્‌ પુરૂષોની સ્વાભાવિક 
વસ્તુએ। છે ”, 

શોકનું આહા ચિન્હ રૂદન છે. પરિતાપ ખડું થાય, ત્યારે આંખ 
માંથી આંસુ આવેછે. અતિ આક'ટ થાય, ત્યારે માણુસ છાતી ભાથુ” 
ફટેછે, પછાડીએ ખાયછે; વાળ તેડેછે, બને વખત્તે દેડુ પણુ 
ત્યાગ કરી દે છે. રૂદન કરી ઉભરો। કાઢયા પછી ઘણી વાર મન રાત 
થાયછે; પરતુ જ્યારે તે હદ્દ ખહાર નય, ત્યાર દુઃખદાયક 
થ૪ પડે. ખાઈ પીને પરવાર્યા પછી કેઈ પાકી ઉસ્મરે દેહ 
છોડે, ત્યારે સગાંવડાલાંને વધારે હાગતુ” નથી. પણુ કેઈ તરૂણુ 
અવસ્થામાં ફાટી પડે, કેઈ બાળરડા થાય, કે કોઈના સરણુથી 
ખીજાનુ' નસ'તાન થતુ' હેય, ત્યારે સગાંસાગવાંને ઘણુ લાગેછે. 

સાણુસના મન ઉપર સ"'મ'ધીના મરણુથી સ્વાભાવિક રીતે 
જે અસર થવાની, તે સ દેશના અતે સવ* જાતના લોકોને થાય- 
છે. કાર્ીના મરણુ સમચે સાણુસમાત્રને શેફ થાયછે, અને રાવુ” 
શાવેછે; પર'લુ ગૂજરાતમાં મરનારની પાછળ રોવા ફૂટવાનો જે 
વિચિત્ર ચાલ ચાલેછે, અથવા જે ભવાઈ ભજવવામાં આવેછે; તે 
ચાલ ફે લવાઇ ખીજે કેઈ ઠેકાણું ભાગ્યેજ નેવાભાં આવેછે. 
પાછલા ત્રફરણુમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મરણુપોક પડી, કે ઘરમાં 
રાકકળ ચાલેછે, એ સ્વાભાવિક ઉભરો, જેમ જેમ ખીના લેક 
સાવતા જાય, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામેછે. ખેરા ધરમાં અને ભાયડા 
સાંગણાર્માં રોકકળ કરેછે. ઝુડદાને ઉચક્ટીસે ચાલ્યા, કે મરદ સગા- 
સમા તેની પાછળ ખરાડા પાડતા, કે પછાડીઓ ખાતા જાયછે, અને 
આએ તેની પાછળ રોતી ને ફૂટવી બોળ સુધી, કે શેરીના નાકા 
સુધી દોડેછે. નજીકની સગીઓ ન્ેરથી છાતી ફૂટેછે, અને વખતે 
માથાં ફટવા પણુ મહડી જાયછે. ખહુ ધમપછાડા કરનારને ખીન્ત' 
વારેછે, કે ઝાલી રાખેછે. ઝુડદાને વળાવ્યા પછી ખેરા ઘરને આંગણે 
આવેછે, એટલે ત્યાં રીતસર રોવુ' ફૂટનું” શરૂ થાયછે. 


( ૨૭૬) 


સરનારની મા, સ્રી કે જે નજીકની સુખ્ય સગો હોય, તેને 
દરક નવી આવનારી સ્રી સામે છાજીઆં લેવાં પડેછે. નવી આ 
વનાર પોતાનો વધારે સખ'ધ ખતાવવાને વધારે તેરથી ને વધારે 
વાર ફૂટેછે, તેથી ઘરની ઝુખ્ય સ્રીને તેના કરતાં પણુ વધારે 
નેરથી ફટવાની ક્રજ પડેછે. તે બિચારી શોકથી અધષેોઈ થઈ 
ગઇ હોય) શરીરે અશક્ત હોય, કે ખેજીવસાતી હોય, તોપણ 
તેણે કમ્મર બાંધીને ફૂટવુ'જ નેઇએ. તેની છાતી ઉપર હાથની 
થાપડીઓ સૌ કરતાં વધારે નેરથી ન પડે; ને કૂદી ફરીને છાજીઆં 
ન લે, તેની છાતીમાંથી લોહીની છોળો ન વહે, અને તેવું માથુ 
કૂટવાથી લોહીલોાહાણુ ન થાય, તોર નાત જાતનાં બૈરાંમાં તેની 
નિ'હા થાયછે ! લોકલાજની ખીક એટલી જબરી છે, કે તેના ભયથી 
સાણુસને ઘણુ* સોસવુ* "પડેછે. ખીજ ગપરીએ આગ્રડ કરીને 
બધાને બેસવાનુ' કહે, ત્યારે સૌ બેસે, અને છેડા વાળી રાવા માંડે. 
એટલામાં કોઇ નવી ખાઈ આવી, કે વળી સૌ ઉભાં થઈ ફૂટવા સડે, 
ત્રાવનાર ઘણાંખરાં આવી ગયાં, એવી ખાત્રી થાય, ત્યારે ઘણે 
રેકાણે ગામ બહાર નદી કે તળાવ હોય, ત્યાં બેરા નહાવા જાયછે. 
ખૈ્શંતુ” સરઘસ ધીમે ધીમે ચાલેછે, અને જેમ લગ્નના સરઘસ 
ગ્રુખ્ય ગ્રુખ્ય જગાએ થોાભવુ' પડે છે, અને ત્યાં વાજા'વાળા વપારે 
તરથી થાભીને વગાડેછે, તેમ આ બેરાંતુ' સરઘસ ચકલે ચકલે 
થાભેછે, અને ત્યાં ફૂટવા મ'ડે છે. શૌટા જેવે મોટે સ્થળે તે! રૂટ" 
તાતુ' કામ વધારે ચાલેછે. ઘાટ ઉપર છેવટની પીટણી પીટયા પ 
ઉૈરાં નહાવા ધોવા માંડેછે. સુડડુ' આળી ખોરીને મરદો ઘાટ ઉપર 
આપે, અને નાહી રહે, ત્યાં સુધી બૈરાનો પાર આવતે નથી. ના 
રહ્યા પછી પાછા આવતાં પણુ બૈરાંતુ' સરઘસ પ્રથમ ગ્રમાણું ભવા" 
ઇના વેષ ભજવેછે. 
જેટલેક ઠેકાણે (ખાસ કરીને કાટીઆવાડમાં ) બૈરાં સાથાનો 
છુંડા કમ્મરે બાંધી કુટેછે. ન્યાં ઘુમટા તાણુવાનો વિશેષ ચાલ 
છે, તયાં આ પ્રમાણે લાજ સજદા મૂકી નાની મોટી સ બાઇડીઓ 
કમ્મર સુધી અગ ઉઘાડુ' કરે, એ કેટલું અમર્યાદ છે 1 પ્રા 


(૬૨૭૭ » 


આસપાસ તમાસે। નતેવા સાર્‌ લોકોની ઠઠ «સેછે. વખતે બૈરાંના 
મખા થાળીઓ પણુ ખસી નયછે. ફૂટવાથી છાતીઓ લાલચોળ 
થઇ રહેછે. આવી સ્થિતિમાં પોતાનુ” અગ પરાયાને દેખાડવુ' એ 
સમજુ અને આખરૂદાર સ્રીતુ' ભૂષણુ નથી. 
મરનાર સોટા ઘશ્તુ' ને સારી સ્થિતિનુ' હોય, ત્યારે અથવા 
તખતે ત્રાહાવાહ્યના મરણુ સમયે રાજીઆ। ગાવાનો ચાલ છે. નાતની 
કોઇ ખાઈને રાજીઆ ગવડાવતાં આવડતુ હેથ, તો. તે ગવડાવે, 
અતે તેવી કે!ઇ ન મળે, તે! પૈસા આપવા કરીને ભાટડીએ ને એ કામ 
સારૂ બોલાવેછે. રાજીઆના રાગ હૂદયભેદક હોયછે, અને તેની 
સતલળ બોધ લેવા ચોગ્ય હોય; પણુ તેના અર્થ ઉપર કોઈ લક્ષ 
આપડુ' નથી. ભાટડીએ લલકારીને ગાયછે, અને સવ રાં એક 
ક બે ગોળાકારમાં ફટતાં જાયછે, ને ઝીલતાં જાયછે. મરણું કારીનું" 
ન હોય, તે! આ રૃખોવ શોકને બદલે ખુશાલીનો થઇ પડેછે. રસ્તે 
જ્તા સેકડો લોકે ત્યાં નેવા અને સાંભળવા ઉભા રહેછે. 
સરઘસ ઘેર પહોંચ્યા પછી છેવટની પીટણી ચાલૅછે, અને માં 
વાળ્યા પછી સૈ। વેરાઈ જાયછે. નજીકનાં સગાં ઘરનાંને વારવા ને 
દિલાસે। દેવા થોડી વાર થોભેછે. મરણુ વ્રાહ્ય ત્રાહ્યનુ' ન હોય તો 
ણુ દેખાડો ડરવા સાર્‌ મરનારને સ'ભારી સ'ભારીને વારે વારે ડુસકાં 
ખાચછે. પાસે બેઠેલાંનુ' બોલવુ” એવી તરેડતુ' થાયછે, કે તેથી 
ઘર્નાને રોવુ* આવેછે. 
રેકાુ ડેકાલે ફૂટવાતું' હોવાથી બેરાંને ઘેર આવતાં ઘણી વાર 
લાગે છે, તેથી મરદો ક"ટાળીને શઆગળ આવે છે, અને પોળ કે શેરી 
નજીક બોડે માથે લોકોને એટલે કે ખુલ્લી જગાએ, ખૈરાં આવી 
પહોંચે ત્યાં સુધી, બેસી રહેછે; કેમકે મહોલ્લામાં પેસતી વખતે 
લગ્નના વરઘેાડાની પેઠે ઝરી સુરૂષના ટોળાએ સાથેજ જવુ નતેઈએ, 
જૃર માત્ર એટલેઇ કે લગ્નના વરધોાડામાં સુરૂષા સાગળ હોયછે, 
જતે મરણુતા સરઘસમાં આંગળા રહેવાન્દો હક સ્રીએનએે મળે છે. જે 
એથી સ્મશાન જઈ શકાયુ ન હોય, અથવા જેમતેઃ! આછે। સ'બ'ધ 


( ૨૭૮ ) 


સાય, તેએ કેરે લૂગડે (પાઘડી સાથે) પોળ આગળ આવીને ડાધું 
એપની સાથે સામેલ થાયછે. 

સરઘસ ઘેર આવ્યા પછી ઘણે ઠેકાણે ખહેન દિકરી વગેરેને 
સાસરે કાણુ લઈ જવાને! સ'પ્રદાય રાયછે; એટલે ૬રેક બહેન રીકરી 
ચાતપાતાના સગાને લઇને રેતે રાતે ચ્ાતાને ઘેર જાયછે; અને ત્યાં 
રાયા ફૂટ્યા પછી તેએ કાણુ સરનાશ્ને ઘેર પાછી નાખી આવેછે. 


રાન રજ વાડામાં રાણીએ કે ગરાસિયણે। પડદાનશીન હોવાથી 
જાહેર રીતે રેવા ફૂટવાતું' કાસ કરી શકવી નથી, તેથી તેમની વવીવું' 
કામ ખવાસભે।-વડારણે। કરેછે, અને સ્‍ે તે પૂરતી ન હોય, તે।શેવા 
કૂટવા સાર્‌ બીજી ભદ્ીઓને મજીરીએ પણુ બોાલાવેછે; મતલબ ક્ર 
સગાવહાલાએ નહીં, તો! ખીજા'એ પણુ રોવુ' ફ્ટ્વુ' તે। જેઇએજ ! 

રાવા ફૂટવાનો ચડસ ખૈરાંમાં ખડું વપ્રી પડયોછે. નાતમાં મરણુ 
જાગ્યુ', કે નૈરાને ખાર પાદશાહી ! ઘરમાં ભલે નાનાં છોકરાં રોઇ 
મરે, કે ભૂખે ઠોકાય, ઘરતુ" કામકાજ ભલે ખગડે, પુરૂષા ભલે 
ટાહુ'શીછુ' ખાય, પરતુ નાત જાતમાં, કે બેસતેખાખસતે; કે પાડા" 
પડાશીમાં મરણુ થયુ, એટલે સનાનમાં ગયા વગર ન ચાલે. જેને 
સનાન આવતુ હોય, કે મરનાર સાથે સ'બધ જાય, તેની વાત જૂડી 
જી; પરતુ નાતમાં સર્વ ઠેકાણે, એળખાણુ પીછાનમાં, અને પડોશી 
ગમે તે! હલકી જતને! હોય, તોપણુ તેને ત્યાં મરણુ' થચે સતાનમાાં 
જવુ'જ ન્તેઈએ. હિ'દુઓનાં બૈરાં ફૂટતાં હતાં, ત્યાં થઈને એક સુસ- 
લમાની જવી હતી, તેને કૂટવાતુ' મન થઈ આવ્યુ” ! તેને કાં 
તરક જવી જેઈને કોઇ ખાઈએ પૂછઝું'; ખૂ કયાં ચાલ્યાં ? ખૂએ 
કહ્યું, ઉધર ઓરતાં ફૂટતિયાં હે', વાંહાં જાકે દો થપલીઆં માર 
સઉ" ખડી ખડી યુછ ખઢવી હુ' કયા ! આ રીતે બૈરાંને જો ઘણા 
દહાડા લગી રોવા ફટવાતુ ન મળે તો તેમના હાથ સળવળેછે* જાઈ 
ખાઈને કદી. નાત જાતની ખખર અ'તર પૂછીએ, તો તે કહેછે, 
જુ હમણાતુ' રાવા ફટવાનુ' થયું નથી, તેથી મારા જાણુવામાં કઈ 
માવ્યુ' નથી. જેમને સરનાર સાથે સ'ખ'ધ ન હોય; તેએ બૈરના 


૬% -#” 


સરઘસમાં પાછળ રહેછે, વાતોના ગપાટા મારેછે, દાંતટીટીઓઆ 
ઠંહાડેછે ! ફોઇ નવીન ખૌર્‌' આવવાથી જ્યારે ખઅપાંને ફૂટવુ પડે, 
ત્યારે તેએ એવી રીતે છાતી ઉપર હાથ મારે છે; કે તે છપ'તીએ 
અડતો પણુ ભાગ્યે હોય. થોડા સ'બ'ધવાળી ખાઇએ! ધખડ ધખડ 
કૂટે છે ખરી, પણુ તે એવી ચતુરાઈથી છાતી પર હાથ મારે છે, કે 
તૈની છાતીને આઝા પણુ આવતી નથી. કૂટતાં જે ધ્વનિ સ'ભળાયછે, તે 
તેમના બે હાથ એક ઉપર એક અથડાવાથી થાયછેઃ છાતીથી નીક- 
ળતો। નથો. નદી તળાવે જતી વખતે ળૌરાં કપડાંના ગાંસડા ધોવા 
સારૂ સાથે લઈ આવેછે, “ એટલે એક પથ ને દો કાજ ” જેવુ” 


થાયછે, 
ફેટતી વખતે જે બોલવામાં આવેછે, તેમાં હોશિયારી અને 


સમય સૂચકતા જઇએ છીએ. ફકૂટનાર સામાવાળીના સરનારને 
સ'ભારેછે, તેમ સામાવાળી ફૂટનારીનાં મરનારતે સ'ભારીને ફૂટે છે. 
મરનાર કેવુ* હતુ, તેના ગુણાતતુવાદ પણુ તેમાં આવે છે. તેને ઘરતાં 
કેવુ સુખ આપતાં, કે ઘરનાંને તે કેવુ' સુખ આપતું, કિ'વા કેવુ* 
સુખ માણુવા તે રછયું નહીં, વગેરે નાતો કહી ખતાવવામાં આવે છે. 
ખીજી કોઈ ઝીલી ન લે, ત્યાં સુધી એકને કઇનુ' કઈ કહેવુ'જ 
પડે છે. જે ઠેઠ સુધી પહોંચી ન રકે, કે બોલવાસાં ભૂલ ઠરે, તેની 
ફજેતી થાય છે. રોવા ફૂટવાના કામમાં નાતની કેટલીક સ્રીએ 
કુશળ ગણાય છે. અતુભવ મેળવી હુરિયાર ચવા સારુ છોકરીઓ 
ગોરે જેવે પવિત્ર ટાંકણે રોવા ફૂટવાતુ' કામ કરે છે, બીજે અનેક 
પ્રસ'ગે કરની તેએ નકલ કરે છે, અને બેરા કૂટતાં હોય, ત્યારે 
ધ્યાન દઇ તે સાંભળે છે, ને ગો'ખી રાખ છે. રાવા ફૂટવાની ષણુ એક 
વિઘા છે, અને તે સૌ એને આવડવીજ નેઇએ ! 

ફેટી રહીને બેઠા પછી બૈરાં છેડા વાળે છે, એટલે મેદ ઢાંકીને 
રાગડા તાણે છે, તેમાં પોતાનદે પાછલાં સને મરનારથી પડેલાં હા- 
લનાં હુઃખ ગાઇ «નય છે, ખીજા' બૈરા રહી જએ, રહી જએ, એમ 
ઘણી વાર કહે, ત્યારે તે મોં ઉઘાડું” કરી નાક નસીકે છે, અને 
આંખો સાલલાના છેડાથી લોહી તાખે છે. સ'બ'ધ વગરની આઓ 


(૨૮૦ ) 


શાં વાળે ખરી, અને રાગડા તાણે ખરી, પણુ તે બીલકુલ રેતી 
, નથી; એમ છતાં ન્યારે મોં ઉઘાડે, ત્યારે તેણે પણુ લીંટ કાઢવું” 
જેઈએ, અને આંખે પાલવ અડાડવો.જ નેઈએ. કેદી આંખે પાણી ન 
આવ્યુ' હોય તો મોં ઉઘાડતા અગાઉ તે ચુક લગાડી આંખો 
ભીની કરે છે ! 
ઘણે ઠેકાણું મરનારના દશમા સુધી સાંજ સવાર રોકકળ ચાલુ 
રહે છે, એટલુ,તહીં પણુ કોઈ ગામપરગામી નવુ' આવે; તોઃ ગમે 
તે વખતે કાણુ કરવી પડે છે. પરગામથી કાણુ પગરસ્તે આવે, તે! 
ગાડી ઘોડાના ઘાસ ચારાની તજવીજ ઘરધણીને કરવી પડે છે, તથા 
કાશ આવનારને ખાવુ' ખાવા માટે ટપ ખાંડ મોકલવા પડે છે, સાથે 
નાનાં છોકરાં હોય તેમને કે જેને ખપી શકે તેને જમવા માટે ઘેર 
લઇ આવે છે. મરદે। કાણુ કરવી વખતે એક બીજાને ફેટી કર્‌ રૂએ 
છે, અને કાલુ સઆવનાર ફે।ટી કરીને બેસે, ત્યારે તેમના હાથમાં 
પાણીનુ' ચાંગળુ' આપે છે. કાણુવાળા આવે, તે અગાઉ ઘરધણી સગાં 
વહાલાંને ભેગાં કરે છે. કાણું આવનાર ખૌરાં અને ઘર તરકતા ખૈરાંતી 
પીટણી, પહેલે દહાડે જેવી પીટણી થાય છે, તેના જેવી હોય છે, મરણુ 
વૃદ્ધનુ' હોય, તો પરગામીને વળાવતી વખતે સુખડીના લાડુ ખ'ધા- 
વવા પડે છે, અને જેને જેવી ઘટે તેવી દેલુગી ષણુ આપવી પડેછે ! 
સરનારતું કારજ વિત્યા પછી જેવુ” મરણુ તે પ્રમાણું સાંજ સ- 
વાર ફે વખતે દહાડોમાં ત્રણુ વાર બૈરાં છેડા વાળે છે. આવુ' બેસણું 
સવા મહીનો, છ માસ, કે વખતે ખાર સાસ સુધી ચાછુ રહે છે* 
ખેસણુ' ખ'ઘ કર્ચું' હોય, તોપણુ વાર તહેવારે નાત જાતનાં ખૌરાં મોં 
વાળવા નાવે છે! દશરા રીવાળીએ પણુ મૌ વાળવાનું ખર્‌'! 
મરરોનુ' બેસણુ' ઘણે ઠેકારે નવ દિવસ પહોંચે છે, એટલે નવ- 
માતુ” છેલ્લુ' બેસણુ' ગણાય છે. મરદોનુ' રાવુ* સરળ હોય છે. સગાં” 
વહાલો મરનારના સ'બપતુ' નામ દઈ રૂએ છે, એટલે તે ભાઇ હોય, 
તો ઓ મારા ભાઈ રે, બધવ રે, એમ કહે છે; મા હોય, તો! એ! 
ભાર્‌ મા રે, સ્રી સાયતેઃઓ સારા ખાપજી ૨, જમાઇ હય, તે! 


(૨૮૬૨૩) 


એ! ભારા પરોણા રે, એમ કહે છે; અને વિરોષ લાગણી હોય, તે! 
આંસુ પણુ હાળે છે. બીજાએ છાના રહેવાનુ' તેક વાર કહે, ત્યારે , 
સછા સગપણુવાળા પ્રથમ અને વધારે સગપણુવાળા પછીથી રહી 
જાય છે. રોતી વખતે બૈરાંની પેઠે માયે ખેસ હાંકે છે, અને તેના 
છેડાથી મોં પણુ ઢાંકે છે. ૧ોઈ રહ્યા પછી કારણુ ન હોય તેોપણુ 
શુ'છવાસે।, કે નાક નસીકવાને1 રિવાજ છે. સગપણુ વગરના લેકે 
એ એ એ એ એહ, એમ કેટલીવાર બોલીને મધ પડે છે. 
શહેરમાં લેક નધારે પ'ધાર્થી હોવાને લીધે, તથા તેએ લાંબે પહલે 
રહેતા હોય, તેથી બેસણુ' લાંખુ' પહોંચતું” નથી. પહેલે કે ખીજે 
દિવસે ઉઠામણુ' કરી નાખવામાં આવે છે. 

ઉપરના વણુ'નષ્રી જણાશે, કે રોવા ફૂટવાનુ' કાર્ય ઘણુ' ખર્‌' 
લાગણીને લીધે નડીં, પણુ દેખ્ાડાને માટે થાય છે. લાગણી લાંખી 
સુકૃત ટકતી નથી. કાળ શોકને કમી કરે છે. મોત વખતે જે આવેશ 
ભે છે, તે સ્મ પહેઅતા સુધીમાં કમી શના પાંડે છે, અતે ટાર 
ચાણીએ નાહ્યા પછી તે ઘણે। કમી થઇ નય છે. મરનાર પાછળ ઝુરી 
જુરીને જીવ આપ્યાના દાખલા કવચિત્‌ ખને છે, પર'તુ સ્મશાન- 
તૈરગને કાળ ધીમે ધીમે કેરી ખાયછે. ને એમ ન હાત, તે! માણુ- 
શને જી'દગી પર્ચ“ત ટુઃખજ વૅઠવુ' પડત. મરનાર વિસારે પડેછે; અને 
જે હયાત હોય, તેથી સમાધાન પમાયછે. આમ છતાં રોકકળ લાંખી 
સુઠત ચાલે, તે દૈખાડાને માટેજ હોવી નતેઇએ. 

આ ચાલ સારો છે, એમ કહી વેની હીમાયત કેઈ કરતુ' નથી, 
તૈમ તે સાશા નથી, તે છતાં કે!ઇ તે ખ'ધ 'પાડવાતા પણુ ઈંક્ષા” 
લૈતુ' નથી. કેઈ કોઇ ઠૈકાણે નાતવાળા કે રણહેરસુધરાઇવાળા ફેટ- 
લોક પ્રતિઝ'ધ કરેછે, એટલે મોટાં શહેરામાં રાજમાર્ગ” ઉપર ફૂટ- 
તાની મનાછ થાયછે, કોઇ ઠેકાણુ નદીએ નહાવા જવાને. અટકાવ 
થાયછે, કેઈ સ્થળે બહેન ટ્િકરી કાણુ લઇ જય, તે સાથે મરદોએ 
ન જવુ» એવો બ'ધ બ'ધાયછે, અને કોઈ લોકો એક બે દિવસમાંજન 
પાથરણુ' ઉપાડી દેછે. ષરતુ રેવા ફેટવાની ભવાઇને સામટી ખધ 
પાડવાતુ' જોઇ નાતવાળા માથે લેતા નથી, એ દિલગીર્‌ીની વાત છે, 


(૨૮૨ 


સકે બધી ખાખતમાં શાસને આડે આણેછે, ત્યારે રાવા 
ફૂટવાની ખાખતમાં તેએ શાસ્ર સાસુ' કેમ જેતા નથી ! કયા શાઅ- 
માં ઝુઆ પાછળ રોવા ફૂટવાનુ' લખ્યુ' છે ? શાઅમાં રોવા ફૂટવાની 
સાજ્‌ ના પાડેલી છે; ગરૂડસુરાણુમાં તેનો નિષેધ કર્યો છે, અને 
જણાવ્યુ છે, કે રોઇ રઇને લીંટ ગળફ્ા પાડવા, તે સરતારતે 
પહોંચેછે, અને ફૂટવાથી તેને ડુઃખ થાયછે. સ્તાની પુરૂષોએ; 
શકતાએ અને કવિઓએ રેવા ફ્ટવાની નિ'દા કરી છે. કેટલાક 
શજીઆ પણુ એવા છે, કે જેના બોાધથી રેવા ફૂટવાનું તજી 
રવાય, પરતુ તેના બાધ ભણી ખાઇડીએ! કયારે જીુએછે જૈનોના 
શાઅર્માં કહ્યું છે; કે “મૂઢભુદ્ધિવાળા સતુષ્યો પોતાનાં સગાંવહા- 
હાંએ, જેએ સ્વકર્મે મૃત્યું પામેછે, તેનો શોક કરેછે, પણુ પોતેજ 
એક દિવસ ખે'ચાઇ જશે, તેનો કરતા નથી”. “એક તે! પ્રિય સવજ- 
નના શ્રલુતું દુઃખ, અને ખીજું' વળી તેને માટે રડી ફૂટી આત્માને 
નર્કાદિ ડુગ તિર્મા નાખવે।”% એ તે એવે। ન્યાય, જુ “એક તો માળ 
ઉપરથી પડવુ*, ને વળો તેના ઉપર લાકડીનો માર | 7 આક, 
ઉ'ચે સ્વરે રડવુ”, શોક કરવો, નામ દઇને રડવુ", મારવુ; માથાના 
વાળ તોડવા, વગેરેને પ'ડિતે। આત'ધ્યાનનાં લક્ષણુ કહેછે”. 


ર્‌ાલુ રૂટવુ' એ શાસથી વિરૂદ્ધ છે, એમ લોકે જાભુછે, અ" 
ત્ર કોઇ સારી હાલતના વૃદ્ધ મનુષ્યનું મૃત્યું થાય, ત્યાર્‌ ગરૂડ 
સુરાણુ ખેસાડી રાવુ' ફૂટવુ' બ'ધ કરેછે; પરતુ ગરૂડમુરાણુ સર્વ 
ગ્રસ'ગે બેસાડતા નથી, વળી કેટલેક ઠેકાલુ એવા રિવાજ છે, કેજે 
ગરૂડપુરાણ ખેસાડે, તેને મરનારની પાછળ અપષિક ખર્ચ કરવો 
જોઇએ. ગર્ડસુરાણુ અને ખરચ એ ખે વચ્ચે કઈ સ'બ'પ્ ન છ્તાં 
રાવા પ્રતિબપધથી લોકે! ગર્ડમુરાણુ બેસાડી શકતા નથી. લોકે 
જરા હિમત રાખીને રેવા ફૂટવાનુ' બપ કરે, તોપ તે ખની શકે, 
એમ છે; કેમકે એને માટે નાત જાત તરટ્થી કઈ શિક્ષા 
થવાની નથી, કેએથી શાઅના વચનનુ' ઉલ્લ'ધન થવાંનુ' નથી. પોતાને 
શર કોઈ મરી ગયુ, ત્યારે એક સમજુ માણુસે સે ખસે માળા 


(૨૮૩) 


'રીટ્દી આણી, આએ રોવા આવે ત્યારે તે પ્રત્યેકના હાથમાં એક 
માળા આપે; અને કહે, કે ખાઈ ! તમને મરતારને માથે લાખે 
છે, તો આ માળા લેઇ તેના આત્માનુ' કલ્યાણુ થાય, માટે ઇશ્વ- 
રની પ્રાર્થના કર્‌, રેવા ફૂટવાથી તેને ત્રાસ થવાનો, માટે જે 
તેનુ' સાર્‌ ઇચ્છતાં હો, તે! મોરી મરજી પ્રમાણે કરે, આને 
વિસ્મય તો લાગ્યું) પર"તુ ઘરધણીતું' કહેવુ' અઘટિત કે ખ'ડન કરી 
શકાય એવુ'ન હોવાથી તેમણું માળા ફ્રેરવી. માળા ફેરવી રહી 
ઉઠવા માંડે, કે તેમના હાથમાં અકેક પતાસુ' પ્રસાદ તરીકે ઘરધણી 
મૂકે, આ યુક્તિ ફ્તેહ પામી, અને રોવા ફૂટવાનુ' બધ પડયુ એ 
માટે માણુસ ને દઢ રહીને ક'ઈ તે કઇ ઇલાજ યોજે, તો આવા 
ડુષ્ટ રિવાજનો અ'ત આણી શકે. 


પ્રકરણુ ૩ જુ 
શેપક અને સૂતક. 


મરનારનાં અસ્થિતતે ટરની પવિત્ર નદીમાં નાખવા સારૃ' તેના 
જોઇ નજીકના સગાંને ઉઘાડે પગે ચાલતાં જવુ” પડેછે, આગગાડીની 
સગવડ હોય, તે! તેમાં બેસીને જવાને! સુધારે કેટલેક ઠેકાણે ચાહુ 
થયો છે, સરનારના દિકરાને કે તેના પાસેના સગાને કેટલાક દિવસ 
સરાવવુ* પડેછે. સરાવાની કિયા ખહુ કઢ'ગી ને લાંબી છે. ઉઘાડે 
શરીર લાંબા વખત સુધી મેદાનમાં બેસવુ, અને વચ્ચે વચ્ચે અનેક 
વાર ટાઢે પાણીએ નહાવું”, નાજીક ખાંધાના મતુષ્ય ઉપર એથી માઠી 
અસર થાચછે. પ'ટરમાના માસીસા સુધીમાં ઘરના માણુસોને એટલાં 
ખધાં કામ કરવાનાં હોયછે, કે તેથી તેમાંનાં કેટલાંક તે માંદા પડી 
જાય છે, રોકકળની ધસ્માચકડી રાજ ચાલે, દશા અવડાવવાનુ' અને 
સરાવવાતુ” કામ કરવુ', અને જ્તાતિભલાોજન આદિની તૈયારી કરવી. 
જે મરણુ કારીતુ' હોય, તે! ધે'સ રાબડી સરખુ” ખાઇતે સવ કામ- 
કાજમાં સામેલ રણેવુ'. 


(૨૮૪ 7 


સગાસાગર્વાને મરણુ પ્રસગે શોક થવેો,એ સ્વાભાવિકછે, 'પર'તુ 
તેખે હદથી નાદે લ'ખાવવો, એ અસ્વાભાવિક અને હાનિકારકછે. 
જેટલીક નાતોર્માં રાંડનારીને લાંબી સુદ્ત સુધી રાબડી ઉપરજ 
રહેવુ* પડેછે, માથે આવી 'પડેલ્લી આકૃતથી તેનુ'શરીર ખળીને ખાખ 
થઈ જતુ' હોય, તેવે પ્રસગે દેહના પોષણ માટે જેવુ જેઇએ, તેવુ' 
પણુ ખાવાન આપવુ, એ તેને ધીર્‌ ધીર મારી નાખવા 
સરખુ છે. 


સર્વ રેશે।માં શોક દેખાડવા માટે પ્ચન્ડ ધારણુ કરવાં પડેછે. 
કાળા રગ એ શે।કની નિશાની ગણાયછે, તેથી ત્રાસદાયક મરણુ 
રાય, ત્યારે સુરૂષને કાળા રંગની પાઘડી પહેરવી પડેછે;તથા।પ ઘણા 
કારીના મરણુ સમચે ધોળી, અને થોડા શોક ખતાવવા માટે લીલી 
જુ ન'ણુડી પાઘડી વપરાયછે. ખારમાં સુધી અથવા સૂતક ઉતરતા 
સુધી પાસેનાં સર્ગા સુગટા કે ફાળિયાં બાંધીને કિ*વા બોડે માથે 
હેરે ટ્રેછે. પુરૂષના ખીજ” વસ્રમાં શોકદશષક ફેરફાર થતો નથી. સગ- 
પણના પ્રમાણુમાં પાઘડી મહીને, છ મહીને કે બાર મહીને ખદલાય 
છે;પરતુ સુત્રીના રહાપા જેવા ભય'કર પ્રસગે ખાપને જન્મારા સુધી 
ઘ્ાળી પાઘડી પહેરવી પડેછે. ઓઓનાં ચેોકદશ્ક લૂગડાં પુરૂષ 
કર્તા વધારે મુદ્ત રાખવાં પડેછે. સાલ્લા, કાળા કે કાથીઆ રગતા 
હલકી કીમતના વપરાયછે, અને કેટલીક નાતમાં વિધવાને મરણું* 
પર્ય'ત ધોળા સાલ્લા પહેરવા પડેછે. કાપડાં પણુ ઘણાં ખરાં કાળાં 
કાથીઆ રગર્ના, એ મોળીઆં કે કસબ વગરનાં વપરાયછે. ભભકા- 
હાર કે શોભીતાં વસ્ત્ર પહેશતાં નથી; તેમ દાગીના જેમ ખને તેમ 
૩મી પહેરવામાં આવેછે. સૌભાગ્યવત્તિને જરૂરના એવા દાગીના-- 
કાંટો, લોળીયુ', ક'ઠી, કલ્લાં અને ચૂડો-તથા ચાંલ્લો અને માથાના 
વાળ એ વિધવાને સામાન્ય પણે તજવા પડે છે. ખાળરાંડાને કેટલીક 
છૂટ મળેછે, અને પૈસાદાર હોય, તે હાથે ચૂડાને ઠેકાણે રૂપાની કે 
સેનાની ચૂડ વાપરેછે. 


શાકવાર્ળાથી શુભ પ્રસ'ગમાં ઘણે ભાગે સામેલ થવાતું નથી? 


(૨૮૫) 


અને કેટલીક સુદ્ત સુધી નાતજાતમાં જમવા જવાતુ' નથી, જમવા- 
ની ખાખતમાં પુરૂષ કરતાં સ્રીને વધારે સુદ્ત સે!ક પાળવે! પડેછે. 
વિધવાએ ઘણુકરીને જન્મ પ્ચં“ત નાતજાત તજેછે. ખાળવિ- 
ધવાનાં માખાપ પણુ લાંખી સુદ્ત કે જીવતાં સુધી નાત જાતમાં 
જમવા જતાં નથી. જ્તાતિભાજનના સ'બ'ધમા શેફ મૂકાવવા 
માટે નાતના ચાર આગેવાન મરનારને ઘેર નયછે, અતે 
ચઢતા ઉતરતી સગપણુના પ્રમાણુમાં શે।કસો નીકાલ કરવાના 
આગ્રહે થાયછે. ઘરધણી સમજીને અને નાતના રિવાજને સ" 
યુસરીને નીકાલ કઢાઢેછે, કેમકે જે તેમ ન કરે, તો ખીજા* 
સગાવહાલાૉના શોફ નર્‌ી રહે, અને તેઓ તેને નિ'હે પણુ ખરા. 
રૈ।ક હો્‌ય, ત્યારે વાર તહેવારે સારાં કે તળ્યાં તાજ્યાં જમણુ ઘરમાં 
પણુ થઈ શકતાં નથી, નાગર, ક્ષત્રી વગેરે કેટલીક નાતેમાં 
કારીના મરણુ સમચે કાંજી રાખડી જેવા હલકા ખોરાક ખાવા પડેછે. 


સગપણુના પ્રમાણુમાં મરનારની 'પાછળ કેટલીક રાત્તિ સૂતક 
પાળવુ' પડે છે. વધારેમા વધારે ૧૩-૧૪ રાત્રિનુ' અને કમીમાં 
કમી ત્રણુ રાત્રિતુ' સૂતક પળાય છે. સાત પેઢી પૂરી થચે પિત્રાઇ 
માત્રાઇના વગમાં જાય છે, તેથી તેને માટે સૂતક પાળવાની જરૂર 
નથી, ત્તે છતાં ઘણે ઠેકાણે વધારે પેઢીઓ થઇ જાય, ત્યાં સુધી પણુ 
સૂતક પાળવામાં આવે છે. દીકરીએ પરગોત્રી ગણાય, માટે તેસને 
સૂતક લાગતુ નથી. સાસુ સસરા એ એક જાતનાં મા ખાપ કણાયછે, 
માટે તેમના મરણુ વખતે સુરૂષને સૂતક પાળવુ' પડે છે, સૂતકીથી 
રસોડા પાણીઆરે અડાતુ' નથી. અડવાથી માટીનાં વાસણુ અભડા- 
ય છે. સૂતકીને જે અડે, તેને નહાવું” પડે છે. સુરૂપોમાં સ્પર્શાસ્પર્શ 
ની જાજી છોછ નથી. શા સુરાણીએ। વધાર છેછ રાખેછે. દક્ષણીમાં 
તો! સૂતક પહોંચે, ત્યાં સુધી એક ચટાઇ ઉપર કે લાકડાની પાટ ઝે 
ખુરશી ઉપર અલગ બેસવુ' પડે છે. અસુક જાતનાં વાસણુ સૂતકીના 
ક્્પ$થી અભડાય છે, તેથી સૂતકીને જમતી વખતે તેવાં વાસણુ 
આપવામાં આવતાં નથી, અર્ધોતૂ સૂતછીની સ્થિતિ હલકી જાતના 


( ૨૮૬ » 


શ્ષૂટ્ર જેવી થાય છે, સૂતક એ હાલના પ્હેગતુ' કવોરનટાધન છે, અને 
તે કોઇ એવા હેતુથી યોજ્યુ' હશે એમ લાગે છે. સૂતક પહોંચે, 
ત્યાં જુધી હજામત કરાવી શકાવી નથી, કપાળે ચાંલ્લો કરાતો નથી, 
અને દેવસેવા કોઇ ખીના પાસે કરાવવી પડે છે. સૂતક ઉતારવુ' હોય, 
ત્યારે પાતે વાપરેલાં સર્વ કપડાં ધોવાં નેઇએ, અને હજામત કરાવી 
નાહી નાખવુ' જેઈએ. નજીકતાં સગાંને માટે મૂછે! પણુ લેવડાવવી 
જેઈએ. મૂછે લેવડાવવાની બાબતમાં શાસ્રનાં વચન ખાજુએ રહેછે. 
સૂછે! સૂતકી લેવડાવે છે, અને ખીન સૂતી પણુ લેવડાવે છે. તે 
સગાને માટે લેવડાવાય છે, તેમ પડોશી કે આળખાણુવાળા પરના- 
તીલાને માટે પણુ કઢાવવામાં આવે છે ! ખુ સગપણુયાળા ને ઘણા 
એળખાણુવાળા ઘણુ'કરીને હુશૈેશ નસૂછીઆ નેવામાં આવે છે ! 
માંડી ગૂજરાતમાં ગાડરીએ પ્રવાહ ચાલ્યો તે ચાલ્યો ! 

આપણે જે કરીએ છીએ, તે હદથી જારે છે. અતિશય સર્વ 
વર્જ'વુ', એવુ' મહા પ'ડિતો! કહી ગયા છે. કેટલાક રિવાજ ધર્મશાજ 
કે સુરાણાદિને લઇને છે, અને કેટલાક રૂઢીથી ચાલે છે, કૈટહાક 
શાઅને નામે ચાલે છે, અને કેટલાકમાં ચાઅનો અ'શ પણુ છેતો 
નથી, રૂઢીથી પડતી અડચભે। સહેલાઇથી ટ્રર કરી શકાય. શાઓની 
શ્ોટી વાતોનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, તો! તેમાંની ઝીણી વાતે! 
છોડવામાં હરકત નથી. 


સિન જ્નો 
અરચ ખૂટણુ, 


જાઈ પણુ જાતનો ઉઘમ રોજગાર કરી પૈસા મેળવ્યા શિવાય 
સ'સાર ચાલી શકતે! નથી, એ વિષે તચા પૈસાટકાની ખાખતમાં 
આપણે કેવી કંગાલ હાલતમાં છીએ, તે વિષે પૂવે" કહેવામાં આવ્યું 
છે. જેમ પૈસા મેળવવાની જરૂર છે, તેમ તેને સાચવીને વાપરવાની 
૪૨ છે, કેમકે જે એક હાથે મેળવીએ, તે બીજે હાથે ખરથી 


(૧૮૭) 


નાખીએ તે આપત્તિના સમયને માટે આપણી પાસે ક'ઇ રહે નહીં, 
અતે તેથી આપશે વધારે ડુઃખર્માં આવી પડીએ. એમ કરવાથી પૈસા 
મેળવ્યા તે ન મેળવ્યાની ખરખર થાય છે, પૈસાનો ડગલે ડગવે 
અપ પડે છે; માટે તેના સ'ચય આપણી શકિત અને જરૂરના 
ગ્રમાણુમાં કરી રાખવેઇ, એ ડહાપણુની વાત છે. આ કારણુસર વે 
આપલે આપણા ખરચ ખૂટણુનો વિચાર કરીએ. 

ખરચ બે પ્રકારતુ' હાય છેઃ ૧ ચાલુ, ૨ પ્રાસ'ગિક. ચાથુ 
બરચમાં ખાનપાન, પહેરવેશ, મોજશોખ, એ મુખ્ય છે. પ્રાસંગક 
ખરચમાં પોડશ્‌ સ'સ્કારમાંના જે જે સ'સ્કાર કરવામાં આવે છે, તે 
સ'બ'ધતુ' એટલે જન્મ, જને, લગ્ન, અઘરણી, મરણુ વગેરે 
ગ્રસ'ગતુ', અને દાન ધ્રમનુ” ખરચ સુખ્ય છે. સર્વ ખરચ પોતાની 
સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરીને કરવાનાં છે, અને તેમાં કરકસર 
કરવાથી ઘણે। લાભ થાય છે. 


મકરણુ ૧ લુક 
કરકસર* 


હિ લોકો।કસરીઆ ગણાયછે, તેથી તેમને કરકસર વિષે વ- 
પારે કહેવાની જરૂર નથી. તોપણુ હાલના જમાનામાં વિરેશીએની 
નકલ કરવાથી કે તેમતા સહવાસથી આપણા આ ઉષયેગી સદ્ર- 
ગુણુમાં ફેર પડતે! જાયછે, તે માટે, તયા હિ'દુઓ ચાલુ ખરચમાં 
કસરીઆ છતાં વિશેષ પ્રસ'ગે ધે!ાતાળ ખની ન્તયછે, તે માટે કરકસર 
સ'ભ'ધે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. 

ખરચખૂટણુ ત્રણુ રીતે થઈ શકેછે? ૧ ર“જુસાઈયી, ૨ કરક- 
સરથી, અને ૩ ઉડાઉપણાથી, ક“ઝુસાઈ અને ઉડાઉપણછુ' એ બને 
રુયુંભુ છે, અને કરકસર એ સદ્રુણુ છે, ક"જઝુસાઇથી સાપન છતાં 
માણુસ નતે ડુઃખી થાયછે, સને પોતાની સાધે રહેનારને દુઃખી 
કરેછે. પેસા જેમ મેળવી «તણુવાની જરૃર છે, તેમ તે ખરચી જહણુ- 


(૨૮૮) 


વાની પણુ જરૂર છે. હાથે આમલીના ખધ ખાંધીને કે પેઠે પાટા 
બાંપીને છતે પૈસે દુઃખ વેઠવુ', કે કમાઈ કમાઈને માત્ર સ'ચ- 
ચજ કર્યા કરવો, એ ચહાવા લાયક નથી. આપણા પૈસા આપણુને 
જે નીજાને ભોગ ન પડે, તો એ પૈસા માટીની બરાબર છે. ઉડાઉપણુ' 
એક'જુસાઇથી ઉલટો શુણુ છે, અને તે ક'જુસાઇ ડરતાં પણુ 
અધમ છે; કેમકે ક'જુસને। સ'ચય કયારે પણુ કામ લાગે છે, અને 
સે દેશના દ્રજ્યમાં વધારે કરેછે, પર'તુ ઉડાઉનો પૈસો અથોગ્ય રીતે 
ર ખદણેલીમાં ચાલ્યો જાયછે, તેથી તે ખર્ચનારને ફર્શ ણી કરેછે, 
અતે દેશના દ્રવ્યમાં ઘટાડો કરેછે, જે જાતમાં સર્જ વ્યક્તિ ઉડાઉ 
રાય તે નત દરિદ્રી અને ડુર્શુ ણી નેવાર્માં આવરે. 


ઘણાં કાર્યમાં વચલે। રસ્તે સારા ને સલામત ગણુવામાં આવેછે* 
તે પ્રમાણ 'ખરચખૂટણુમાં પણુ વચલે, એટલે કરકસરનો માગ, 
સારો સે સલામત છે. એથી આપણે સુખમાં રરીએ છીએ, અને 
સદ્શુણી થઈએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ, જે “ગ્રવડ એ ત્રીજે 
ભાઇ છે ”, એક કુ'ટુ'ખમાં બે ભાઇ, જેમ કમાઈ કરીને ઉપચે।ગી 
થાયછે, તેમ ત્રેવડ એ ઉગારો પાડીને ત્રીજા ભાઇની કમાણીની ગરજ 
સારેછે. 


આપણે ધારીએ, તો કમી ખચે આપણે કાથ'બ્યવહાર સારી 
રીતે નિભાવી શકીએ. આપણે નિષ્કાળજી રાખીએ, તોનતેમાં વધારો 
થાય. જ્યાં ખરેરનો વરો હોય, ત્યાં એક મૂઠી કંમીથી એછુ'ન પડે, 
અને એક મૂઠી વધારે નાખીએ, તે! બે ખૂટી અથવા પારોરને દેર 
પડે, વધારે કરીએ તે નકાસુ' જાય, કહેવત છે, કે “ ખોલ્યું ખહર 
પડે, અને રંધ્યુ' વરે પડે ”, એટલે રાંધવામાં જે વષ્યું' હોય, તેતો 
ઉપશે।ગ ગમે તે પ્રકારે કરી દેવાસાં આવેછે; પરતુ તેથી રાજ કેય્લું 
યુકસાન થાય 1, કેટલાક બેકાળજીથી ભાણામાં જેટલુ પીરસાયું' 
જોય, તેટલુ' રહેવા દે, અને જેટછું ખવાય તેટલુ ખાઈને ખાકીડું 
છાંડે છે. છોડેલુ' અનાજ નકાસુ' જાયછે. ઘરના કરતાં નાતમાં જમવારડું 
રાય, ત્યારે છોડવાના હિસાખ રહેતા નથી, ઘણે ઠેકાણુ ખાર મણના 


(૨૮૬) 


વરારમાં ખે મણુતું છાડીઉ' (શાહુકરી ) આવેછે, એથી ઘરધણીને 
કેટલુ' તુકશાન થશે, તેનો જમનારા વિચાર કરતા નથી. લાડુમાં 
સણે પાણે! મણુ ઘી તાખવાતુ' ઠર્ઝું હાય, તેમાં રીર ઓઇા કે શેર 
વત્તા ઘીથી લાડુ બગડતો કે સુધરતે1 નથી; પર'તુ એથી મણે ખરે- 
રતો, અને ખાર મણુના લાડુમાં ૨૪ શેરનો અથવા હાલને ભાવે 
સોળ રૂપીઆતે। ફેરક પડી જય. એજ રીતે જ્યાં દશ શાક કરવાનેદ 
વિચાર થયે હય, ત્યાં એક એઇછા કે એક વધારે શાકથી જમણુની 
વ્ાહતાહ થવામાં ફેર પડતે! નથી, પણુ ખરસની અ'દર ૬૨ વીશ 
રૂપીઆને। ફેર પડી જાયછે. 
સમજુ માખાપ પોતાની દિકરીઓને કરકસર કરવા ટેવ પાડે 
છે, અને તે' વિષે શીખામણુ પણુ દેછે. સાસરે ગયા પછી રોાજતા 
રંધણાાંથી મૂડી મૂડી કાઢીને એક છોકરીએ કોટીએ ભરી રાખી 
હૈતી, તે દુકાળ પડયે ત્યારે ખતાવવાથી, તેના સાસુ સસરે। ઘણાં 
ખુશી થયાં, અને તેએ ડુકાળના દુઃખથી ખચી ગયાંઃ એવી એવી 
વાતે! છોકરીએ।ને કહેવામાં આવેછે. કરકસરની ટેવ કેમ પાડવી, તેને 
શાટે આ તાત કરેછે. એક શાહુકારની પડોશમાં સુસલમાની રહેવી 
હતી. સુસલમાન રોજ મજુરી કરીને ત્રણુ ચાર આના લાવે, તે સુ- 
સકલ્ષમાની ખરચી નાખે, રોજ મલીદ કે ખીજુ' કઈ સાર્‌' સાર્‌” 
રાધીને ખાય. રાહુકારને ઘેર પોતાના સુત્રની જુવાન વહુ પહેલ- 
તણહેલી આવી હતી, તે પેલી સુસલમાનને ઘેર બેસવા ઉઠવા ઘણી 
તાર જતી. શાહુકાર પેસાદાર છતાં તેને ઘેર રોજ સાદુ” ખાનપાન 
શતુ એક વાર વહુએ પોતાની સાચુને કદુ, કે આપલે ઘેર પૈયા 
છતાં આપલે રોજ દાળ ભાત અને રોટડી જ્મીચે છીએ, અને 
અપ્પણુ! પાડોશી મહેનત મજુરી કરીને દડાડા કાહે છે, તે છતાં તે 
રજ સલીરો ખાય છે, સાસ્રુએ આ વાત સસરાને ટડી. ગ્રે જઞથ્યુ? 
ઝે ઉડાઉ સુમલમાનીના મહવારશી વહુતા «તનમાં બિગાડ થર્ડ. 
જ્ીસલમાની ખીજી બધી વાતે ખડ રારી રહેવાથી તેને! સહવાર સેર- 
ડાવવાની જરૂર નહોતી, તેમ તે છેડાની સખ્તાઈ કરવાથી ૬-2 
ખદ્લે જાનિ થચે, એમ સગન” ઘ.રફુ” ડતુ” તેલ કા ૧૬ ડસ ] ટ 


પાડીને ફેટલીક સુદતે વહુને ટલ્યં, કે આ પોટલી છાનીમાની સુસ- 
લમાનીની ઘ'ટી તળે ઘાલીને આવજે. એમાં પાંચ રૂપીઆ છે. 
સુસલમાની ગરીબ હોવાથી તેને એ રૂપીઆ બહુ કામના થઈ પડશે. 
ઉઘાડી રીતે આપીએ તે। તે લે એવી નથી, માટે આ યુક્તિ કરવાની 
છે. મુસલમાની સાથે બહેનપણાં હોવાથી વહુ ખુશી થઇ, અને 
લાગ નેઇને પેલી પો।ટલી ઘ*ટી તળે સ્ુક્ટી આવી, મળસ્કે સુસલ- 
સાની દળવા લાગી, તે! પેલી પાટલી તેને પગે અથડાઈ, પાટલી 
છોડીને નેયુ', તે તેમાંથી પાંચ રૂપીઆ નિકન્યા. એ પોટલી કચાંથી 
શ્રાવી, કે કોણુ સ્રુક્ઠી ગયુ, તેની એને બિલકુલ ખળર નહેતી. 
તે સમજી કે ખુદ્દાએ મારાપર મહેર કરી. એ પૈસાતું જ કરવુ? 
તેના વિચારમાં તે પડી. પાતાના અ'ગે દરદાગીના ન હોવાથી હાયની 
સાઠીએ કરાવવાને તેણે નિશ્ચય કર્યો. સોનીને પૂછતાં માઢીઓ 
(રૂપાની ) તુ' ખરચ રૂ. ૧૦ કરતાં કમી થસે નડીં, એમ જણાયુ 
પાંચ રૂષીઆ ખૂટયા, તે મેળવવા સાર્‌ તેલે નિશ્ચય કયો, કે ધણી 
જે જમાઈ લાવેછે, તેમાંથી રોજ દોહ બે આના બચાવવા, એટલે 
રાઢક માસમાં ખૂટતા પાંચ રૂપીઆ ભેગા થરો. તેણીએ તે દિવસે 
સલીદો ન કરતાં માત્ર 'મીચડી બનાવી. ધણીએ જમતી વખતે 
કારણુ પૂછયું) ત્યારે તે બોલી, ખુદાએ મને રૂ. પ ) ઈનાયત કર્યા 
છે. મારે હાથે માઠીએ નથી, તે કરાવતાં રૂ. ૧૦ ) ખરચ લાગેછે; 
માટે મારે પાંચ રૂપોઆ હરેક રીતે ભેગા કરવા જોઇએ. ખીચડી 
શટલા ખાઇને ગુજરા કરીશું) તો! પાંચ રૂપીઆનો ઉગાસ જલદી 
થસે, અને માઢીએ। કરાવી શકાચે. તેણીએ પારેલી સુદ્તમાં રૂપીઓ _ 
ખચાવી માઠીએ કરાવી. એકલી માટીએ હાથે ઘાલતાં કાન, કેટ 
સે પગ ખાંડા દીસવા લાગ્યા, તેથી ખીજ દાગીના કરાવવાની %ર્‌૨ 
ઉત્પન્ન થઇ. ખાઇ સાર્‌' સાર્‌' ખાવાનુ ભૂલી ગઈ, અને દાગીનાની 
લાલચે ચૈસા ખચાવવા લાગી. આથી તેને કસર કરવાની ટેવ પડી* 
શેઠની વહુ રાજ સુસલમાનીને ઘેર આવતી. ખાવા પોવાની ખાખત- 
સાં તથા સુસલમાનીના વિચારમાં થયેલો ફેર તેના એવામાં આવ્યે! 
કેટલીક સુદ્તે શેઠે વહુને સુછયુ', કેમ બેટા | હવે તમારી ખહેન* 


(૨૯૧) 


પણી મલીદા કરે છે ફે નહીં ? રોઠના કહેવાને મરમ વહુ સમજી 
ગઇ,અતે કરકસરની જરૂર સ'બ'ધે તેની ખાત્રી થઇ. 


ઉપરની વાત ઉપરથી જનસ્વભાવ સ'બ'ધે એક ખીજી' તત્વ 
નીકળે છે, તે એ, કે માણુસ જેમ ગરીખ તેમ તે પૈસાની એછી 
દરકાર રાખે છે, અને તેથી તેનામાં ઉડાઉપણુ” આવે છે. તપાસ કરીશુ, 
તે! અ વાતની ખાતરી સહેજ થશે. ગામડામાં જાએ અને ત્યાંના 
ગરીબ લે।કે।ની રહેણી કરણી જુએ. તેએ કાલનો! વિચાર ભાગ્યેજ 
કર્‌ છે.“મળ્યા ત્યારે મીર, નહીં તો ફકીર”, એ રીતની તેમની વર્ત- 
ણુ'ક હોચછે. ખળામાં દાણાના ઢગલા થાયછે, ત્યારે તેમની નજર કાઢે 
છે, તેશ। દાણા! જઈને છલકાઈ જાયછે, તેથી તેમને મપ્ટે કહેવાચછે, 
કે “ રાણલીમાં ધાન ( ધાન્ય ), ઢાંકણીમાં ધાન, ધાન ! ધાન !! 
સે ધાન ” 1!!! સાર્‌' સારૂ' ખાવા પીવામા તેએ ફેટલા દાણા સપા- 
યામાં ગુમાવી દેછે, સારા સાર્રા કપડાં લત્તાં મેળવવ! તત્પર થાયછે, 
માગણુ વસવાયાં, ગામેઇટ વગેરે જે ખળે આવે, તેને ઉદાર રીલથી 
સાપવા ઘટે તે કરતાં વધારે દાણા આપી દેછે. માગતા પેટે 
શાહુકાર મોટો ભાગ લઈ જાયછે, અને સરકારતુ' મેહેસુલ ભરવા 
સાઠે મોહે ભાગ વેચી મારવો પડેછે, તેથી ખળત્માંતુ' થેપડું'જ 
પાન્ય કેોઢીએ જઈ પડેછે, અને “ આવી હોળી સે પરવર્યા 
જાળી ”, એ વાળી વાત થાય છે. ઉનાળામાં તેમતે અધ ભુખમરા 
વેઠવે। પડે છે, અને ચોમાસાને માટે વાણીઆને ઘેરથી સવાયા દટા 
આપવા કરીને દાણા! લઈ ત્બાવવા પડે છે. ગપ્મડામાં જે ખેડુત 
પાસે પૈસા હોય છે, તેએડું વર્તન આવુ' ષતું” નથી. તેએ આપ 
લે સાચવીને ૩૨ છે, કેમકે તેએ પૈસાની કીંમત સમજે છે, અતે 
ક્ત્િમ્કન્યિ ૬૦૨૭ ચે હે, 

શાહુકાર નવે! સુમાસ્તો રાખે છે, ત્યારે પ્રથમ તેને શાક લેવા 
સોફલે છે, અને તે ઉપરથી તે કેવા નિવડશે, તેની “પરીક્ષા કરે છે, તે 
તે કાળજીવાળે॥ ન હેય, તે બે ચાર ડુકાને ફરીને ભાવ નકકી કરતેા 
અથી, અધવા સારા નરસા કે તાજા તાયી શાકની તજવીજ કરતેા 


( રહર ) 


નથી; કાછીએ જેખવામાં ક'ઇ ગરબડ કરે છે કે નહીં, તે તે નેતો 
નથી, જતે તે કાળજીવાળોા હાય તો આ સર્વ વાત પર ધ્યાન આપે છે, 
એટલુંજ નહીં, પણુ શાક લીધા પછી પૈસા આપતી વખતે એકાદ 
લીછુ મરચુ', કે ખે તરણાં કોથમીરતાં માગી લે છે. કોઇના મનમાં 
એમ આવશે, કે એકાદ મરચાથી કે બે તરણુ। કોથમીરથી શુ' ભરાઈ 
જવાતુ' હેતુ* ? પર'તુ “ કાંકરે કાંકરે પાળ બ'ધાય, ને ટીપે ટીપે 
સરોવર ભરાય ”, એ કહેવત યાદ રાખવી સતેઇએ. એકાદ મરચાની 
જે જરા કોથમીરની ક'ઇવિશાત નથી. પણુ એથી લાવનારની કાળજી 
અતે કરકસરની ટેવ જણુ!ઈ આવેછે. પાઇ પાઇ કરતાં પૈસા થાયછે, 
એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. 


જેના ઘરર્માં કરકસરની ટેવ નથી, તેના ઘરમાં ખિગાડ ઘણે! 
ચાયછે. જીભને વશ ન રાખીએ, તે। તે પેધી પડેછે. ખાધાથી ખજાના 
“ખાલી થઈ નચછે, સિણાન્ન ખાવાથી દિવસ જાયછે, અને સાડું 
આધાથી "ણુ દિવસ જાયછે, મિષ્ટાન્નથી વધારે ખચ થાયછે, આળસ 
માવેછે, અને શરીર ખગડે છે. સાદા પણુ ગુણુકારી ખોરાકથી જે 
લાભ થાયછે, તે મિષ્ટાન્નથી થતા નથી, જેમ તમે ખચ્ચાંને વધારે 
સીઠાઈ મેવા ખવડાવો, તેમ તેઓ નબળાં થતાં જાયછે. જેમ તેમને 
હદથી જદે ખવડાવે, તેમ તેએ? ગળચાઇ જાયછે. સાટે ખાવાપી- 
વામાં પણુ હેદ નેઇએ. ટેવ જેવી પાડીએ તેવી પડેછે. “અહાર ને 
ઊ"ધ વધારીએ તેમ વધેછે”, “અહાર મારે કે ભાર સારે”; 
એવી કહેવતે। ચાલેછે, તે નિરર્થક નથી, (કહેવાની મતલખ એવી 
નથી, કે સાર્‌' જમણુ કોઇ વાર કરવુ' નહીં, કિ'વા કસરત વડે કે 
શરીરની વૃદ્ધિને લીધે વધારે એરાકની જરૃર છતાં અહાર 
વધારવા નહીં. 

કરકસર કરવાની ટેવ પૈસાની લાલચથી પડેછે. ર્ગસાનેો! થોડો 
સ'શ્રક થાય, તો તે વધારવાનું મન થાયછે. લાલચ ને વધી પડે, 
તોપ તે ફ'જુસાઇના ઘરમાં જાયછે, માટે તેને હદમાં રાખવી જેઈએ. 
તેએ હદમાં રાખવા સારૂ તેમ ઉડાઉપણુ" અટકાવવા સારૃ પૈસાને! 


રગ” 


સડુપચેગ શીખવવો સ્‍તેઇએ. છોકરાંને ગજવાખરચ મળતુ હોય, 
તેમાંથી તે થે।ડુ' બચાવે, અને ખચાવેહામાંથી કોઈ ગરીબ વિદ્યા- 
થીંને લેખણુ, શાહી કે ડાગળની ખરી જરૂર હોય, તે અપાવવામાં 
આવે, તે! તેનામાં કરકસર અતે પરોપકાર એવા બે સદ્ગુણુ પ્રવેશ 
કરે. સ્રીઓને હાયખરચી. કે અસુક કાચ નિમિતે પૈસા મળતા હોચ, 
તેમાંથી તે પોતાને જરૃરી છએવી જભુસા સ'પાડે, કે કાય" કરે, તેની 
સાથે તેમાંથી કઇ ખચાવીને તે દાનધર્સાદાર્મા ખચે, એવી દેવ પાડ- 
વામાં આવે, તો તે “ એક પ'થ ને દો કાજ ” જેવુ' થઈ રાફે. 
ઘરમાકરકસરની અને સુભ્યવસ્થાની ટેવ પાડવી હોય, તો સારા 
માગ' એજ છે, કે ઘરના ખરચખૂટણુનોા અડસટ્ટો ( બજેટ » પહેલેથી 
તૈયાર કરવો, એટલે કયી ખાભતમાં કેટલુ” ખચ કરવાનુ” તે ઉત્પન્ન 
અને જરૂરીઆત ઉપર આધાર રાખી નછ્ી કરવુ'; અને જેમ ખને તેમ 
તેનો અમલ થાય, એવી ગે।ઠૅવણુ રાખવી. પરચૂરણુ ખરચની જે રકમ 
ન્‌ષ્ી થાચ, તે સ્રીને ફે નરે ઘરની વ્યવસ્થા ચલાવતુ' હે।ચ તેને, 
દર સહા એકદમ આપી દેવી, એ રકમમાંથી કરકસર કરીને જે 
ખચાવવામાં સવે, તે તેનુ“-બ્યવસ્થા કરતારનુ"-યરે, એમ ઠેરન્યુ* 
હોય, તે! તે કરકસર કરી પૈસા ફાજલ પાડવા માટે જરૂર મહેનત 
કરશે. જેમ રાન્યને માટે અડસક્ાની જરૂર છે, તેસ હરેક સ'સ્થાને 
સાટે અને ઘરને માટે પણુ તેની અગત્ય છે. અડસટ્ટાની રકમના 
ગ્રમાણુમાં અણુધાર્યા 'મરચને સાટે કઇ રકમ રાખી હોય, તો! અડસ- 
ટ્ટાનાો બમલ કરવામાં થોડી” અડચણુ આવશે. 
આપણે અહીં પહેલાં દાણાટ્દણી ભરી રાખવાના રિવાજ 
હેતો. આગગાડી થવાથી એ રિવાજ કમી થતો ચાલ્યોછે, પરતુ 
તેની વિરેષ જરૂર ગયા વષના દુકાળ વખતે જણાઇ હતી. એક વર્ષ 
વધારેની ખરચી ખનતા સુધી ભરી રાખવી, એ ફકાળતતે માટે તૈયારી 
શાખવા બરાબર છે. જેએ। એક વષ'તો પણુ સ'ત્રહ કરી રાખેછે, 
તેએપતે રાજને કે જ્યારે નેઇએ ત્યારે રૂપીઆ અરધાને! સરસદ્માન 
લાવનાર કરતાં કિટ્ાયત થાયછે. થોડે થાડે માલ લાવવાથી તે મોંઘો 
પડેછે, કેમકે મોસમ વીત્યા પછી તેને! ભાત ચઢી જાયછે. વખત છ 


( ૧૯૪૦ 


બેવખત ખજરથી સામાન લાવતાં તે મનપસ'દ મળતે। પણુ 'નથી. 
વેપારીએ! દાણાટ્ૂણીમાં ભેળસેળ કરેછે, કણુકઠી કોરસુ' જેઈએ તે 
ગ્રમાણે કાઢતા નથી, અને ઓછુ પાતળી કે સડેલુ' અનાજ સારા 
અનાજમાં ભેળવેછે. થોડુ' લેવા કરતાં સામટુ' લેવાથી સસ્તુ' પડેછે, 
એ વાત સૌના જાણુવામાં છે. 


કેટલાક એમ સમજેછે, કે સાંઘા માલ લેવાથી કિફાયત 
શાયછે, સોંઘુ' તે આખરે મૉંઘુ' પડેછે, એ વાત તેએ। ભૂલી જાયછે. 
સોંઘો માલ સારે! ન હોય, કેમકે સારા હોય, તો તે સૌંઘોા મળે 
નહીં. શાકભાજી સૉંઘી લાવીએ, તો તેમાંનો કેટલોક ભાગ ઘરડો 
સે સડેલેો નીકળે, તે ફેકી દેવો પડે. જે ભાગ ચીમળાએલે। હોય, 
તે રાંધવામાં નાખવાથી શાકનો સ્વાદ ખગડે, દ્રાણાદ્દણી સસ્તા 
લાવીએ, તે! તેમાંથી કણુકી, નાકાં, ફોતરાં, ગાંનાં, કાંકરી, રેતી 
વગેરે ખડું નીકળે, તે કાઢી નાખીએ, તે। બાકીનો! ભાગ મૉંઘાજ 
પડે. વળી અનાજની જત સારી ન હોય, તેથી તે ખાતાં પણુ 
કૅ'ટાળા આવે. “ જે આંખને ન ગમે, તે માંને ગમતુ નથી. ” જે 
ખાવાની રૂચી થતી નથી, અથવા જેથી અણુગમે। થાયછે, તે 
શરીરના પોષણુને ન્‍ેઈએ તેવો લાભ આપે નહીં. કપડાંલત્તાં કે 
ઘરવાખરાનો સરસામાન સૌંઘા લેવા જઈએ, તે તે ટકાઉ ન હોય. 
કદાશ ઉપર ઉપરથી દેખાવડો હો્‌ય, તે! તકલદી હોય. ને તે થોડી 
સુદ્તમાં ફાટી, તૂટી કે ભાગી જય, તો! ખીજી વાર ખરીદી કરવાની 
વહેલી જરૂર પડે; એટલે “ ભુ'ડી રાંડે બખમણા। વરા” જેવુ' થાય. 


જેના હાલ ખપ ન હોય, તે ખરીદવુ' નહીં, અને જેની જરૂર 
ન હોય, તે લેવુ' નડી, આ નિચમ કરકસરને માટે જરૂરનો છે. 
કાઈ ચીજ સસ્તી મળેછે, એમ «ણી તે ખરીદવાની ઇચ્છા ઘણાંને 
શાયછે, એ વખતે વિચાર કરવો કે એની આપણુને જરૂર છે કે 
સમ, અને તે હાલજ નેઇશુ કે કેમ ? જે માલનેદ ખપ લાંખી 
સુદ્તે પડવાનો હોય, તે ડાલ ખરીદવાથી ઘરમાં પડયો પડ્યો 
ખગરછે, એટલે તે સડી જાયછે, બેસી જાયછે, વાંતર્‌ી ખગાડેછે# 


( ૨૯૫ ) 


કે રગે ઝાખા પડી જય છે. ન્યારે વાપરવા કાઢીએ, ત્યારે તે અણુ- 
ગમો! આપેછે. ખરચેલા ર્પીઆની વ્યાજખાધ લાગે, એ તો જૂડીજ* 
જેનો કયારે પણુ ખપ પડવાને ન હેય, તે વસ્તુ ખરીદવી નહીં. 
ઘણીવાર માણુસ હુરાજીમાં જાયછે, અને ત્યાં જૂડી જૂરી વસ્તુઓના 
જથા સામટા હરાજ યતા હોય, તેમાંથી એકાદ જથાની માગણી 
કરેછે. જથામાં કેટલીક વસ્તુએ કામમાં આવે એવી હોય, અને 
કેટલીક પોતાના ખપની ન હોય, તેપપણુ જયો સસ્તામાં જાયછે, 
જાણી તે લઇ લેછે. ન ખપની વસ્તુએ વૈચવા જતાં ખોટ ખાવી 
પડેછે, કે ઘરમાં રાખી મૂકતાં તેએ! નકામી જગા રકેછે. એવી 
વસ્તુએ ખાદ કરતાં બાકીની કામની વસ્તુએ ઉપર ને આપેલી 
કીમત ચઢાવીએ, તો વખતે તે નવી લાવવા કરતા પણુ મોંધી પડેછે. 
શહેજ સસ્તો ભાવ પડતે! હોય, અને પસ'ઠ પડે, તો ખાચડીઓ 
ઘણી વાર પહેરવાનાં કપડાં જથાબ ધ ખરીદી લેછે. એથી રૂપીઆની 
નશજાપી રકાત થાયછે, અસે કપડાં લાંખી સુદત પઠી રહેવાથી 
રાખ થાયછે. 
જણુશભાવ ઉધારે લાવવાની ટેવ કરકસરની વિરૃદ્ધ છે; કેમકે 
ઉપારે આપનાર માલ મોંઘો! આપેછે. નને પૈસા વહેલા મળવાની તેને 
“તીજ ન પડે, તો તે ભાવમાં સવાઈ દોટી કરેછે. વધારે સુદત 
સુધી નાણાં ન ભળે, તતો તે વ્યાજ લેવા પણુ ઉભે] થાયછે, એ 
શિવાય હલકા વેપારીઓ નાસાસાં ગરબડ કરીને ગરીબ અને અ* 
જ્ઞાન લોકોને છેતરે તે નદ. બન્તરમાંથી ઉધાર માલ મળે જતો 
હાય, તે! મગાવનાર કેટલીક વાર ખપ ઉપર નજર ન રાખતાં વાર 
વારે મ'ગાવેછે, અને છેવટે ન્યારે વેપારીનો આંકડા ( ખીલ » 
આવેછે; ત્યારે તેની આંખે! બાચીએ ન્વયછે. 
ખરચખૂટણુનો સુખ્ય આધાર જેદાશ ઉપર છે. બીજુ નેઇને 
જેઞએદ ગન ઉપશંત ખરચ કરવા જાય, તેઓને ઉડાઉ ગણુવા ન્‍ેઈએ. 
જહાંખાની વાદે ટકા જાય, તે મરે નહોં તે! માંદો ચાય ”, એ 
કહેવત તેમને લાગું પડે. જેએની કમાણી સારી છતાં “ ચમડી 


(૨૯૬) 


તૂટે પણુ દમડી ન છૂટે ”, એ રહેણી રાખે, તેએ કજીસમાં ખપે, 
અને છતે પેસે ફુઃખ ભોગવે. પર'તુ દરેક હાલતમાં કરકસરની 
ભારે જરૂર છે. “ પૈસો કયાં ગયો, ને કયાં આવ્યો”, તેની જેએ! 
કાળજી રાખતાં નથી, તેએ સારી હાલતમાં આવી શકતાં નથી. 





પ્રકરણુ રજુ 
“ખાનપાન. 


હિ'દુએને। ખોરાક સામાન્ય રીતે સાદો અસે કિફાયતભરેલે 
રાવાથી તે વિષે ઝાજ્જુ કહેવાની જરૂર નથી. ગરીબ માણુસ મહીને 
ખે ત્રણુ રૂપીઆમાં, સાધારણુ માણુસ ચાર પાંચ રૂપીઆમાં, અને 
શ્રીમ'ત દશ રૂપીઆની અ'દર પોતાનુ ખાવાનુ' ખરચ કાઢી શકે. 
ગરીબ લે! કો! શાક પાનનુ' સૌ કોઈ વારજ જુએછે, અનાજ સસ્તી 
ફીસતનુ' વાપરેછે, અને ઘે'સ રાખડી, દાળ રોટલા, કે ખીચડી જેવી 
વાનીએથી તેએ સ'તુછ રહેછે. સાધારણુ માણુસ ભાત દાળ નૈ 
શટલા કે રોટલી, અને કોઇ કોઈ વાર શાક મળવાથી સતોષ 
પામેછે. સારી સ્થિતિના લોકોમાં ધી તેલને વાપર વધારે થાયછે, 
શને શાક ટ્્ધને। ઉપચે।ગ વિશેષ થાયછે. પાનની અદર તે! ખધાએ 
વગર પૈસાનુ' ઠ'ડુ' પાણી વાપરે છે. 

જે રેશોર્સા કે લોકોમાં સાંસ મદિરા વપરાયછે, ત્યાં ખાનપાનવું 
ખરચ ઘણુ* વધારે થાયછે. ઉ'ચા્માં ઉ'ચા જસણુની પત્રાળીનેદ 
શ્ાપણુને એક રૂપીએ કે કવચિત્‌ ખે રૂપીઆ પડેછે, ત્યારે માંસા- 
હારી લોકોને એક ઉ'ચામાં ઉચા ભાણાનુ' ખરચ તેથી આઠ દશ 
ઘણુ' થાયછે; અને નને સેની સાથે ઉ'ચી જતના શરાબ વપરાય, તે! 
ખર્ચને! સુમાર પણુ રહેતોનથી. આપણી વીશીમાં રાજના ચાર આના 
અપ્પ્યાથી ચાલેછે; ત્યારે વિલાયતની ઉ'ચી વીશીએ (હોટલો ) રમાં 
રાજસ એક પાઉ'ડ ( પ'દર રૂપીસ ) કે વધારે આપવુ પડેછે. 

આપણા લેકોતુ' ખરચ આટલુ ઓણ છતાં દેશમાં ગર્‌ીમી શા 


( ર૬૭ » 


માહે રહેતી હરે, એવે! પ્રશ્ન કોઈ વાર થાયછે, જેમ આપણુ' ખરચ 
ઔએણુ' છે, તેમ આપણી પેદાશ પણુ સઇી છે. વિલાયતમાં એક 
મજુર જ્યારે રાજનો રૂપીઓ કે વધારે કમાયછે, ત્યારે આપણા 
મજુરને ત્રણુ ચાર આના સાત્ર મળેછે. સાધારણુ વેપારીએ આપણે 
અહીં વષ'માં બસે ચારસે' રૂપીઆ માંડ ફૂટી કાહેછે, ત્યારે વિલ્વાય- 
તના તેવા વેષારીએ તેથી દશ પટ કમાયછે, આપણે પાંચ સાત 
રૂપીઆ કોરા ગઆાપવાયી ચાકર સોકર મેળવી શકીએ છીએ, પણુ 
વિલ્વાયતમાં તેવા ચાકર ને।કરને માટે પચીશ ત્રીશ રૂપીઆને। પગાર 
આપવો પડેછે, આપણે અહીં એક ઉપશિક્ષક ( આસિસ્ટ'ટ ) પાંચ 
ટૂપીઆના પગારે સોકરી કરે છે, ત્યાર વિલાયતમાં તેવા શિક્ષક 
અઠંવાડીઆના પાંચ રૂપીઆ આપતાં પણુ મળી શકતે! નથી, વળી 
એક બીજી વાત એ લક્ષમાં રાખવાની છે, કે આપણા કટ'બોમાં 
૪ઠમાનાર એકાદ હોય, અને 'ાનાર ઘણાં હોય, પાંચ રૂપીઆનેો 
ઉપશિક્ષક પરણેલો હોય, અને વખતે તેને પેટ છોકરાં પડયાં હોય. 
જાઇ વાર તેને વૃદ્ધ માખાપને પાળવાની જરૂર પડેછે. આ કરતાં પણુ 
વિરોષ વાત એછે, કે દરેક હિ'ડુને ખીજ ખરચ બહુ મારી નાખેછે. 
એ વિષેતુ' વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. 


આપણી હવાને સાદો ખોરાક માકક છે. સાદો ને ગુણુકારી 
ખોરાક શરીરના પોષણુને માટે યોગ્ય ગણાયછે. અન્ન અને શાક 
ભાજના ખોરાક કરતાં માંસને! કે મ'નેના મિશ્રણને ખોરાક બળવાન 
છે ફેનહીં, એ વાત વિવાઠિત છે, તેની ભાંજગડમાં આપણુને પડવાની 
જરૂર નથી. આપણા શ્રાલતા ધર્મને અનુસરીતે આપણુ અનાજ 
ઉપર જીવીએ છીએ, તે ખરાઅર છે. એકલા અનાજના ખોરાકથી 
મતુષ્યજાત નખળી પડેછે, એ વાત માન્ય કરવા જેવી નથી. પરતુ 
અનાજને! ખોરાક ખાવેઇ, તે સુછીકારક હાવો સ્‍ેઇએ. ઘી, દૂધ, દહીં 
વગેરે પ્રાણીજન્ય ખોરાક ખળવાન છે, માટે તેનો શક્તિ પ્રમાણે 
સાશે ઉપચોગ કરવો સ્‍ેઈએ. અનાજમાં પણુ ઘઉં; ચણા, અડદ; 
લવેર તગેરે વપારે સુછીફારક છે, માટે તે વધારે વાપરવાનેપ નહિ- 


(૨૯૮) 


વટ રાખવે। જેઈએ. જેમને તન મતની મહેનત વધારે, તેમના 
એ રાક પાછળ વધારે ધ્યાત આપવુ' જેઈએ. ઘણી વાર માબાપ 
છોકરાંને હુખુ' કે ટાડું'શીજુ' ખાવા શ્રાપીને નિશાળે મોકલેછે, તે 
ખડુ ખોડુ' કરેછે. સારા ખોરાક વગર અતે મનની ખઠું મહેનતને 
લીધે વિવાર્યીએ શરીરે લથડી નયછે, તેથી કાંતો તેએ હેઠ સુધી 
પોતાને અશ્યાસ «તરી રાખતા નથી, કે કાંતો! તેએ જીદગી પર્ય'ત 
શરીરે ફુઃખી રહેછે, કે જુવાનીમાંજ મરણુ પામેછે. જેમ સુણૂકારી 
ઓસકની જરૂર છે, તેમ તે તાન્તે વાપરવાની જરૃર છે. સડેક્ુ' કે 
વાસી અનાજ ડુકશાન કરેછે, જરાં રૉધવાની આળે ઘણી વાર 
છોકરાંને ટાહું' શીછુ' ખવડાવે છે, ઉનાળાર્માં સવારના દાળ ભાત 
સાંજે ઉતરી જવાને। સ'ભવ છે, તે છતાં તેનો વાપર વાછુ વખતે 
શાયછે, એટલુજ નહીં, પણુ કોઈ વાર્‌ વધેલો ભાત ખીને ત્રીજે 
દિવસે પણુ વઘારીને ખાવામાં આવેછે, 
નિયમિત વખતે ખાવાથી વધારે લાભ થાયછે, પરતુ આપણે 
અહીં કોઇપણુ બામતમાં વખતના હિસાબજ કયાં હોયછે ! આ" 
પણે મૂછાનો રિવાજ મધ્યાને જમવાનો અને રતના આઠ નવ 
વાગ્યે વાળુ કરવાનો (શ્રાવકમાં સૂર્યાસ્ત અગાઉ) છે, પરતુ અગ્રે 
શજ્ય થયા પછી જમવાનો વખત લા-૧૦ વાગતાને। કસ્માએમાં 
અને શહેરામાં ચાછુ થયોછે. જમવાનો વખત્ત બે કલાક ઘટાડયેઇ 
પરતુ વાછુનો વખત કાયમજ રહ્યો, એટલે બે જમણુમાં અતર 
વધ્યુ” તેથી વચમાં ક'ઇપલુ ખાવાનુ ન મળે, તે! પ્રકૃતિને તુકરાન 
થવાને! સ'ભવ છે. જ્યાં વખતસર કામે જવાતુ' હોતું નથી, ત્યા 
ખાવાને નિયમ સચવાતે। તથી, રાંધનાર પરવારે ત્યારે કે મરછીમાં 
આવે ત્યારે દૈવતા પાડે, અને જ્યારે રસોઈ તેયાર યાય ત્યારે જમ- 
વાતું મળે; એટલે એક દિવસે ૧૧ વાગે, તો! ખીજે દહાડે ૧૨ વાગે, 
અને ત્રીજે દડાડે ૧ વાગે જમવાનુ' થાય, એજ રીતે સાંજે આઠને 
ખદલેનવ દશ પણુ વાગૅ. ખાઈને તુરત સુવાથી પાચન ક્રિયાને હરક 
પહોચેછે,એ વાત સેવામાં આવતી નથી. વળી ને માણુસો વાતે વળ 
ગ્યા હોય, કે કામમાં રોકાયા હોય, તે તૈયાર રસોઈ ટાઢી ઘોરીથા 


(ર્ટલ) 


થઇ જય, તે પણુ તે જમવા ન ઉઠે. ટાઢી ને ટી'ગરાઈ ગએલી રસોઈ 
ભાવતી નચી, અને તેથી તે ઓછી ખવાચછે. તેેઇએ તે કરતાં 
એછે ખોરાક લેવાથી શરીરને તુકસાન પહોંચેછે, 


આપલે અહીં જ્યાં મધ્યાને જમવાનો રિવાજ છે, ત્યાં લેકે, 
અને ખાસ કરીને બેરાં છોકરાં સવારમાં કઈ પણુ ખાયછે. અ'ગ્રેજ 
લોકોમાં જેમ ચાર વખત ખાવાનો રિવાજ છે, તેમ આપણે અહીં 
પણુ ક્ષેવા રિવાજ ગામડામાં ને કાઢીઆવાઠમાં છે, સવારે ટાઢા 
શેટલા, દૂધ કે છાશ અથવા કાચુ કરૂ" ( પાપડ પૌ'આ, મરીઅયે 
આદિ ), કે વસાણાના કિ'વા ખીજી નાતના કરી રાખેલા લાડુ ખા- 
વામાં આવેછે. એને શિરામણુ કહેછે. અપોરના અનેક વાનીઓ 
કરવામાં આવેછે; અને તે ખોરાકને જમણુ કહેછે. પાછલે 'પહાર 
કાશુ' કર્‌ ખાયછે, તેને ડુંગોા કહેછે. સાંજે રોટલા, દશસમી કે પૂરી, 
કાક દૂધ સાથે, કિવા ગદા 'ીચડી સે કરી 'આતપમાં વેછે, 
તેને વાળુ (કે વ્યા) કહેછે, સાંજના ખોરાક જમણું કરતાં સારો 
હોયછે. દરા વાગે જમવાતુ થવાથી, સવારમાં ખાવાને! રિવાજ ખહું 
કરીને નીકળી ગયોછે. તેને ઠેકાણે સુખી લોકોમાં ચા, કાફી, કોકે 
વગેરે પીવાને! ચાલ વધતે। ચાલ્યોછે. ભૂખે પેટે એકલું ચા આદિતુ* 
ગર્મ પાણી હાનિકારકછે. એની સાથે ફ'ઈ પણુ ખેરરાક ખાવા 
જેઈએ, સાત આઠ વાગે ચાની સાથે ખોરાક ખાય, અને બૅ કલાક 
પછી જમવાનુ હોય, તે! તેથી પણુ નુકશાન થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે 
શ્રા, કાફીને! ઉષચોગ દિવસમાં અનેકવાર થાયછે. એથી લાભને 
અદલે હાનિ થાયછે; એવુ" વઘો ( દાકતર » તુ” મત છે. જે ખરચ 
ચા, કાફી આદિ પાછળ થાયછે; તે ખોરાક પાછળ વધારીને ચઢતી 
જાતના ખોરાક ખાવામાં આવે, તો કેવુ' સાર્‌ 
ઓરાક જેમ નિચઞિત વખતે અને વધારે વાર ખાવાની જરૃર 
છે, તેમ તેતુ' વજન પણુ બનતા સુધી એક સરખુ' ચખવુ” સ્‍ન્‍ેઇએ. 
«યારે ખોરાક સ્વાદિછ થાયછે, ત્યારે આપણે તે ખહુ ખાઇએ છીએ. 
એવો ખએરાક મૂળે ભારે હોય, અને તે વજનમાં વધારે લેવાય, તે 


(૩૦૦) 


નુકશાન કયો વગર્‌ રહે નહીં. ઉ'ચાં જમણુ ઘણી વ્યક્તિઓને માટે 
કરવાનાં હોય, ત્યારે તે સાંજના ટરેછે. અનેક જાતનાં શાક, ભ્રજીઞાં 
અને મિષ્ટાન્ન સાંજે ખાવાથી અપચો થાયછે. નાનાં બાળકને કેટલીટ 
વાર્‌ માતાએ ખઠું ગળચાવેછે, તે એવા હેતુથી, કે મારા છોકરો 
જલદી માતોતાતો થઈ જાચ, પણુ એ ભૂલ છે. 

જમવી વખતે ઉતાવળ ખઠુ કરવામાં આવેછે. જેને જમતાં વાર 
હાગેછે, તેની હાંસી થાયછે. જે વધારે જલદી જમી રહે, તે પ્રાતાની 
ખહાડુરી સમજેછે. કે!ઇ વાર જલદી જમવા માટે વાદ વદાયછે. 
પાંચ દશ મિનિટમાં કે પા કલાકમાં જમવાનું કાસ પૂરૂ' થાયછે. 
“જ તો! જમણુવાર છે; જમણુ ધાડ નથી” , એમ લોકે કહેછે 
ખરા, પણુ તે પ્રમાણે વ-્તઃન રાખતા નથી. “ થાયછે, ક'ઈ વરસાદ 
આવેછે કે ઉતાવળ કરીએ ” , એમ કહેવામાં આવેછે, પર'તુ ખાલી 
વખતે જાય ધાડ પડવાની હાય, કે વરસાદથી ીંજાવાની ધાસ્તી 
રાય, તેમ ખાવાની વેઠ ઉતાવળે ઉતારી દેવાયછે. સાટે કોળીએ ચા- 
જ્યુ' નચાજ્યુ' કરીને ગળી જવાથી પાચનકિયા મ'હ પડેછે,કેમકે તેને 
સાથે ખમણ! બોન્ને પડેછે, અને મોંમાંની જે લાળ ધીમે ધીમે ચાવ- 
વાથી કોળીઓ સાથે ભળીને પાચનને મદત કરેછે; તે લાળ જેઈએ 
સતેટલી કોળીઆમાં ભળવા પામતી નથી. સાહેબ લેકે જમવામાં 
કલાક, બે કલાક કે તેથી પણુ વધારે વખત ગાળેછે, તે અતુકરણીયછે* 

જમવી વખતે આન'દ જેઈએ. બેચેન મનથી ખાધેલુ' પચતું 
નશી. ઘણે ઠેકાણે બેરા છોકરા સાથે જમવા બેસતાં નથી. સારી ને 
ગમત પડે એવી વાતેાચીતેના તડાકા ચાલતા નથી. કોઇ ગાઈ 
વજાડીને આનદ ઉપજાવતુ' નથો. હાસ્યવિનાદને પણુ અભાવ 
જાયછે. એથી ઉલડુ', કેટલેક ઠેકાણે ગમે તે વાતનાં આંતરડા કાઢીને, 
જુ ખાવાપીવાર્મા વચકો પાડીને, સ સુર્ષા એવી વખતે લહી 
ઉઠેછે. નાનાં છોકરાંને પ્રથમ ખાવા ન આપવાથી તે રોકકળ કરેછે 
ફ્સોડુ નજીક હોવાથી ધૂણીએ આંખે! પૂરાઇ જાયછે. નજક થોક 
હાય, ત્યાં એઠવાડને લીધે માંખા ખણુખણુ કરેછે, અને પાસે આવીને 
જમનાસ્ને ત્રાસ આપેછે. 


પાનની અ'દર પાણી શિવાય ખજુ ક'ઈ હિ'દુએ ખડુકરીને 
વાપરતા નથી. પાણી ઠં'ડુ' પાડવાને ખરકેનો ઉપચેો!ગ થવા લાગ્યો 
છે, પણુ ખરકફયી ઠ'ડુ' કરેલુ” પાણી શરીસ્તે તુકસાન કરેછે, 
એવુ હાલ અમેરિકાના કેટલાક વિદ્દાન્‌ દાક્તરોનુ' મત થયુ છે. 
ઘણુ અધિકારીએ અને શેઠશાટુકારા બરફેની સાથે સાડા, લેમાનેડ, 
લગેરે જેને ઠ"ડાં પાન (€૦વં ઉ(111:3) કહેછે, તે વાપરવા લાગ્યાછે. 
પહેલાં આપણે અહીં ઉનાળામાં શરખદ વાપરવાનો ચાલ હતે, તેને 
કેકાણે આ ચીન્તે વપરાચછે. ઉનાળામાં ઠ'ડકને માટે, કે બહુ 
જમવા માટે; કે બે ઘડી આનદ કરવાને માટે, ભાંગ પીવાનો 
રિવાજ કેટલાક લેકેદમાં છે, પર'તુ તે કેડી વસ્તુ હોવાથી નિ'વ 
ગણાયછે. 

હુવે ઠૅ'ડ પાનને બદલે કેફી પાનની વાત કરીએ, કેમફે તે 
મોઢા મહત્વની ખાબત છે. આપણા શાઓમાં કેકના નિષેધ છે, 
તેની નિદા ઠામઠામ બહુ કરવામાં આવી છે, અતે તે મોટા ડુર્ઝીં- 
ણુમા લેખાયછે. એમ છતાં જેએ કેફ કરેછે, તેએ શાઅ ઉપર 
પગ મૂકેછે, એમ સમજવુ” કેટલાક કહેછે, કે આપણા જષિઓએ 
સેમવલ્લિના રસતુ' પાન કરતા, અને સોમપાનની વાત વેદમાં 
વારેવારે આવેછે. સોમરસ દારૂ જેવા કેફી નહોતો, અને તેનો 
ઉપચોાગ પ્રમ ગ્રગ'ગે કોઈ વાર થતો. કષિએ સોમમપાન કરતા, 
માટે આપણે દારૂ પીવો, એ દલીલ ખરાબર નથી. કેટલાંક કાર્ય 
સતૂયુગમાં થતાં, તેનો કળિયુગમાં નિષેધછે. વળી જે કાચો પૂર્વે 
થતાં તે સારાં ન હાય, તે।પણુ તેતુ' અતુકરણુ કરવુ) એ વાજબી 
નથી, જેએ ત્રષિઓના દાખલા સો।મપાન કે માંસાહાર માટે આપેછે, 
તેએાએ કષિઓના જે જે શુભ વત્ત'નો હતાં, તે પ્રથમ આચરવાં 
નેઈએ. 

આપણે અહીં અગ્રેજી રાન્ય આવ્યુ» તે અગાઉ અડ્રીણુ, 
ભાંગ, ગાને, માજમ, આકુદી, તાડી, અને મડડુડાંના દારૂ, એ 
પદાર્થો કેક્તે માટે વપરાતા હતા. રજપૂત, ગરાશિયા કે તેવા વર્ગના 
લોકે ખહુ કરીને અપ્રીણુના અને મહુડી દારૃના ઉપચોથ કરતા. 


(૩૦૨ ) 


વૃદ્ધ કે ઉધાનવાળા દવા તરીકે અપ્રીણુ લેતા. કોઈ શેખી લોકે 
પણુ અષ્રીલુના કસુ'બાપાણી કરતા. ઉ વર્ણમાં જેએ વ'ટી જતા કૈ 
કુસ'ગમાં પડતા, તે છાની રીતે દાર્‌ તાડી પીતા, ભાંગનો ઉપચો- 
ગ થોડો થતો, ગાંન્તનો ઉપચોગ વ“ઠેલા લોકે, કે જગી વેરાગીએ 
હરતા. માજમ આકુદીનેો ઉપયોગ સહેલાણીએ।, કે વધારે જમવાની 
લાલચે ખીના કેટલાક કરતા. તાડીને। ઉપચોગ નીચ જાતિમાં 
એટલે કોળી, ભીલ, નાયકડા, ખાવચા વગેરેમાં વિશેષ થતે!. એવા 
લોકોમાં મહુડી દારૂ પણુ વપરાતો. આ શિવાય વામમાર્ગીએઓ 
પર્મને બહાને દારૂને એક  મકાર ? તરીકે વાપરતા, 

એમ છતાં, ઉચ વ્ણુંને1 ઘણા મોહે ભાગ કેડી ચીજથી 
વિરક્ત રહેતે. કોઇને દવાને માટે દારૂ નેઈએ, તે તેમને પાંચ 
શાત ગાઉ કે વધારે ટૂર તે લેવા સાર્‌ જવુ* પડતુ કેમકે તે વખતે 
ગામડામાં કલાલની દુકાનો નહોવી, દારૂ પીનારા ગરીખ લોકે 
પોતાને ઘેર જરૂર પડે ત્યારે મહુડાં ઉકાળીને દારૂ કાહતા, કે 
પોતાના તાડ અરીને છેદી તેના રસની તાડી કરતા; મતલણ કે 
સવી ચીજને માટે તેમને ઝાઝુ' ખરચ થતુ' નહીં. ભાંગ પીનારા બે 
ચાર રૉહિયામાં, માજ્મ આકુદી વાપરનારા એક બે પૈસામાં, અને 
ગાંજે પીનારા દમડી ખે દમડીમાં પોતાનુ' કા" કરી લેતા, કેફ કે 
કસુ'બાના રૂપમાં અટ્ીણુ વાપરનારને ₹?”3 ખરચ પડતુ', તે પણુ 
તે હાલના જેટલુ નહીં. 


(૩૦૩) 


શહેરોમાં પહેલાં કેટલી દુકાનો હતી, અને હાલ કેટલી છે, તેની 
ગણુત્રી કરવામાં આવે, તે। આ વાતની ખાત્રી થાય. એજ રીતે જે 
ગામોમાં બિલકુલ ફુકાનો નહોતી, એવા સે'કડે ગામોમાં તે દાખલ 
થઇ છે. વળી દેશી દારૃ ને તાડી કરતાં વિલાયતી દારૃતો! ઉપાડ 
વધતો ચાલ્યોછે. એ દારૃ ઘણે। મોંઘો પડેછે, અને તે વાપરનારા પૈસે 
ટકે ખુવાર થઇ «તયછે. 


રાજ્યદરખારે અતે ખીજે ડેકાણે અષ્ડીણુને ઉપયોગ ઓછે 
થચે। છે, એ વાત ખરી; પરતુ કેટલેક સ્થળે તેને ખદલે દાર દાખલ 
થચે!છે, અને કેટલેક ઠેકાણુ બનને વાપર થાયછે, અફ્રીલુ કરતાં 
'પણુ દારૂ વધારે મોંઘે। પડેછે; કેમકે રાજન ઠાકોરો પણુ દારૂ ઉ'ચી 
જાતને! પસ“ કરે, તેથી તેના પેસા ઘણા બેસે. 

મદિરાપાન જેમ પૈસાની પપાયમાલી કરેછે, તેમ તે શરીરને 
ખરાબખસ્ત કરી નાંખેછે. હમેશાં કે ઘણે! દારૂ પીનારા પોતાનુ” 
મ્ાચુષ્ય ટૂકુ' કરેછે. તેમનુ રારીર નાકોવત થાચછે, કેમકે એથી 
તેમની પાચનશક્તિ ઘટેછે, તેમના અ'ગસમાં અનેક બ્યાધિ પ્રવેશ 
કરેછે. કેટલીક વાર તેએ લકવા અથવા પક્ષાઘાતના ભે!ગ થઈ પડે 
છે. દારૂમાં ચકચૂર રહેનાર પોતાનું કામકાજ કરી શકતા નથી. 
બેભાન અવશ્થામાં ગમે તેમ ખકીને પોતાની ફજેતી કરાવેછે. ફેટ- 
લીક વાર એવા લોકો ન કરવાનાં કાય' કરીને પોતાની આખરૂતે 
હાનિ પહોંચાડેછે. છાકટા લોકે વખતે જય"કર ગુનાહ કરી બેસેછે, 
કેમકે તેમનો! જીવ તેમને સાધ્ય હોતો નથી. દારૂ પીનારી પ્રજામાં 
સે'કડો હજારે લોકે આ રીતે ખરાખ થઇ જાયછે. 

કોઇ વાર દવા તરીકે દારૂ વાપરવાની ભલામણુ થાયછે. 
અસુક દરટમાં દવા તરીકે તે સાર્‌ કામ કરેછે, પર'તુ હરેક કેડી 
ચીજ એવી છે; કે થોડા દિવસના વાપરથી તેની ટેવ પડી ન્તયછે, 
અને તે ફેરી ફરીને લેતાનુ” મન થાયછે, ફોઈ ષણુ ટેવ સહેજ છૂટલી 
નથી, પણુ કેક્‌ કરવાની ટેવ પ્કટવી તે! પરમ કઠણુ છે. વળી કેફ 
એવી ચીજ છે, કે તે વધારે તે વધારે લેવાતુ' મન થાયછે, કેમકે 


(૩૦૮) 


શરબતમાં જેટલા વજનથી નીચે! આવે; તેટલા વજનથી કેટલેક 
દહાડે નીરો આવતે! નથી; એ માટે નીચો લાવવા જેએ કેક્‌ કરેછે, 
તેમને તેમાં વખતોવખત વધારો કરવો પડેછે. આર'ભમાં બાજ- 
રીના દાણુ। જેટલુ' અષ્ીણુ લેનારાએ કેટલેક વષે તે ખેઆની કૈ 
પાવલી ભાર સુધી ચઢાવ્યાના દાખલા છે. શરૃત્નાતમાં એકાદ 
રૂપીઆ ભાર દારૂ પીનાર કેટલેક વર્ષે પાંચ દશ રૂપીઆ ભાર કે 
તેથી પણુ વધારે દાર્‌ લેતે! સાંભળવામાં આવેછે. 


રૃષ્્ી લોકે! ખીજાને કેટી કરવા યત્ન કરેછે. જાઇનોા એળખીતેા 
જ સિત્ર કેટી હોય, તે! તેના સહવાસથી ને આગ્રહથી તે કેટલેક 
દહાડે સુડાયછે. “ નાક કટ્ટાએ નાત વધારી ” ના ઉખાણા પ્રમાણે 
જુઠ્દીએ પોતાનો વર્ગ હરક રીતે વધે, એવી તજવીજ કરેછે. પ્રથમ 
તેઓ પોતાના પદરતુ' ખરચ કરેછે, અને કેક્ના અનેક ફોયદા 
બતાવેછે. અજ્ઞાન કે નખળા મનના લોકે તેથી છેતરાયછે, નસેખ- 
રાખ થાયછે. 


ત'ગ્રેજી ભણેલા કે ભણુનારા તર્જ કેટલીક વાર કેફના કાંદ્ામાં 
કૂસાઇ જાયછે. અ'ગ્રેને અસુક રીતે વર્સછે, તેમની નકલ તેએ! 
કરવા જાચછે. અગેન જે કરેછે, તે સાર્‌' જ હોવુ' જેઈએ, એમ 
માની લેવુ” ચોઃગ્ય નથી. તેમના દેશને કે હવા પાણીને કોઈ ચીજ 
અતુફૂળ હોય, અથવા તેમનામાં વિના કારણુ કોઇ આચાર ચાલતા 
રાય, તે આપણા દેશને કે હવા 'પાણીને પ્રતિકૂળ છતાં, કિવા તેને 
શાટે પમનુ' સ્ત ખ'ધન છતાં, અગર તે આપણા આચાર વિચારથી 
વિરૂદ્ધ છતાં તેમનું અનુકરણુ કરવુ', એ અઘટિત છે. “બાવા નાચ્યા 
હારે બાદલી નાચી ”, એ કહેવત પ્રમાણે વત્તઃન કરવામાં ફળ નથી. 
* ગુરૂ કહે તે કરવુ", પણુ સર્‌ કરેતે ન કરવુ'”, એ કહેવત હમેર્શા 
લક્ષમાં રાખવી. . 

ત'ખાછુ કેટી ચીજ ગણાયછેઃ નને કે તેમાં અક્રીણુ દારૂ જેટ 

૩ર નથી, કે તેના જેટલી એથી ખરાબી થતી નથી. ત'બાકુનો ઉપ” 
ચગ ઘણે ઘેર થાયછે. કોઇ તે આયછે; કોઇ તે પીવામાં વાપરે છે, 


(૩૯૫) 


તો કોઇ તે ક્ુ'ઘે છે. ત'બાકુના ટ્રાયદા ઘણા લોક ખઅતાવે છે. જેમ 
ખીજા' ઝેરોમાં છે, તેમ તેમાં પણુ વેયક્ઠી ગુણુ ઘણા છે. ઓષધ તરીકે 
તેનો ઉપચે!ગ કવચિતૂ કરવાથી લાભ થાયછે, પરતુ «યારે તેની 
ટેવ પડી જાયછે, ત્યારે તે કઇ શુણ કરતી તથી. ત'બાજુ વાપરવાની 
રીત ગ'દી છે, માટેજ કહેવામાં આવે છે; કે “ ખાય તેને. ખૂલે, 
પીએ તેનુ ઘર, સુ'ઘે તેનાં લૂગડાં, એ ત્રણું ખરાખર ”. ઉ'ચ વર્ણના 
લોકે પણ ત'બાજુ ખાવા કે સુ'ઘવામાં હરકત લેતા નથી. ખાનારા 
તે એકલી, ચૂના સાથે કે પાન સાથે ખાયછે. આથી તેમના દાંત સડે 
છે, અને માં ગ'ધાયછે, અને નને તઃખાજુ ખાઇતે વારે વારે પીચ- 
કાર્‌્ીએ મારે, તે પાચનને માટે નેઇતી લાળ પેટમાં જઈ શકતી 
નથી, ત'માજ્ઠુ ખાધાથી પાચનશક્તિ વધે છે, એમ કૈટલાક કહેછે. 
ત'ભાકુથી ખનેલી તપખીર (છીંકણી-ખજર) સુ'ઘવાથી નાટમાં છેડ 
માઝતુ' નથી, અને આંખતુ' તેજ વધેછે, એમ કેટલાક માનેછે. 
સળેખમ થયુ' હોય, કે માથુ' ચઢયુ' હોય, તો! ત'આકુ સુ'ધવાથી ચેન 
ચડેછે. કદાશ તાત્કાળિક ક'ઇ લાભ થતો હશે, પરતુ સુધવાની ટેવ 
પડશ્રા પછી તેથી લાભ થના વિષે શકા છે. ત'ખાજુ પીનારા તેને 
ઉપયોગ ડુંક્કામાં, ચલમમાં કે ખીડીમાં કરેછે. પીવાની ખધી રીત- 
માં હુક્કો પીવો સારા ગણાયછે; કેમકે ત'માજુમાં ગોળ, શીરો કે 
કાક ઉમેરીને તેની ગરમી કે કેકેતુ' જેર કમી કરવામાં આવે છે. 
કેરી ત'ખાઝુના ભૂકો ચલમમાં કે ખીડીમાં વપરાયછે. ચલમ પીવા- 
તુ' હલકુ” ગણાયછે. વાણી ખામાં હુપ્કા વાપરવાનો ચાલ વધતે। ના 
યછે, તોપણુ તે પીવામાં હજી નાનમ સમજવામાં આવેછે. નમંદ્ાની 
ઉત્તરે વાણીઅ। ખ્રાહ્દાણુ પહેલાં ખીડી કવત્રિત વાપરતા, અને 
જેએ ખીડી પીતા, તેની નિ'દા થતી. માત્ર જુજરાતના દક્ષિણ ભાગ- 
માં વાણીઆ ખ્ાદ્દાણુમાં ખીડી ઉઘાડી રીતે પીવાતી. ખાજે ઠેકાણે 

જેમ પાન સે!પારી કોઈ મળવા આવે તેને ધરવાને। રિવાજ છે, તેમ 

સુરત અઠ્પ્વીશ્રીસાં તેને પાંતરાં ત'બાકુની ટોપલી કે ઝાંપી ધરવામાં 

આવેછે, આગગાડી થયા પછી ખીડીએ ગૂજરાતના બધા ભાગમાં 

સમરી, હદ તેને વાપર એટલે! વધી પડ્યો છે, ફે “જે તે ન પીએ, 

9 


( ૩૦૬ » 


તે નાત ખહારં, નાના મોટા સૌ જાહેર રીતે, ખજર્માં, વરઘેન 
હામાં, સ્મશાનમાં, અને જ્યાં ઘણાં માણુસ ભેગાં થ્યા હોય, ત્યાં પણ 
ખીડી પીતા જવામાં આવેછે. દેશી તખાકુ ને ખીડીએ ને ઠેકાણે 
વિદ્યાયતી ત'ભાકુ ને ખીડીઓ વધારે ને વધારે વપરાયછે. વિલાયતી 
એ ચીને ખહુ મોંઘી પડેછે, અને તે વધારે તુકસાનકારી છે, એમ" 
કહેવાય છે. તે છતાં તે પીવાની તરાહ ( ટેશન ) ગુ'જસ ઉપરાંત 
શાલી છે, હાથે કરીને ખર્ચમાં પડવુ) અને કુટેવ દાખલ કરવી, 
એ ચહાવા લાયક નથી. 


પ્રકરણુ «સુ ( _ 
પહેરવેશ. 
શરીરના રક્ષણુ માટે, લાજ મર્યાદા જાળવવા, અને શે!ભાને 
સાર્‌' કપડાં વાપરવામાં આવેછે. જગલી સ્થિતિમાં માણુસ નાગાં કે 
અર્ધા નાગાં રહેતાં, અને હાલ પણુ રહેછે. ગ્રાણી માત્રને શરીરના 
રક્ષણુને માટે ક'ઇને ૪”૪ સાધન ઇશ્વરે આપેલાં છે, એટલે કોઇતે 
જાડી ચામડી, કોઇને ઘટ્ટ રૂઆંટી, કોઇને «ડાવાળ, ને કોઈને પર 
પીછાં આપેલાં છે, તે વડે તેમનો ટાઢ તડકાથી ને વરસાદથી ખચાવ 
થાયછે, આવી ખક્ષીશ માણુસને ઇનાયત થએલી ન હોવાથી તેને 
રક્ષણનાં સાધન જલદી ખોળવાની જરર પડી હશે. શરૃઆતમાં તે 
જનાવરનાં શ્રામડાં, ઝાડની છાલ, “પાંદડાં વગેરે ઓઢીને પાતાડુ' રક્ષણ 
કરી લેવા લાગ્યુ. આગળ જતાં ઝાડની છાલ વગેરેને ફૂટીને વનફૂળ 
ખનાવવાની, અતે જનાવરના વાળ, ઉન વગેરેને વણીને જાડાં કપડાં 
વણુવાની ચરષ્તિ તેલ ત્રોધી કાઢી, કપાસ, શણુ અને રેશમને ચોધ 
ઘણે કાળે હાથ લોર, ઉન, કપાસ, શણુ અને રેશમનાં ચોભીતાં 
અને તરેહ તરેહુની જુમાશના તથા રંગનાં કપડાં બનાવવાની યુક્તિ 
સુકાખલે અર્વાચીન કાળમાં શોધી કાઢી છે. 
માણુસતુ' શરીર નાજીક છે, ગને તેની ચામડી પાતળીછે; તેથી 
તેના ઉપર ટાઢ તડકાની સે ભેજની અસર થઇ આવે છે. તેનાથી 
સખ્ત ટાઢ, સખ્ત તડકે કે સખ્ત શરદી સડન કરી શકાતી નથી 





! (૩5૭) 


! એટલા માટે તેને કપડાં પહેરવાની અને «કુવે લઇને તેમાં ફેરફાર 
કરવાની જરૂર પડેછે. ત્રતુનો ટ્રેરક્ષાર અથવા તેની સખ્તાઇ દેશની 
સ્થિતિ ઉપર,આધ્રાર રાખે છે. ઉષ્ણુ કટિખ'ધઃમાંહેલા દેશોમાં ખારે 
માસ તાપડું પ્રખળ અને ફત કટિખ'ધમાં ખારે)માસ ટાહતુ' પ્રમળ 
હોયછે, સમશીતોષ્ણ કટિબ'ધમાં ટાઢ અતે તાપ માજને હોયછે, 
તે। પણ્‌ તેનો વિસ્તાર ઘણે! મોટો હોવાથી ત્યાંના એક ભાગના દેશોમાં 
ટાઢ વધારે, તો ખીજ ભાગના દેશોમાં તાપ વધારે હોયછે. વળી 
એકજ કટિખ'ધમાં છતાં અસુક પ્રદેશની હવામાં રણુ, દરિયો, જ'ગલ 
અને પવત ઘણે રેરક્દાર કરેછે. હિ"દુસ્તાનને1 લગભગ અધો એટલે 
દક્ષિણના ભાગ ઉષ્ણ કટિખ'ધમાં અને ઉત્તર તરક્તો અધો ભાગ 
સમશીતેધષ્ણુ કટિબ'ધસાં આવેલોછે, ગૂજરાતનો ઘણા ભાગ સમ- 
શીતોપ્ણુ કટિખ'ધમાં, પણુ ઉષ્ણુ કટિબ'ધની નજીકમાં આવેલે। છે. 


પોતપોતાના પ્રદેશની હવાને અનુસરીને સુધરેલા લોકોએ 
અનેક કાળના અનુભવ ઉપરથી પોતાને પહેરવૅશ સ્ુકરર કરેલેોછે, 
વિલાયત જેવુ' ટાઢતુ' મળળ આપણે અહીં ન હોવાથી આપણુને 
વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની કે માના વગેરેની જરૂર પડતી 
નથી. વર્ષમાં મહિને માસ સ'ખ્ત ટાઢ પડેછે, તે વખતે ઉનનાં કપડાં 
જોઇએ. એવે સમચે સૂતરનાં ખૂખ નડાં કે રૂથી ભરેલાં કપડાં 
વાપરવાથી પણુ નભી શકેછે, ઉનાળામાં સખ્ત તાપ પડેછે, ત્યારે 
કપડા અણુગસા આપેછે. ઘણા લોક માત્ર પ'ચીઉ કે પોતીઉ* પહે 
રીને ઉઘાડે ડીલે બેમી રહેછે. સારા લોકો સલમલનાં કે ખીન' 
ઝીણા વણાટનાં કપડાં વાપરેછે. નાના આળકને એ સમચે કપડાં 
પહેરાવીએ, તે! તે રૂએછે, કે તે કાઢી નાખવાની કોશીશ કરેછે, 
વિલાયત ઠૅ'ડ1 સુલક હોવાથી ત્યાં વર્ષના સોટા ભાગમાં ઉનના કપ- 
ડની ને આખુ રારીર ઢંકયું' રાખવાની જરૂર પડેછે. આપણુ 
લોકોની અને ખાસ કરીતે છોકરાની શરીરસ્થિતિ જેઈ સાહેબ લોકે 
ક"ટાળો ખાયછે, અને કહેછે, કે હિ'દુસ્તાનના લેકે ગ્રધનગન 
અવસ્થા ભોગવેછે; માટે તેએ અર્ધા સુધરેલા કહેવાય 1 ધે!તીઉ” 


1(3૦ટ] 


અગરસમુ' પહિ્ું' હોય, તોપણુ હાથ પગ ઉઘાડા રહૈ, તેની શણુના 
પણુ અર્ધનર્નર્સાં ચાય ! આ દેશની હવાનો અતુભવ થયા પછી 
અને પોતાને વીત્યા પછી તેએ ગવી ટીદા કરવાનુ' ભૂકી જાયછે. 


પાશ્ચાત્ય વિચારથી, કે સાહેબ લોકોની દેખાદેખીથી, કે તેમને 
સારૂ' લગાડવા, કે તેમના પગરખાંસાં પગ ઘાલવા માટે આપણા 
લેકે અ'ગ્રેજી હખને પોષાક પહેરવા લાગ્યા છે. એથી શરીરને લાલ 
ચશે કે નહીં, એ કોઈ નેતુ' નથી, ઉનતાં કપડાં ખપી કતુમાં માટ્ક 
ન આવે. સોન્ત'ની કફોથળીએ ઉનાળામાં અણુગમે। આપે, કાળો 
રગ અશુભ ગણાય છે, તે છતાં તે ₹ગતુ' કાપડ હૉસથી વષરાયછે. 
રગ શરીર ઉપર કેવી અસર કરેછે, તે કેઈ જેતુ' નથી, તગ 
પાટલૂન આપણી રહેવાની ધાટીને અતુફેઇ નથી, તે છતાં તેનો વાપર 
વપતે। જયછે. ત'ગ કપડાં શરીરને હાનિકારક છે, ગરમ હવાને 
માકક નથી, ચલન વલનને હરકત કરેછે, તોપણુ તેના કોડ થાયછે. 
અ'ગ્ેજી રીતે ઉનના ઘણાં કપડાંમાં હણુરી રાખવાથી એક ખાળકતા 
પ્રાણુ ગયાનો દાખલે! ખનેલો છે, એમ છતાં, એ પણુ જણાવવું 
જોઇએ, કે સગવડ કૈ જર્રને માટે તેવાં કપડાં પહેરવાં પડે, એ વાત 
ભૂરી છે, ઉતાવળે ચાલવુ' હોય, કે ઘોડા પર સુસાક્રી કરવી હોય, 
જ રાજ્ય દરખારે જવુ' હાય, તો ધોતીઓઆ કરતાં પાટલૂન વધારેઠીક 
પડે; પરતુ પાટલૃનને ઠેકાણું પાયજામો-સુરવાલ તે કરતાં પણુ 
વધારે અવૃુફૂળા થાય. 
કપડાંના બીજે ઉપચે!ગ લાજ મર્યાદા જાળવવાને। છે. નાગા 
ફરવામાં નિર્લજપણુ* છે, એ સૌ ફોઇ સમજેછે, મોટી ઉમ્મરનાં 
છે[કેરાં કેવળ નાગાં રે, એ સાર્‌' નથી. ખનતા ઝુધી ખધું શરીર 
કપડાંથી ઢંફેલું રહેવુ' નેઇએ, અતે ખહાર જવાતુ' થાય, કે કોઈ 
સેળાવડાર્મા સામેલ થવુ હોય, ત્યારે તે એ પ્રમાણે કરવાની ખાસ 
જરૂર છે. એમ છતાં, કેટલાક લોકે! માત્ર ધોતીઉ' પહેરી ખલે પીછોડી 
નાખી ખહાર જાયછે, તે ખરાખર નથી. ઘરમાં કદાપિ એક પોવિન 
માથી ફે પોતડીથી ચાલી શકે, પણુ જ્યારે ખીજાએાની સાધે સામેલ 


( ફકટ્ટ:$ 


ધેવુ* છાય, ત્યારે તે ચાલી ન શકે, સીએ એ પગની પાની પણુ 
ત દેખાય, એ રીતે સાહી પહેરવી જઇએ, સાડીની અ'દર ચણીઆ 
વાપરવાની રીત એષી થતી જાયછે, તે સારૂ'તથી, રારી૨ ન દેખાય, 
એટલ માટે પહેલાં પોતદાર સાહ્થા સપડીએ। વપરાતી, તેને ઠેકાણે 
હાલ ગવન વગેરે પરદેશી ઝીણ' ઢાપડ વપરાય છે, અને તે વળી 
ચણીઓઆ વગર ગાંઠે પહેરાચછે, તે પસ'દ કરવા ચોગ્ય નથી. એકજ 
ફપડુ' પહેરવુ" હેય, તે! તેને ચેણુ મૂકાવી ફે રાખીને ઘેર ઘણા 
વધાશવામાં આવતે।, તે એવી ભતલખથી કે તેમાં ક' ભે।ક પડે, કે 
તેનો ૪'ઇ૩ ભાગ ફાટે; તેપપણુ ારીરનુ' અ'ગ દેખાય નહીં, મારવાડણુ 
તા ઘાઘરા, સુસલમાત સ્રીએની પેશાવાટ, અસે મડ્મોના પેટીકોટ 
( ઘાઘરા ), એ સ્રીએના પોપાકનાં: અને સુસલમાની જમા, અને 
પાટીદારનાં ચાખગલાં ( અગરખાં ), એ સુરૂષોના એવા પોષાકનાં 
ઉદાુરણુછે.ગામડામાં હજી ળૈરાં સાલ્લાની કલ્લી કરી બે કૂખે ખોસેછે, 
તેથી સાલ્લાને! નીચલો! ઘેર વધવાથી ચલન વલનમાં સરળતા થાયછે, 
ફાણીઓને માટે ભર્ગચ્છીના ઘાઘરા એવડા મોટા કરવામાં આવતા, 
જે તે પહેરીને ચાલવુ' હૈય, તે! બે દાસરીએને બે બાજુએ રહી 
તે ઉ'ચકવા પડતા ! હાજ અને મોટાઈ ઉપર પહેલાં અતિશય લક્ષ 
અપાતુ” એવુ' આ ઉટાહરણુથી જણારો. ષીસે ધીમે લોકોના વિચાર 
કરતા ગયા, અને કપડાને! ઘેર કમી થતો ચાલ્યે।. પહેલાંની રીતથી 
ખરચ ખડું થતું, અને ફરવા હરવામાં હરકત આવતી, પણુ ફેરક્‌દર 
એટલેપ ખધે. થચે।, કે હાલ લોકો ખીજી હદે જઇ લાગ્યા છે. ચણી 
આને ચેણુ નહીં સરખી દેવામાં આવેછે, એટલે તેને માટે ચાર 
સાડાચાર યાથતસુ' કપડુ' બસ થાય છે. કલ્લી પાટલી ઝાગ્ડી કરવાની 
ન હોવાથી ટૃ'કા સાલ્લા ગ્રાલી શકેછે, પહેલા અગરખાંની ખાંહ્યો 
ઘણી લાંખી શીવડાવી હાથ ઉપર ચૂડ પાડવામાં આવવી, કોઇ ફોઇ 
રેકાણે તેની લ'બાઈ હસવા સરખી રખાતી; અસે તેની ચૂડ આખા- 
હાથ ઉપર થતી, પહેલાં પાઘડી જેમ લાંખી તેમ તે વધારે પસ'હ 
થવી; હાલ પાઘડી જેમ હુ'કી, તેમ તે વધારે પસ'& થાયછે, હાલ 
સવ કામર્સાં કપડુ' તાણયુ' તૃસ્યુ' અતે તગ વાપરવાસાં શોભા સતા 


“(૩૧૦) 


થછે; પરતુ 'રોાભા કરતાં લાજ” સર્યાદાતો વિચાર વધારે કરવો ઘટે 
છે. કાંચળીઓની માંહ્યો ખડું ટકી રાખી હાથને ઘણે ભાગ ઉધડો 
ફાખવે, ભાતે તેના ખીજા ભાગ ટ'છાને ઘણા તગ રાખવા; એ 
ગ્રાભા નહીં, પણુ નિર્લ'જપણુ' છે. કેટલેક ઠેકાણે કાંચળીને માટે 
ઘણુ' ખારીક કાપડ અતે જાળીઉ' (સેટ) સુદ્ધા વાપરવાની મરા 
હિ'મત ધરે, તે છટેલપણાની નિશાની છે. સાડીના છેડા વડે મધુ 
અ'ગ ન ઢાંકવુ', એ અચોગ્ય છે; અને એટલા સાહે ચાળીએ।, ટજ 
સાળી, કાપડા ઉપર કખજા કે પોલકાં પહેરવાની રીત પસદ કરવા 
જેવી છે. સધન કે પાશ્ચાત્ય વિચારના લોકોની ળૌરીએ કઇ કઇ 
ખૂટ સોજા વાપરતી થઇ છે, તે આપણી હાલતને માકક છે જુફેમ, 
સે વિષે સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે, જેમને ક'ઈ કામકાજ કરવાનું તથી, 
ઘ્વાડા ગાડીએમાં જવા આવવાનુ છે, પૈસા ટકાની પ'ચાત નથી, ગને 
સાહેબ લેકે, મડમો। વગેરેના સહગમાં આવવાનુ હોય, ત્તેમની વાત 
ભૂડી છે; પરતુ એ ચેપ વધતા જાય, અને ઉતરતી કે ગરીબ 
પ'કિતિના લોકોમાં દાખલ થાય, તો! તેથી દેશને સુકસાન છે. 


કપડાના વાપરતુ' ત્રીજી કારણુ શોાભાછે. સૌને શોભા ગમેછે. 
જ'ગલી લે!કે। પણુ શોાભાને માટે શરીરને ચિત્ર વિચિત્ર રીતે રગેછે, 
અને તે ઉપર છુંદણા પાડે છે. છુંદણા પાડીને શરીર શ્ોલાવવાવું 
જ”ગલીપણુ' થોડુ કે ઘણુ' સુધરેલી ગ્રજએમાં પણુ કાયમ રહુંછે. 
આપસે અહી ઓએ! હાથે ત્રાજવાં, અને હોઠે, ગાલે તથા કપાળે 
છુદણાં પડાવવામાં શોભા સમજેછે, માટે તેથી થતા કષ્ટતી પણુ ઇર 
કાર કરવી નથી, વિલાયતમાં ખલાસીઓસાં હાથે ન્રાજર્વા પાડવાતા 
રિવાજછે. ૨:ગ વડે શોભા વધારવા સાર્‌ આપણે અહી” દંત રગન 
વામાં આવેછે, મસી લગાડવામાં આવેછે, કાજળ સારવાર્મા જાવે 
છે, અને હાથે પગે મે'ટી સૂકવામાં આવેછે. વિલાચતમાં મડમે। પોતા 
સા ચહેરો! વધ્ધારે સફેદ દેખાડવા માટે ધોળી ભૂકીએા ઉપચોગ કેરેઈ* 
જ'ગલી સેપકેપ શેભાસે માટે માથે પીંછાં ખોસેછે, અસે અનેક 
જાલર્ના પતરાં ને ડૉખળીએ નાપરેછે, પાક્ચિમાત્ય ક્ષાફોની લી 


(૨૩૧૨) 


એની ટોપીઓર્સા અવી આવી ચીને ખોસવી, એ ચોભાભરેલુ 
ગણાવછે, રે।ભા એવી નેરાવર દેવી છે, કે તેના કુડમાં રક્ષણ, લન્જા 
અને પૈસો એ સૌ હોમાઈ «ય છે 1 ટાઢે ડુઠવાતાં છતાં ઝીણ્‌' કપડુ 
ધાપરવાતુ' સન થાય, શરીરનાં જે અ'ગ ઢાંકવા નેઇએ, તે વસની 
આરપાર દેખાય, તોપણુ ખારીક કપડુ' વાપરવાની ઇગંછા થાય, 
પોતાની હાલત સારી ન હેય, તે! પણુ કીસતી કપડાંના કોટ થાય, 
એ સૌ સોજાની ખલિહારીછે. રક્ષણ અને મલાનાને માટે સાદા સે 
સ્વ*્છ કપડાં ખસ થાયછે, તે છતાં શોભાની 'ાતર કપડાં પાછળ 
કેટલા પેસા ખર્ચાય છે ર પોતાની હાલતને અતુસરીને ખરચ ક૨- 
વાર્મા આવે, તે। વાંધા સરુ' નથી, પરતુ ઘણીવાર આવા કામમાં 
હેદ ઉપરાંત ખરચ થાય છે. હાલના જમાનામાં રોભા અબ'ધીના 
વિચારમાં પણુ ફેર પડયે! છે. સોભાને માટે પહેલાં પણુ કીંમતી 
કપડે વપરાતા, પણુ તે ઘટ અસે ટકાઉ લેવાતાં, તથય ત્િરૂપપોગી 
થયા પછી પણુ તેમાંથી ક”ઈ ઉત્પન્ન થતું. હાલ તો! ખારીક અને 
તકલદી કપડાં નેઇએ છીએ. એવાં કપડાં જલરી ફાટી «યછે, કે 
તેના રગ ઉડી જવાથી તે વાપરી શકાતાં નથી, વળી નિરૃપચોગી 
ચયા પછી તેડું 8'ઈ ઉપજતુ' પણુ નથી. દાખલા તરીકે અમદાવાદી 
કે ખનારશી ભરગચ્છીની સાડી, સાજી કે ખાટ લે અતે તેને, 
ઉડીને આંખે ભાગે એવા બારીક સુતરૅલ, કે રેશમી કપડાંને થપ્પા 
દૃઇને રોચાર કકેલી સાડી સાથે, સરખાવે1. વિલાયતી છીનખાળ ને 
રશી દિનખાખનેો સુકાખલે ઠરે. વિલાયતી રેશમી ધોતીઓઆની 
રશી રેશમી ધોતીઆં સાથે સરખામણી કરો. દેશી થપ્પા, કેર, 
તો, પ્રીતને ઠેકાણે વિલાયતી તે!ઈ, પ્રીત ને ફિનારીએ વપરાય 
છી, તેની "પરીક્ષા કરી જીએ, 


શોભાની ન્યા'ખ્યા હાલ નસિલાયતી નજરથી સ્ુકરર થાય છે. 
વિલાયતી લેકે! જે ઘાટ ને રંગ પસ'ટ કરે, તે આપણે પણુ પસ'દ 
કરીએ છીએ. ભભકા ભરેલા મૂળ રગ કે મિશ્ર રગ, જે પહેલાં 
નશા” 1તા તેય“ ગગ્નતા નથી-ગબએા એ! ગીકાનીરેે, ફાળે 


(૩૬૨) 


મેટાખાઉ વગેરે રગ વખણુ।ાયછે. અ'ગરખાને ખદલે અગ્રેજી ઘટતા 
જોઢ ઠીક લાગે છે, અને તેને માટે કચકડાનાં, લાકડાનાં, શીપનાં, 
કાચનાં કે હાડકાંના બટન વપરાયછે. અ'ગસ્‍્ખાની સાથે બેરીશાં 
સે કસે! વિદ્યાયગિરી લેવા લાગીછે, કપડું વેતરતાં તેની જે ચીદ૨- 
ડીએ પડે તેમાંથી ખોરીઆં ને કસો મફત થાય, અતે તે અગરણુ 
ફાટતા સુધી પહોંચે; પર“તુ તે જૂની ધાટીની ખનાવટ જીવાનીઆ 
એને ગમતી નથી. પાસાવાળી બ'ડીએ। કે સાદાં પહેરણુને ખદલે 
અગ્રેજી ઘાટતો ખમીસ વગેરે વપરાયછે, ધોતીઆને ઠેકાણું તગ 
પાટલૂનનો વાપર વધવા લાચ્યોછે. પાટલૃૂત ચહાનારાને સુરવાલ ફે 
પાયજમાનો ઘાટ ગમતો નથી. આપણી રીતભાતને પાટલૂત કરતાં 
સુરવાલ વધારે અતુકૂળછે. પાટકૂનની અદર ચદ્દી, પ“ચીઉ' કે 
ખીજુ' પાટલૂન પહેરવાની રીત થોડાજ રાખેછે, ભોગજ્ેગે જે પાટ- 
લૂતનુ' એકાદુ' ખટન તૂટી ગયુ', તો ફજેતી થાયછે, પાટલૂન પહેર- 
નારા નીચા ડગલા ખહું કરીને પસ'દ કરતા નથી. ટ'કા ઢગલા-હારે 
જાટજે લગભગ શાપણા પહેરણુ જેટલાજ નીચા હોય, તે પહેર- 
વાથી કોઇ વખતે ક્મેબ ઉઘાડી પડેછે, ઠાટી લોકે! જુરવાળ ઉપર 
ટકી ખડી વાપરે છે, પર'તુ તેઆ એમ હાંકવા માટે ફેર્મરે પિછોડી 
ખપી તેને! ષખલે। વાળેછે. ફેટલાક ધોતીઉ' પહેરનાર લાંભા મો- 
જા'તો ઉપચોગ કરેછે, એ લાંગા સોજા' વિલાયતમાં મડમો વાપરે 
છે, તારે આપણે અહીં તે સુરૃ્ષા પગે ઘાલેછે. પવન વડે ધોતીઉ 
ઉડેછે. ત્યારે મોજા ઉપરતા પગના ભાગ ખુલ્લા દેખાયછે; અને 
સાહેબ લોકોમાં એથી હાંસી થાયછે. કોઇ વળી નાનાં સોળ 
(્ોકસ) ધોતીઆ સાથે પહેરેછે, તે તે! વધારે ભુ'ડું' લાગેછે, તરેડ 
તરેહુના ઘાટના દેશી જડાને ડેકાયે વિલાયતી તરેહના ખૂટે 
વાપર વધવા લાગ્યાછે, ખૂટથી હાલવા ચાલવાતુ' ઠીક પડેછે, તેથી 
સેના વિષે વાંધો લેવા સરખુ તથી; પર'તુ ઘણીવાર ઝુ'નાશા ઉપરાંત 
વધારે કીંમતી બૂટ વાપરવાથી પેસા શાહે શ્આપત્તિ ભોગવવી પડેછે. 
નાના મોટા જે કાનટોપીએ પહેલો વાપરતા, તેને કેકાલે હવે 
જાગહા-ટોપીએની તરાહુ ( દેશને ) ચાલીછે. ટોપીએમાં પણુ 


( ૬૧૩ ) 


વિલાયતી ઘાઢ વધારે બસ“ પડેછે, બચ્ચાના પોષાક ષણુ વિક્ષાયલી 
'ઘાટના પ્રચારમાં આવતા જચછે, એટલુ નહીં, પણુ ઓને 
“પણુ એ ઘાટની મોહની લાગીછે. પાગ્સીઓમાં તો ખોરીએ મડમોની 
ઠે સાથે ટેપીએ ઘાલતી થઇછે, માથાતુ ખાધણુ તેમસે ટૂર ૨૧1 
માંડયુછે. ખૂટ મોજ'નો બહુ વાપર ચલાવ્યોછે, અને માથાના 
વાળને કપાળ તરફથી કાતરી આગળ ઝુચ્છા આણ્યાછે, 'ારસણે! 
મડમોની નકલ કરેછે, અને હિ દવાણીઓ પારસણેની નકલ કરેછે. 
ઉછરતી પ્રજા ચાટલીતે નાપસ'દ કરી સાહેબ લોફેની માકક સાથે 
ટૂંકા વાળ અને આગળ એક વાળને ચુચ્છો શખેછે. 

કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે ષહેરવેશ વિષે ઉપર પ્રમાણું ટીકા શા 
શ્રાઠે થવી નેઇએ. ભાણુસો પોતાને જેવું" પસ પડે, તેવુ' પહેરે 
એર તેમાં ખીન્નને શુ' ? જેવી રીતે સુસલમાની રાજ્ય હતુ ત્યારે 
શુસલમાની ઘાટ હિ'દુએા પસ'દ કરતા, તેવી રીતે હાલ અ'જી 
શ્ાજ્ય ચાલેછે, ત્યારે લોકો વિલાયતી ઘાટ 'પસ'દ ૩૪૨, તેમાં ખોટુ 
શુ 1 પ્રશ્ન અલખત વિચાર કરવા સસખા છે. આપણે પૂવે” કહી ગયા 
છીએ, કે પાષાકથી શરીરતુ' રક્ષણુ થવુ' જેઈએ, અતે એખ હ'કાવી 
નેઇએ. દેશદેરામાં ત્યાંની હવાને ચ્પતુસરીને પોષાક ઝુકરર ચયા 
હાયછે, ઠ'ડા દેશના પોષાક તો આપણી હવાને માકક ન આવે, 
તા તે વાપરવા સરખા ન ગણાય, જે તેથી લાજ મર્યાદા ન 
જળવાય, તો તે ષસ'દ ઢરવા ચેઃગ્ય ન કહેવાય જેમાં વિશેષ ખરચ 
થાય, અને પોતાની સ્થિતિ સારી ન હેચ, તે તે વાપરવાસાં ઘે- 
લાઇ ગણાય, પહેરવેશ વડે પ્રજાએ ઓએઓળખાયછેઃ નિલાયતની 
સડસેો જ્યારે આપણી આઓએના જચોપાકથી ખુશ થાયછે, ત્યારે 
આપણે તેમને! પોઘાક વપરવા લલચાઈએ છીએ, કહેવત છે; કે 
૪ રદૈરા છોડીએ, પણુ વેરા ન છોડીએ. '' હરક પ્રન્નએ ખનતા સુધી 
ચાતાનેા પહેરવેશ કાયમ રાખવો, એ ડહાપણુ ભરેલુ' છે. 

પહેરવેશમાં દરહાગીનાને! સમાવેશ થઈ શકે. દરહાગીના સેલા 
તથા મોટાઇ દેખાડવા માટે વપશયછે. શરૂઆતથી માણુસાને અશ 
શેલાવશાયું શ્ચ્યુ હશે, એમ લાગેછે. જગલી લોકો અગ -૫મ? 


(3૨૪) 


જાડીએ, કાચના ભણુકા, હાડકા અને હલકી ધાતુના દાગીના નાપઃ 
ફૂછે, આપણે અહીં કાળીપરજના સોકેર્માં હજી એ રિવાજ છે; ને 
ફીડીઆમેરો, પ્રવાળની માળા, અને જૂઠા મોતીના દાગીના આપણા 
લે[કોરમાં પણુ વપરાયછે. હાડકાંના દાગીના સાંભળીને આપણને 
વિસ્મય લાગે, પરતુ આપણા લે।કોજ ઢાથી-દાંતના ચૂડા વગેરે 
વાપરેછે, તે હાડકાં નહીં, તો ખીજી' શું છે ? કાળીપરજની સીએ! 
હાથે પશે પીત્તળની ચૂડીએ ઉપરાઉપરી એટલી ઘાલેછે, કે તેતે 
ભાર ઉ'ચવર્ણુ્‌ંની નાજીકે જ્રીએથી સહન પણુ ન થઈ શકે. શુજરાતના 
ઉત્તર તરફના પ્રદેશોમાં હજી ખૈરાને હાથે એટલી અપી ચૂડીએ 
પહેરવામાં આવેછે, કે જેથી તેમનો આખા હાથ ભરાઇ રહેછે. એ 
સૂડા હાંતના કે સીસમના હોયછે. જરા ટીક સ્થિતિના લોકે! તેને 
ચોરીની ચીપોથી મહાવેછે. ગૂજરાતના બીજા ભાગોમાં એ ચૂડી* 
એની સખ્યા એ.છી થઈટે, અને તેતુ' કદ નાનું યયુ' છે; તોપણુ 
તેવી ચાર ચૂડીઓની કીંમત ૪૦-૫૦ રૂપીઆ પડેછે. હાથી-દાંતનાં 
શૂડા પાછળ આટલુ ખછું 'મરચ કરવું અતે જંડા ઠગળા જેવી 
ભારે ચૂડીએ વાપરવી, એ ઠીક ન લાગવાથી એવા ચૂડાને બદ 
છ ( સોર મહેલી ઘણી પાતળી ચૂડીએ ) વપરાયછે. છ'દને ખદલે 
શહેરોમા સોનાની કે કાચની બ'ગડીએ અને આગળ સોનાનાં 
કડાં, સાંકળા વગેરેનો ઉપચાગ થાયછે. શ્રીમ'ત લોકે તેને 
રકાણે હીરા મોતીના દાગીના વાપરેછે. આ શિવાય ઝઆાંગળીઓએ 
વીંટીએ1, કેપણી આગળ સોના રૂપાના વાંક, ગુજરી, ખેરખી કે કહાં 
(ઘણે ભારે ગાભાવાળાં) પહેરવામાં શમાવેછે. પગે જે દાગીના વપરાય 
છે, તે ઉચ લોકે।માં રૂપાના હોયછે. કાઠીઆવાઢમાં હજી રૂપાના 
નષર કલ્લા એટ્લ ભારે વપરાચછે, કે જેડું' વજન પાંચ શર છ 
રેર થાય, આને ખેડી કહીએ, તે] ઠહી શકાય; દેર એટલેજ કે 
જર્ીના પગે લોઢાની અને ઓએને પગે રૂપાની બેડીએ હાયે. 
વડોદરા જેવા શહેરમાં હજી એવાં કલ્લાં વપરાયછે; કે જું 
વજન ત્રણુ શૈર ચાર શેર થાય. નિ'હ સૉંહાનાં કે વાધ શ્ઞાઢાતાં 
અમુક ભાતર્ના ફલ્લા કરવા સાર્‌ વીસ પચીસ રૂપીઆ તે! ઘડાઈ 


“€૩૫-) 


કાપવામાં આલેર ધણીએ, વીસ રૂપીયા કજુરીના ડરા*્યા જોય 
જ્વઞો ગેરી જઇને પાંચ રૂપી સોનીને છાના આપી' 'અદવેછે, તે 
કહેછે, કે સિહ વાઘના કાન ખુબ મોઢા? કરે. એ” કાન ચાહતી 
વખતે બૈરીઓને સામસામે પંગે વાગેછે, ને'લોહી કાઢછે.'દેવમ' 
રીરે ફે બીજે ઠેકાણે ન્યાં સ્રી પુરૂષને! મેળાવડે. તે ગી હોય, 
ત્યાં બિચારા સુરૃ્ષોને સ્રીઓનાં કહ્લાંથી ખહુ ખીવુ* પડેછે. 1 જ્યાં 
કલ્લાં વધારે વપરાયછે, ત્યાં ટાર ટચકે કલ્લાં 3૫૨ સાંકળાં કૈ 
કાંબીએ પણછેરેછે. કલ્લાં સાકળાંને ઘુધરાના લયકા ખઆંધવામાં 
આવેછે (ઉરીખ હોય તે। કાંસા પીતળના પણુ ખાંધે), અને સારી પેઠે 
અખડે, એટલા માટેબૈરીએ। ચાલતી વખતે નતરથી પગ મૂકેછે. એથી 
તેમના વગ છેલાયછે, તે! પણુ તેની દરકાર તેએ કરવી નથી, પગના 
આંગળાંએ છલ્લાં છવીટીઆં ઘાલેછે, તે પણુ જેન નડાં હોય, તેમ 
પસ'ઠ પડેછે, હાલમાં નાજુકાઈ ઉપર લોકે]તુ' લક્ષ ગયુ' છે, તેથી 
જાલાં નાજુક ઘાટતાં કલ્લાં સાંગ્ળાંનો વાપર ઊચ જાતિઓમાં 
ચાહ્યો છે. મદ્રાસ તરફ સ્રીએ કેડે ક"કોરા ઘાલેછે. એ રિવાજ 
આપણુ અહીં માત્ર નાંદોદમાં છે. કોટે પહેરવાના દાગીના સુષ્કળ 
જાતના હોયછે. તૃસીપાઢીઆં, હાંસડી ને અરીસા ગામડામાં વપરા- 
યછે, દેરા, હીરાક'ટી, મોહનમાળા, ફાળકાસાંકળી, કૉંઠલી, ચ'દન 
હુર, વગેરે સોનાના દાગીના છે; અતે ચીસ પટ્ટી, સતીની માળા 
એઇ ક'ઠાએઓ વગેરે મોતીના કે હીરામાતી મિશ્રિત દાગીના કોટને 
શ્ાટેછે. નાકે કાટો કે વાળીએ «પરાયછે. સાચા માનીન હીરાજડીત 
કાંટા કે વાળીએ! ઘણી કીમતી હોય છે. ગરીખ અને સાધારણુ પ'ક્તિ- 
ના લેકે જૂઠા મોતીના કાંટા, અને એકલી સોનાની કે ઝીણાં 
શાતીવાળી વાળીએદ પહેરેછે. કાને અનેક ન્હતના હાથીના ઘાલવામા॥ં 
આવેછે. કાને અકે. ટી સાથેનાં સોટા લેોળીઆં ઘાલનાને] રિવાજ 
શછે! થચોછે; તોપણ હજી સોનાનાં કે તેને સાતીએ ખાંધેલાં એવા 
લોળીઆં ખહું વપરાયછે. એ લેદળીઆં પહેરવા માટે કાનની 
ખૂટોમાં વેડુ પાડી તેને ઘણુ! વધારવામાં આવેછે. એ વેહમાં, વખતે 
આંગળીએ આવી રાકે; અતે લોળીઆતા ભારથી કાનની ખૂટે તૂટી 


૬ ફઉ્૬#/ 


પૂણુ જાયછે. નાજુક અને ટતા વગના લોકે! લોળીઓઆને કેકાધે 
ઘણાં નાજુક લોળીઃ્માં, રૂલ (કણ ફૂલ) કૅ લવિ'ગીઆં કે અગ્રેજી 
ઢખને અતુસરીને એરિગ વાપરેછે. કાનને ઉપલે ભાગે વાળીએ, 
વેહ્લા, ચોકડાં, નખલીએ, છુગડીએ વગેરે સોનાના કે હીરામોતી 
જડીત દાગીના વપરાયછે. માથે કપાળ તરક દામણી ને મોતીની 
શેરા ટાંકેછે; અતે ચોટલે ચાક, નાગ કણી, ગોક્ણે! વગેરે અનેક 
દાગીના દક્ષણી રિવાજને અતુસરીને ખાસ કરીને ચૂજરાતના દક્ષિલુ 
ભાગમાં વાપરેછે, અને એ રિવાજ ગ્રજરાતના ઉત્તર તરકૂના ભાગમાં 
પણુ પ્રસરવા માંડચે'છે. પુરૂષા કાને સોનાની કે મોતીની વાળી, 
કાઢીઆવાટમાં ફોકરવા, ઉત્તર ગૂજરાતમાં કડકીઓં-વાળાઃ 
જાઢે સોના મોતીની કે હીરા જડીત અનેક પ્રકારની કહીએ!ઃ 
જાણીએ કડાં: કાંડે પો'્ચીએ, નવઘરાં કે સોનાનાં કહાં: શ્માંગળી* 
આએ વેઢ વીંટીએઃ કેડે કદોરાઃ અને પગને અગગુઠે કેટલાક 
વી'ટીએ। પહેરેછે. છોકરી છોકરાઓને દાગીના સી સુરૂષતા જેવા 
ઘણુ'કરીને પહેરાવવામાં આવેછે. 

આ ઉપરથી હિ"દુઓમાં દરદાગીના ફેવા'ને કેટલા વપરાયછે; 
તેનો કેટલોક ખ્યાલ વાંચનારના મનમાં આવી શકશે. સાધુએ 
કેટલીક વાર કહેછે, કે સ્રીને કાને વી'ધી, નાકે વીંધી, અને કેદી- 
આની પેઠે હાથે પગે બેડીઓ પહેરાવી, તોપણુ તે હદમાં રહેતી 
નથી |! ગમે તેટલા દાગીના કરાવો, તોપણુ ઔજાતિતુ' મત લરાતુ' 
નથી. નાગરોમાં રીને સીમ'ત આવેછે, ત્યારે તેને એટલા બધા 
દાગીના ઘાલવામાં આવેછે, કે તેને “નાગરનો વાઘ” એવી ઉપમા 
મળેછે, અને દાગીના ઘાલ્યા પછી તેનાથી ફૂરી હુરી શકાતુ' નથી, 
તેથી તેને પાલખીમાં કે ગાડીમાં ઉચકીને બેસાડવી પડેછે, ખૈરાને 
હ્ાગીનાના ફોડ ફેવા હોપછે, તે વિષે એક રસુજી વાત ચાલેછે. એક 
નવી આવેલી વહુ પાસે ચન ઘસવા સારૂ સસરાજીએ એ।રસીઓ 
માગ્યો. વહુએ કછુ”, દાઢાજી, એ મારાથી ઉ'ચકાતે। નથી. સસરો 
ધ બોલ્યે! નહીં, વાત વિસારે પાડયા પછી કેટલીક સુદ્તે તેણે , 
છાની રીતે શે એરસીઓ સોની પાસે ચાંરીએ સહાબ્યો, અને તેને ક 


૬ ૯-ર 


ઘુપરીએ લટકાવી, દાગીનો ધર -લાવીતે વડુતે આજષ્ચ, અતે કહ્યુ 
ખેથા | હુ' તમારે સાઢે એક નવો અરીસો કરાવી લાવ્યો! છુ વહુએ 
ધણી ખુશીની સાથે તે કોટમાં ઘાલ્યો. તે દળવા બેટી, ત્યારે શરી 
રના સલનવલનથી અરીસો છાતીમાં ધમધખળ વાગવા લાગ્યો, તો પણુ 
તેલે તે કોટેથી કાઢયો નહી. સસરાએ જાણ્યુ કે વહુ ને વધારે વાર 
ઇળરે, તો! છાતીએ પથરો ફૂટાઈ ફૂટાઇને તે બિચારીને ક્ષય થસે. 
તેણે વડને કહયુ, બેટા ! એ દાગીનો ઘણા ભારે છે, તેથી તે છાતીમાં 
વારેવારે અફૂળાવાથી તમારી છાતી પાકી આવશે, માટે તમે તે. 
હાઢી મજે. વહુ બાલી, ના દાહાજી ! એ હાગીનો મતે બહુ ગમેછે, 
માટે હુ' તે હેમેશ પહેયો કરીશ 1 સસરાએ પછી ભેટ્ટ ભાગીને કલું, 
જ ખેટા, જે એરસીએ! તમારાથી તે દહાડે ઉચકાતેદ નહાતે! 
તેજ ઓરસીએ! રૂપે મઢચે।, ભાટે તસે હૉસથી કોરે ઘાલ્યો, અને 
સે વારેવારે વાગેછે, તેની ષણુ દ૨ફાર કરતાં નશી, વહુ બિચારી 
ઝ“ખવાણી પડી ગઇ. નાનાં છોકરાના હાથ પગ ભારે દાગીતાથી 
ક'તાઇ જાયછે, તોપણુ તે ભારે દાગીનો ખુશીથી પહેકેછે. કેટલાક 
* દાગીનાથી આીઓને ઘણી અગવડ ભે।ગવવી પડેછે, અથવા તેમના 
શરીરને ઈજા થાયછે; તેોપપણુ તેએ। તે હૉસભેર વાપરેછે. ચાડી ડીમ 
તના દાગીના સારૂ છેઇકરાંના જાન તેખમમાં આવી પડયાના દાખલા 
ત્રાપણે વારેવારે સાંભળીએ છીએ, તથા દરદાગીનાને માટે ચોર્‌ી- 
એમ ને લૂટફાટ સુષ્કફળ ચાયછે, એ પણુ આપણુ જાણીએ છીએ, 
તે છતા તેનો છ'& છેડાતે। નથી, એ દિલગીરીની વાતછે 
સેોભાને માટે ચોઢા એ નાજુક દાગીતા વાપરવાને હરકત 
નથી; તેમ શ્રીમ'ત લેકે ઝીસતી દાગીના ભલે વાપરે, દરદાગીના 
પાછળ કૅટલુ'જ નાણુ' રાકવુ' એ આપણુ અર્ય-શાઅ મનાયછે; 
ઝૈમકે તે અછીને વખતે ઉપચે(ગી યઇ પડેછે. પર'તુ અતિશય સર્વ 
વજવુ* જેઈએ. શરીરને ઈન્ત ભોગવવી, કે જીવ જેખસમાં નાખવે,, 
તેના કરતા સોભાને આછી ચહાવી, એ વધારે સાર્‌' છે. ચોભાની 
ખાતર ઘરના સુખને! લોગ આપવે, એ મૂખોઇ છે, અસુક પડોશણુ, 
સખી કે સગીએ જેતા દાગીનો કરાવ્યો, તેવો ભારિ જોઇએ જવી 


₹ 3૬૮3 


હેઠ કરી પોતાની શુજશ ત છતા પણને લતાંવવો, એ સાફ નથી, 
સોભાને માટે ખરચ કરવુ', એ પોતાની આવકના પ્રમાણમાં હેળુ' 
તેઇસએ,. એવુ” ખરચ જર્‌ૃરતુ' કે ફરજીઆત સમજવુ' ન નેઇએ, 
તેની પાછળ તણુ!ઈ મરવા્માં માલ નથી. દરદાગીનામાં રાકેછ/ 
નાણુ' ખાંજરે પડેછે. પૈસો પૈસાને પેદા કરેછે. પણુ ઘરણામાં રોકેલા 
પૈસાથી ઉલટી ખોટ આવેછે. વાપરવાથી ઘરેણુ' ઘસાયછે, તેને કઈ” 
ભ્રાગ ખરી પડેછે, ઘડનારા સોનામાં ઘાલમેલ કરેછે, કે તેમાંતો કઇ 
ભાગ ચોરી ખાયછે; તેથી જ્યારે તેને વેચવા જઇએ, ત્યારે રૂપીઓા- 
ની ખાર આની કે અપ તાની ખ'ધ બેસેછે. “સાતે વારે સોની” 
ની કહેવત ચાલેછે, તેના અથ એવે કે એક દાગીનો ફરી ફરીને 
જે સાત વાર સોનીના હાથમાં જાય, તો. પૂરા થઇ જાય; કેમકે તે 
ચાછળ મજુરી પડે તે, તથા તેમાં ભેગ થાય, અને તેમાંથી જે 
શોરાય, તે સવના હિસાબ ગણીએ, તો. દાગીનાની મૂળ કીમલ 
તેમાંજ ચાલી જાયછે. 
ખીજાને ખતાવવા માઢે રૂડે ટાંકણે દાગીના માગી લાવીને પેન . 

કવાની રીત સારી નથી. ખો!ટો ડોળ રાખવામાં લાભ નથી. માગીને 
જ દાગીનો પડી જાય, કે ખોવાય, તે! પૈસા ભરી આપવા 

રે, પૈસાભરી આપવા જેવી શક્તિ ન હોય, તો! ક્જેતી થાય, 
ટો દાગીના વાપરીને મોટાઈ ખતાવવી, એ છેતર્પડી છે, શ્રગર 
તેમાં સોભા માનવી, એ જ'ગલીપણુ' જ. જેમ લાકોની સ્થિતિ 
અપમ થવા માંડીછે, તેમ ભારે વસ્રાભૂષણુને ઠેકાણે હલકાં કે ભૂડેઇ 
શ્રણુ દેખાવમાં સામાને છેતરે કેવાં વઆભૂષણુ વાપરવાને! પ્રચાર 
શાલેછે, તે નિ'ઘછે, શ્રીમ'ત ખારો દાગીનો ઘાલે તે તે ખરામાં 
બપેછે, અને ગરીબ ખરો દાગીને વાપર, તોપણુ તે ખોટામાં 
અપેછે, એમ લેકે! જશેછે, તે છતાં પણુ ગરીબને ખોટા દાગીતાં 
જણહેરવા ગમેછે; ખોટા દાગીના ઘણીવાર પરખાઈ જાયછે, અસે નાત” 
જાતના લોકો પહેરતારની સ્થિતિથી વાકેફ છોવાથી તેએ તેળી 
યૌમત સરેજ કરી રાકેછે. 





8 --૦-# 
મેકરણુ ૪ શુ. ડી સ 
મોજ રો'ખ, ર 


બાનપાત અને પહેરવેશ ઉપરાંત ઘરખટલે। ચલાવવામાં ખીજા* 
અનેક જાતનાં ખરચ થાયછે, તે પેદાશના પ્રમાણુમાં સુખ સગવડને 
સાટે થા્‌ય, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક ગણાય; પરતુ એ હદ એળ'ગ- 
વામાં આવે, ત્યારે તેની ગણુના ઉડાઉપણામાં કે મોજચોાખમાં 
ચાય. વાસ્તવિક ખરચ વિષે અત્રે વિચેષ કથનની જરૂર નથી. 

સાણુસ આખો દિવસ ફામ ધ'ધો કર્યા કરે, તે તે ફ'ટાળી 
જાય. જેમ આળસથી શરીર કટાઈ જાયછે, તેમ હદ ઉપરાંત કામ 

* કર્યાથી તે ઘસાઈને ક્ષીણુ થઇ જાયછે. મન અતે તન બને વિશ્રાંતિ 

માગેછે. કામથી થાકયા કે ક'ટાન્યા પછી ચોડી વિશ્રાંતિ લઇએ, 
તો મન અને તન ખે પાછી કામ કરવાને વધારે લાયક થાયછે. 
જેમ એકજ જાતના કામથી ક'ટાળે આવેછ, તેમ “એક જતનુ' 
ખાનપાન, નિવાસ, રહેણી કરણીથી પણુ ક'ટાળા આવેછે, તેથી બે 
ધડી માજરોખ, આન'દ, હાસ્યનિનેદ કે રમતગમત કરવા તરફ 
માણુસનુ” વલણુ થાયછે. એ વગર સ'સાર વૈતરા જેવો ને લુખ્ખા 
લાગેણે. 

સાજરોખાદિની જેમ જરૂર છે, તેમ તે હદમાં રાખવાની અગત્ય 
છે. હ ઉપરાંતનો માજ શોખ સુખને બદલે દુઃખ આપેછે; 
તે તરફ્‌ વધાર લક્ષ સપવાચી માણુસ પોતાનુ* ક્તન્ય શૂકેછે, 
પૈસા ટકા શુમાવેછે, શને મનથી તથા તતથી ખરાખ થાય છે. મેજ 
સૈ સઅનીતિવાળા ફે અનીતિને માગે ર૨ એવા હોય, તેદ તેએ 
છાંયડે ઉભા રહેવુ' પણુ ઘટારત નથી, માજ રેખ નીતિની મર્યાદાની 
અદર રહે, અતે પોતાને કે ખીજાને ડુઃખદાવક ન થાય, એવા 
હોવા જેઈએ. 

સાહૅબ લોકે કેટલી મોજમનહ લેગવેછે, તે આપણે જેઈ 
છીએ, તેએ! આપણા કરતાં ગજુ કામ કરેછે, એમ નથીઃ રે” 


ડ્‌ 
ત્ર 


1 


છ 


( ૩૨૦ » 


પણુ તેએ રમત ગમતમાં ઘણે ભાગ લઈ શકેછે. તેએ જેટછુ 
સ'સારતુ' સુખ ભોગવેછે, તેનો ચોથો ભાગ પણુ આપણે ભાગ્યેજ 
ભાગવતા હોઈશું”. એ વાત ખરી છે, કે તેએ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિના અને 
ત્તાપણે નિવૃત્તિ વૃત્તિના ખહું ભાગે છીએ. તેમનામાં ચ'ચળતા 

વિશેષ છે, અને આપણામાં શિથિળતા વધારે છે. તેએ નિયમિત 

નાદે છે, અને આપણે અનિયસિત અધિક છીએ. તેએ પદાથને 

ગ્રધાનપણુ' આપેછે; ત્યારે આપણે ચેતન્યને સુખ્ય માનીએ છીએ. 

શાથી તેમની અને આપણી રહેણી કરણીમાં ફેર પડવોજ જઇએ, 

તથાપિ તેમની કેટલીક રહેણી કરણી અનુકરણીય છે, એમાં તો શક 

નથી. સ'સાર ચૂન્ય છે, સિથ્યા છે, ક્ષણિક છે, બ્રમીત છે; એમ 

શ્રાનીતે તેને લહાવો બિલકુલ ન લેવા, એ સ'સારમાં ચડેલ્લા . 
પ્રાણીને માટે ચાગ્ય છે, એમ ન કહેવાય. 


ગાપણા લોકે માજ શોખથી ફેવળ વિરક્ત છે, એમ કહેવાનો 
રતુ નથી; કેમકે સ'સારના પાસમાં પડેલા પ્રાણીને માટે એમ 
અનવુ' સ્વાભાવિક નથી, વૈરાગ ફોઇકનેજ આવેછે, અને સ'સાંરથી 
વિરક્ત કોઇકજ થાયછે. એવા વિરલા પુરૂષોને અપવાદ તરીકે 
ગણીને તેમને આપણે ધન્યવાદ આપીશુ પરતુ જેમને સ'સારનો 
પથરો જન્મ સુધી કોટે વળગેલે। છે, તેમને એ બોન્ને કેવળ વૈતરાના 
_ભાજા 'જેવો ન લાગે, અને તેના ભારથી દબાઈ મરીને તેળો 
ડુ:ખમાં નિરંતર ડુખેલા ન રહે, એટલા માટે તેમણે નિચ્સાર સસા- 
રમાંથી મળી આવે તેટછુ' સુખ મેળવવા પણુ પ્રયત્ન કરવો નેદ્ઝે. 


., પરતુ એદકારક વાત એ છે, કે આપણે અહીં સાજ મજાહનો 
ડ્તાધન કમી થતાં જાયછે, અને ભણેલા લોકે।માં તેનો વધારે ચભાં 
પ ધરતો ચાલ્યો છે. અગ્રેજી હખની કેળવણી શરૂ થતા ગાઉ 
સ્‌કેની ખાલ્યાવશ્થા રમત ગમતમાં જતી હતી. લગભગદશા વર્ષથી 
વય થતા સુધી નિશાળે જવાતું, કે ભણુવા પાછળ વિરોષ સહૅતત 
સવાતુ, કોઇ સમજતું નહીં. અનેક જાતની રમતોથી છોકરતે 


ક 


ગમત મળતી 'અતે'તલેમસો! બાપો મજખત અ'ાતો, હાલમાં ' ચર 


૬-૨૬ 


પાંચ વર્ષતા છેઇરાને નિશાળમાં ગૉધે છે, અને વખતે બોલવા 
શીખે ત્યાંથી તેને ક'ઇ ઘેર શીખવવાનુ' શરૂ થાયછે, છે।કરાંને શ્મતાં 
દેખે તો! માખાપ લેછે. દેશી રમતો ભણુલાઓને જ'ગલી લાગેછે. 
ર્મવાર્મા તેએ છોકરવારી સમજેછે, પણુ મોટી ઉષ્મરના ને મોટા 
એણ ધરાવનારા સાહે લેકે કામથી પરવાર્યા, કે શોજ રમવા 
નીકળી પડેછે, તેનુ” ઉદ્ટાહરણુ તેએ! લેતા નથી. દેશી ૨મતે। વિલા* 
યતી રમતો] જેવી ખર્ચાળ નથી સારે, કે તેમાં વપરાતાં સાધન વિલાન 
યતી સાધને જેવાં શોભીતાં નથી માટે, કે તેઓ જાત્તે દેશી છે 
( વિલાયવી નથી ), એ માટે, તેમને તે જ'ગલી લાગતી હોય, તે! 
તેમની સમજશક્તિ ઉપર આફરીન છે ! વપરાતાં સાધન રો।ભીતાં 
ન હાય, તે! શોભીતાં સાધન શા માટે ન મેળવવાં ? દેશી રમતે 
-ગમતી ન હેય, તે! વિલાયતી રમતો! પણુ શા માટે ન રમવી ? 
પરતુ આપણે ગમે તેવુ' પણુ આપણુ* હોય, તે તજીએ છીએ, 
શને વિલાયતી સાર્‌' હોય, તે પણુ સહણુ કરતા નથી, રમત એ 
જે શરીરતે કસવા અને મતને આનદ આપવા માટે હોય, તે 
ભલે તે દેશી હોય કે વિલાયતી, પરતુ તેના અનાદર કરવો 
ઉચિત નથી. 
રશી રમતો! ઘણી છે. તેમાંની ઘણી રમતો! એવી છે,કે તે 
આન'દની સાથે અગને કસેછે, તેને માટે નથી સ્‍ેઈતુ* ખાસ મકાન, 
જે નથી નેઇતા પૈસા, અ'થેજી ઢબની ખરચાળ કસરતે।! શાળાએ માં 
સવ્ષ્ત્ર દાખલ થઈ શક્તી નથી; પરતુ ને તેને ખટલે દેશી રમતેા 
દાખલ થય, તે! વગર પૈસે અથવા જીજ ખરચે તનની ફેળવણીનેદ 
હતુ પાર પડેછે. કેટલીક રમતો! એવી છે, ફે અ'મ્ેજી સારી રમ- 
તોની ખરાખરી કેરી શકે, વળી કેટલીક રમતો એવી છે, કે જે 
સાટા માણસો પણુ રમી સકે. દિલગીરીત્ી હાત છે, કે અપ સ્‍્મત્તેદ 
દહાડે દહાડે નાણુદ થવા લાગી છે, અને તે પાછળ લેોકેનો 
અભ્રાવ કે અનાદર વધતે। ન્તયછે, 


ફેટલ્રીક રમતો શરીર_કસવા માટે નહીં, પણુ વખત માળૃવ] 
દ] 


(૩૨૨) 


અને મનને શાન'દ આપવા, કે તેને કસવા માટે ચાજેલી હોયછે. 
રોતર'જ, ચોપાટ, ગ'જીફ્ો વગેરે અ. જાતની રમતો છે. રેતરજ 
એ રાજેશ્રી રમત ગણાયછે, અને તે મનને સારી ર્રીત્તે કસેછે; તે 
છતાં તેનો ઉપચે।ગ થોડાજ કરેછે. ચોપાટ કેવળ રૃશ્ષી રમત છે; 
સારે તેને ઉપયોગ ભણુલાએથી એછે થાયછે. દશાવતારી જેવા 
ચઢતી કીસમના ગ'જીક્‌ા દેશી હોવાથી એછા વપરાયછે; પરતુ 
વિલાયવી ગ'જીકાને! વાપર માથી વિશેષ થાયછે. આપણુને કામ 
કરવા કરતાં બેસી રહેવુ' ગમે છે; હાથ હલાવ્યા વગર પડી રહેવાતુ' 

* શળે, તે! તે વધારે પસ'દ પડેછે; તેથી કદાશ ફોઈ પણુ જાતની 
રમતમાં ભાગ લેવા તરક આપણુ વલણુ થતું નહીં હશે ! 


રેશમા ચાલતી ખીજી ઘણી ગમત્તેમાં ભાગ લેવાનુ' ભણેલા 
શને,ગમતુ' નથી. મદારી, વાદી, નટ, ખજાણીઆ વગેરેતા ખેલ 
હુલક્ઠા લાગે છે, એવાજ ખેલ ને કોઇ સાહેખ આવીને કરે તો તે 
સે! જેવા જાયછે, ને સુષ્કળ પૈસા આપેછે. પરદેશી ખેલાડીની ટપ" 
ટીપ વધારે, તેથી તે શોલી ઉઠેછે. દેશી ખજાણીઓઆ, જેટલી કસરત 
કરેછે, તેટલી પરદેશી બજાણીઆ વખતે કરી પણુ શકતા નથી, 
સેછતાં દેશીની કીમત રૂપીએ આની પણુ ભાગ્યે થાય છે. ઘણી 
વાર મહાલ્લાએમાં તે બિચારા પુષ્કળ હાડ જ્વોડેછે, તે છતાં બેચાર 
આનાના પૈસા પણુ તેમને પૂરા મળતા નથી. પોષાક અતે સરસા* 
સાનની ઢાપટીપ કરે, તે! તેએ વધારે કમાઇ શકે- 


ભવાઈ એ નાટકનુ' અધમ સ્તરૂપ છે; તથાપિ તે હજી ધષે 
રેકાણેિ ચાલેછે. ગામડાના હલકા લોકોને ખુશ કરવા સાટે ભવા- 
યા અનીતિના ચાળા કરેછે, ખિભત્સ ગાણાં ગાયછે, અને નીતિ 
જે ભાધને ખદલે અનીતિ રેલાવૈછે; તે છતાં નવા માટે વડુ 
ખેઢીએને તથા નાનાં છોકરાં સુર્હડાને માખાપ છૂટ માપે, 
અને પોતે પણુ તેમાં ભાગ લે, એ કેટલુ એદકારક છે $ ભવાઈ 
સુધારવાનો, ઘણે યત્ન મગ્હુમ રાવ સાહેબ મહિપતરાસે કચ હંતેઇ 
અને તેથી એક ખે રોળાં કઈ સુધારા પર આવ્યાં હતાં, પરુ 


૬ ઝ7 


લેકેતે સુધરેલી કરતાં મૂછાની ભવાઈ વધારે પસ'& હોવાથી તેએ! 
પણુ મૂછે રસ્તે જઈ ચઢયા, એ પછી સુણૅકર સાંગલીકર વગેરે 
,દક્ષણી નાટકે! પ્રચારમાં આવ્યાં, તે ભવાઈ સરખાં વાંધા ભરેલાં 
નહોર્તાં; પર'તુ તેમને ખરેખર” નાટકતુ' નામ આપી શકાય નહીં, 
એ પછી પારસીએએ અને ગૂજરાતીઓએ નાટકની ટોળીએ ઢાઢી, 
લેોકેતતુ' તલણુ ગાયન-હલકાં શ્રૃગારી ગાયન-તરક્‌ વધારે હોવાથી, 
તથા તેમને હલકી જતની મોજ સજાહ વધારે પસ'& હોવાથી 
એ ટોળીએ 'પણુ પૈસા પેદા કરવાની લાલચે તેમની મરજીને અતુ- 
સરે છે. નાટકને ખરે! ઉદ્દ્શ ખાજુએ રહેછે. નાટક એ સ'સારની 
આરસી કહેવાયછે, તે હાલનાં નાટક નથી. લેકેને દષાંતરૂપે સદ્‌- 
બોધ આપવે!, સ'સારમાં કેવાં સુખ દુઃખ માણુસને માથે આવી 
પડેછે, અને તેમાંથી શી રીતે ટ્ર થવાયછે, અનીતિતાં કળ કેવાં 
સાઠાં નીપજેછે, અને સત્યને આખરે કેમ જય થાયછે, તે ખતા- 
વડુ*, કરે નણુસની અપજુક લારીઓ એ તસરકાર૪ રીતે ઉશ્કેરી 
તિત્ર કરવી, એ નાટકને! સખ્ય આશય, હાલની ટોળીએ જેઇએ 
તેવો જાળવી શકતી નથી, શખ્હાલ'કાર ભરેલી, માલ વગરની 
શ્ર'મારમચ કૈ ળિભત્સ રસમાં «તય, એવી કવિતા ક્ષરે ક્ષણુ આવીને 
ઉભી રહેછે. હારસાનિયમ સાથે ગવાયછે, પરતુ તાલ સૂર સચવાતા 
નથી, તેથી તે ગાયનની ગરજ પણુ સારતી નથી. જે નાટકમાં 
કવિતાનુ' ભરણુ' ખહુ ન હોય, તે લોકોન પસદ પડતુ નથી. આવાં 
નાટક હુજરા લોક નેવા જાયછે, અને તેની કવિતાની કડીઓ 
ગે'ખીને લેેો ઘરમાં ને માર્ગમાં લલકારેછે, કોળી ભીલના છોકરા 
તે નાટકના જેવા ચાળા કરીને એતરોસાં ગાયછે, અને ગધેડા "પર 
ખસીને માટી લેવા જતા કુ'ભારના છોકરા પણુ એવા રાગડા તાણેછે ! 
ગ્ેળાવડામાં વાંચવાની કવિતા માટે નાટકના રાગ પસ'ઢ કરવાર્સા 
આવેછે, અને શુભ પ્રસઃગને માટે તથા નનરાત્રીમાં ગાવાના ગરખા 
સાટે પણુ એજ રાગ વધારે અતુટ્ટેળ થાયછે. દક્ષણી લોકમાં ખેરાંને 
ગાવાનાં ગાણાંમાં પણુ એ રાગ વધારે ભાગ લેછે. નાટક એ સ'સારની' 
આરસી નથી, પણુ સ"સાર એ નાટકની આરસી થાયછે | દેશની 


(૩3૨૪ ) 


શ'સ્થાએ વડે ત્યાંના લોકોમાં ચાલતી નીતિરીતિંની તૂલના થઈ 
શકેછે, લોકોની નીતિરીતિ સારી હોય, તો! તેએ હલકી રીસમતાં 
નાટકોને ઉસેજનજ ન આપે, અતે પરિણામે તેવાં નાટકોને સુધા- 
રાના પાયા ષર આવવાની કરજ પરે, એટલા માટે સમજી લોકોએ 
હલકાં નાટકોના અનાદર કરવો, અતે સારા નાટકોને ઉત્તેજન 
આપવુ' જેઈએ. 
ગાયન અને નૃત્ય એ માજ શોખની મોટી ખાખતે। છે, અનેતે 
શૈ તે પ્રિયછે, ગાયનથી જાનવર વશ થાયછે; તે! માણુસ વશ થાય, 
એમાં શી નવાઈ? એ પવિત્ર અને આન'દદાયકે વિદ્યા આપણા 
રેશમાં પૂર્ણતાને પામી હતી. ગાવુ* ખજાવવુ' એ અવશ્યની વિદ્યા 
શનાતી, અને તે સ સુરૂપેદ ઘેર ઘેર શીખતાં. જેમ હાલ વિલાય- 
તરમાં છે, તેમ પૂવષ આપણે અહીં વહુ દિકરીએ અને સીએ 
ગાનતાન કરતી અને સુરૂષા પણુ તેમાં સામેલ થતા. સ્રીઓ નૃત્ય 
કળા જાણુતી, અને પગે ઘુઘરા ખાંધી પોતાના પતિ સમક્ષ નત્ય કરી 
તેસે ર'જન કરતી. પર'તુ ખીજી વિદ્યાની સાર્ક આ વિઘા પણુ 
સાર્સા કુડુ બામાંથી વિદાયગિરી લેવા લાગી, અતે આખરે તે રામ- 
જણીએ-નાયકાઓને ઘેર જઈ વસી. તાનસેન જેવો ગ્રવીણુ ગવૈયે 
દીપક શગથી બળતો હેતો, તેને “ મલાર ” ગાઇ શીખવીને ઠડા 
“પાડનાર એક વડનગરની નાગરણુ હતી ! આ ઉપરથી ગૂજરાતમાં 
ગાયનો પ્રસાર કેવો હરો, તેતું વાંચનાર અતુમાન કેરી શકશે. 
સદ્રાસ તર હજી ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓને ગાવુ' ખજાવવુ' શીખવવામાં 
આવેછે. ગૂજરાતમાં સીએ જવલ્લેજ તે શીખેછે, એટલે ભાપલોા 
ઘરસ'સાર આ સુખદાઇ વિયાના લાભથી વિસુખ રહેછે. પરિણામ 
એ થાયછે, કે ગાયનના રોપ્ખીએ તેતું સુખ જયાંથી મળે, ત્યાં 
જવા! લલચાયછે, અને માંગલિક પ્રસ'ગે ગાઈ ખજાવી તથા નૃત્ય 
કરી જાણુનાર નાચણૂાને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. સિજલસમાં જાત 
જતના લોકોને તથા સિત્રમહળને આપવતણુ થાયછે, એટછુંજ 
નહીં,પણુ સ્રીમ'ડળને તેનો લાભ સળવા સાર્‌ ભાસ ગોઠવણ થાયછે! 
શુભ પ્રસગે વેશ્યાર્નાં પગલાં ઘરમાં ઘાલવાં, એજ પ્રથમ તે! વાંધા 


'દ ૩૨૫)) 


શ્રડતુ' છે, તેના હાવભાવ અથવા ચાળા અનીતિજનડઈ, તેતુ' ગાણ” 
સમયાતુફેળ ન છતાં સાંભળનારને અવળે માગે' ચઢાવનાર્‌' છે. વહુ, 
દિકરી તથા છોકરાં છૈઓંતે વારાંગનાના નાચ ગાયનમાં સાસેલ કરવા, 
ગમ હાનિકારક છે, અપવિત્ર કિસઅભા પવિત્ર પ્રસંગે હાજર થાય, 
એ અચોગ્ય છે. પૈસાદારની નકલ સાધારણ સ્થિતિના લેફ! કરેછે, 
તેમનેએથી ખરચના બોજામાં ઉરતવુ* પડેછે.વિદ્દાનો ને અધિકારીઓ! 
આવા નાચ તમાસા કરાવે, અથવા તેમાં સામેલ થાય, તેનું અનુક- 
રણુ ઓજા લોકે કરે, માટે તેમણું પોતાની રીતભાત ખજાને દાખલો 
લેવા લાયક રાખવી નેઇએ. તેમણે પોતાને ત્યાં તાયફા બોલાવવાનું”, 
અને ખીજ્ાને ત્યાં થતાં નૃત્ય ગાયનમાં જવાતું બ'ધ કરવુ' નન્‍ેઇએ. 
કરી ગાયનનેો શે!ખ હોય, તે! સારા ગવૈચા બોલાવવા, અને તેમના 
જલસા કરાવવા, 

લૌકિક નીતિમાં ભારે બિગાડે કરનાર અને તરૃણોને ખુઆર 
કરનાર ગુણુકાએ છે, તેમનાં ઘર ગામ વચ્ચે, કે નહેર કસ્તાએ। ઉપર, 
કે પ્રખ્યાત ઠેકાણુ હોયછે. સરકાર કે શહેર સુધરાઇવાળાએ તેમને 
એવે ઠેકાણુથી કાઢવી જઇએ, અથવા લોકોએ તેમને એવા લત્તાઓમાં 
ઘર ભાડે આપવાં ન જોઇએ. ઠેર ઠેર દારૂની દુકાનોથી જેમ લોકોને 
રાખ થવાર્ના નેજીકેમાં સાધન મળેછે, તેમ વેશ્યાવાડા ભર વસ્તીમાં 
હોવાથી અનીતિને બહુ ઉત્તેજન મળેછે.લોકોની નીતિમાં વિકાર 
૪રના૨ સાધને। જેમ કમી થાય ને ડુર રખાય, તેમ કરવાની કરજ 
સવ સમજુ લોકે!ની છે, ગણિકાઓએ ફેટલાનાં ધર ભગાવ્યાંછે, 
જેટલાના પૈસાની પાચમાલી કરીછે, અસે કેટલાને હેમેશને માટે 
ભયકર રોગના ભેગ કર્યોછે, તે સૌના જાણવામાં છે, છતાં તેની 
સામે સખત ઈલાજ લેવામાં નથી આવતા, એ ખેદકારક વાત છે. 

૯ એક પ'થ તે દો કાજ ” થાય, એટલે જેથી મેપ્જ સોઇ સે 
આન'ટ મળે, તથા ધમકાય' થાય, એવી ચોજનાએ આપણા પૂર્વે 
કર્‌ી ગયાછે, વષષમાં અનેક જતના ગુષ્કળ તહેવાર કે પર્વ સુકરર 
થાયછે. કેટલાક તહેવાર ઉપવાસ કરવાના છે. લ'ઘનને। ઉપયોગ વૈદ્- 
કશાશમાં જલાય્યો છે. ઉપવાસને દહાડે ભરજીમાં આવે તેવા પ્રકા- 


(હર્ટ) 


૨ની કૂળાર થઇ શકેછે, તેથી ખોરાકમાં જેરકાર થતા પ્રકૃતિને 
લાભ થાયછે, એવા દિવસ ઇશ્વર ભજનમાં કાઢવાથી બાત્માતે જે 
લાભ થાય, તે જદો; પર'તુ ઘણા લોકે! માત્ર લાંઘો એ'ચી કાઢવા- 
શીજ આતમાનુ' કલ્યાણુ થાયછે, એમ સમજેછે, તે તેમની ભૂલ છે. 
ખીજે દિવસે ચઢલી જાતનાં કે ખાસ જમણુનાં પારણાં થાયછે, કે!ઈ 
તહેવારને દહાડે વડાં, ભજીગાં વગેરે તળ્યું' તાવ્યુ', કોઈ દહાડા 
૪'સાર, કોઈ દિવસ સેવ રોટલી, કોઇ દિવસ શીરેપૂરી, કેઈ તહે* 
વારે તલસાંકળી ને ઘુઘરી, કોઈ ટાણે ખજૂર ને ધાણી ચણા, કો 
રીન સજ વાનીએ વાસી, કોઈ પવે" સામા સે નમાર, કોઈ ટાંકણે 
ખાફેલે લોટ, અથવો ખાજરી કે ચોખાની કુલર, અને કોઇ સમે 
દૂધ પો'આ ખાવાતુ હોયછે. જાઇ જતુમાં પત'ગો શગાવવાને।, કે!ઇ 
ત્રાતુમાં ગેડી દડા રમવાને।, જાઇમાં શુલાલ રગ વગેરે છાંટવાને!, 
સજક સશ્કરીની છૂટ લેવાને, તથા સીલે ખાંધી સામસામે લટ* 
વાતો, અને કોઇમાં ગરખા ગાવાનો સહિમા ગણુપયછે. સુહાલ રગતે 
ખદલે ધૂળ સે છાણુમૃજ્ર વપરાય, અને દિયર ભેો।જાઈ કે તરૂણ 
સુરૂષા લાજ મર્જદાનો વિચાર છોડી દે, એ ઘણુ' ઓડુ' છે. મીલ 
આંધીએે લઢવાસોા રિવાજ લગખગ નાશ પામ્યોછે. એવે વખતે 
સાણુસને મરદાની, કે જુસ્સા બતાવવાની, તથા લઢવામાં ચતુરાઈ કે 
કુશળતા દેખાડવાની તક મળતી, તે નાણુદ થઇછે. અરી વાત છે; 
રાઇ વાર એથી માણસનાં માર્થા ચૂર્તા, કે કવચિત્‌ કોઇ ઘવાતા કે 
સરણુ પામતા. એવા નેખમમાં પડવાતુ' હાલ આપણુતે મત થું 
નથી, કોઈ જતુમાં અસ્રુક જાતનો પોષાક, તે ખીજી કતુ્માં ખીઈ 
જાતનો. પોષાક પહેરવાની રીત છે. કોઈ માસમમાં,સેળા તો ફોઈ 
સોસમર્સાં ઉજાણી જવાતુ' રાખેલ'છે. કોઇ કતુમાં ધતુર્માસ થાયછે, 
અને કોઇમાં નદિએ જઈ તારા-સ્તાન કરવામાં આવેછે. કોઈ 
સાસ દાનધમ્ષ્ને માટે છે, તો કોઈમાં ક્ષાદ્ધના દિવસ આવતાં લે!" 
જસે જમવાના તડાકા ચાલેછે. મેળા ઘણા ઉપચે।ગી ને આન'હદાયર્ક 
છે. નગર-ઉજાણી યે[ડો આન'દ આપતી નથી. અગ્રેનેની પિકનિક 
પાર્ટી; તે નગર-ઉજાણી જેવી, કે આપણાં બૈરાંની શમળીપીંપળી 


૬૩૦. 7 


સરખી છે. બેરા પોત પોતાને ઘેર અવનવી વાનીએ। ખનાવેછે, અને 
ગામ ખહાર કે!ઇ ખાગમાં, કે ઝાડની શુક્ામાં જઇ ત્યાં તેએ જસે 
છે. એક ખીજીની વાનીએ; અદલ ખદલ થાયછે, અને ખાવાની તથા 
ગપ્પા મારવાની મજા પડેછે, પર'તુ આ ખધા રિવાજ લણેુલાએાને 
અતે અધિકારીઓને પસ'& પડતા નથી. તેએ તેસને જ'ગલી જેવા 
ગણેછે. તેમને લોકે! સાથે સામેલ થવાનું” ગમતુ' નથી, તેથી તેમના 
ખારે દહાડા સરમાં જાયછે. આવા દહાડાસાં ને વાર્તહેવારમાં તેએ 
તફાવત નેતા નથી, તહેવારને દહાડે સરકાર રજ આપે, તે અધિ- 
કારીએ પડી રહેવામાં, કે ઘેર બેસી ગપાટા સારવામાં, કે પાનાં 
રીચવામાં, કે વાંચવા લખવામાં કાઢે. અઠુ તે! બે ઘડી ફરવા જાય, 
ફે કોઇ મિત્રને ઘેર જઇને ખેસે, તેમની ઓએ વળી તેમના કર્તા 
પણુ ઓછા આન'દમાં રહેછે, ધણીએના વિચારતે આધિન થઇ તે 
બિચારીએ! આખા દહાડો ધરમાં ભરાઇ રહેછે. તેમને હરવા મરવા” 
ુ' મળતુ'નથી, તેમ તેમતાથી મેળાખેળા, ઉજાણીઓ। વગેરેના મહા- 
રના લાભ લેવાતા નથી. 

વાર તહેવાર શિવાય લચ્તાઠિ અનેક પ્રસગમાં માજ્મજાહની 
ગાઠવણુ હોયછે. લગ્ન પ્રસગે શુ' શુ કરવાનુ” હોયછે, તે આપણે 


કહી ગયા છીએ. એવે સમે સારાં સારાં કપડાંલત્તાં ને ૬રદ્દાગીના 
જહેરીસે મહાલવાનતુ' મળેછે, #મવાના તડાકા ચાલેછે, હાસ્ય- 
વિનોદ ને મનક મસ્કરીઃએ। થાયછે. ખેશાં ભેગાં ભળી ગાણાં ગાય 
રું, અને તેમની મહેનતના બદલામાં પતાસા, સેપ્પારી વગેરે મળે 
છે. લગ્ત થતી વખતે જૈ થઇ રહ્યાપછી મજક મશ્કરી હદપાર જથ 
જે. તરૃણુ વડું દિકરીએ! ટોળે મળી વેવાઈ વેવાસઞાને ગાળે દેના 
મ'ડી પડેછે, અને એ ગાળા વખતે કાનમાંથી કીડા ખરે વી ભુ” 
ડુદળી, હોયછે. આવા ફટાણા ગાતાં સ્રીએ લાજ મજદા બાજુએ 
ગ્રૂકેછે, પોતાનાં મામાપ, ભાઇ ભાંડુ કે ધણી નજીકમાં હોય, તેની 
તેએ દરકાર કરતી નથી. આ ચાલ પિપ્કારવા લાયક છે, એજ રીતે 
છાળીના તહેવારોમાં લોકે! ભુડાળા ફાગ ગાયછે, અને ઘેરેયા ગમે 
તેવાં બિભત્સ વેણુ ઉચ્ચારેછે, બિભત્સ ચેણા કરેછે, તથા આવતી 


(૩૨૮) 


જવી સગાને પજવેછે, તે પણુ તિરસ્કારતે પાત્ર છે, હાસ્ય વિતે- 
દૃર્મા, મજાક ઠંઠ્ઠા કરતાં, જે સાધારણુ વાતચીતમાં, ઘણા લોકોને 
૪ીભાળા કે અમર્યાદ શખ્દો વાપરવાની ટેવ હોયછે. એવા કેટલાક 
શખ્દ એટલા સામાન્ય થઈ ગયા હોયછે, જતે વાપરવામાં તેમને 
ઓડ લાગતુ નથી, તેમ સાંભળનાર તેની દરકાર કરતાં નથી, વડું 
દિકરી કે છોકરાંઉૈયાંની સમક્ષ એવા શખ્દ વાપરવાથી તેમને ખોટી 
જેવ પડેછે. કેટલીક વાર ગમતની ખાતર છોકરા પાસે માને વહું 
કહેવરાવે, કિ'વા ક'ઈ લાલચ આપીને ગાળે! દેવડાવે, તે ધ્રિછ્ઠારવા 


ચોગ્ય છે. 
સાજ શોખ અતે સુખને માટે લોકો ગાડી ઘાડાનેખાગ ખગી- 


શા રાખેછે, શોભીર્તા મકાન ખ'ધાવેછે, અને સકાનતે સુંદર રી 
શણુગારેછે. એ સર્વમાં તરાહ 'અશ્રેજી દાખલ થઈછે, ને થાયછે. 
યૂરાપ અમેરિકાના લોકે! જ્યારે આપણી ખાંધણી સે જાતરકામનાં 
વખાણું કરેછે, ત્યારે આપણુને તેમની ધાટી ગમેછે. ઘર શણુગારવામાં 
પણુ લગભગ સર્વ સામાન, અને તેને ગોઠવવાની રીત, વિલાયતી 
જાયછે. ઘર શણુગારવામાં આપણા લોક કે'ઇસસજતા નહોતા, એમ 
રુટલાક કહેછે, અને કારણુમાં ખતાવેછે, કે તેને માટે આપણી 
ભાષામાં શખ્ઠ પણુ નથી; પરતુ એ વાત ખોટી છે. જગલી લોકે 
પણુ ઘર શણુગારવામાં સમજેછે, અને તે પાતાના જગલી વિચાર 
પ્રમાણે ઘરને શણુગારછે. આપણી હાજતે! થોડી ને સાદી ણાવાથી, 
તથા આપણી બેસવા ઉઠવાની રીતભાત જૂરી હોવાથી, અગ તરૈ 
હો! સામાન આપણુ! ઘરોમાં ન હોય; તથાપિ આપશે જરૂરને! 
સામાન, તથા ઘરને સોભા આપે એવો સામાન, ભેગો કરીએ છીશ, 
સૈ ગોઠવીએ છીએ. ઘર શણુગારવાને કાઠીઆવાડના લે!કો માંડ કહે 
છે, અને માંડ સાંડવી કહે, ત્યાર તેસા અર્થ ઘર શણુગારવુ' 
થાયછે. નવી વહુ આવે, ત્યારે તેને જે ખ'ડ આપવામાં આવે, તેસા 
સાડ મ'ડાય છે. પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં એ માંડ એવી હાયે, 
જ સોજો સે એવા જાયછે, એ વાત ખરી છે, કે તેમાં કોચ ખુરશીએ 
રે ખીને વિલાયતી સામાન ગોઠવાતો નથી, પર'તુ જે ગાઠવાયછે; 


[૩ર 


તે સજ દેશી, સુ'દર ને કીમતી હોયછે, ખાનપાન, પહેરવેશ અને 
ઘરવા્‌ખરાના સામાન ઉપરથી માણુસના શેખની છીમત થાયછે, 
શેખ અતે સુખને માટે તાકર ચાકરે। રાખવામાં આવેછે, અ ખધુ 
જ્યાં સુધી આવકના પ્રમાણુમાં થાય ત્યાં સુધી સાર્‌' છે, ધણી વાર 
આવક ઘટયા છતાં માણુસ ચાલતુ' ખરચખૂટણુ જરી રાખેછે, અને 
લપડાક મારી મોં રાતું” રાખવા જાયછે. પર'તું એવુ' પોલેપોલુ' કયાં 
સુધી નભી શકે ર? એમ કરવાથી પાસે બે વૈસાની સુ'જ રહી હોય, 
તે પણુ ચાલી જય છે, અને વખતે ફરજ કરવાની જરૂર પડેછે. 
ફેટલીક વાર પોતાને ભભકે। ખતાવવાને માણુસ ખહારને। દમામ 
વધારે રાખેછે, અને હહ ઉપરાંત ખરચ કરેછે. 

ખીજા હેતુની સાથે માજ શે।ખની ખાતર માણસો પ્રવાસ કરેછે, 
અતે સોટા શહેરોમાં કે હવા ખાવાનાં સ્થળોએ જાયછે. કુવાના 
દેડકા પેઠે એકજ સ્થળે પડી રહેવુ' સાર્‌ નથી. પ્રવાસથી અને 
હુવા ફેર માટે જવાથી ઘણા લાભ થાયછે. વૈતર્‌' તો જન્મ પયત 
વળગૈલુ' છેજ, પર'તુ «યારે અવકાશ મળે, ત્યારે તેમાંથી વિરક્ત 
થઇ, સારાં સ્થળોએ થોડી સુદ્ત પણુ જવાની જરૂર છે. શરીરની 
-ત'ડુરસ્તી, મનની વિશ્રાન્તિ, અને ખુદ્ધિની 'પીલવટ માજ મજાહની 
સાથે મળેછે. પોતાનાં સાધનના પ્રમાણુમાં આવી જાતનુ' સુખ ભોગ- 
વવુ' નેઈએ, પરતુ જએ સાધન તરક્‌ કે પાતાના કામ ધ'ધા તરક 
પૂરતુ' ધ્યાન ન આપતાં વારે વારે છટકવાનુ' કરેછે, તેએ લાભને 
ખૂદલે તુકસાનની ઠમાણી કરેછે, એમ સમજવુ”. 

કેટલીક પ્રજાઓ કે જાતો શોખીન ગણાયછે. ચૂરોપમદે કેન્ચ 
લોકો! શે'ખખીન સનાયછે. પારીસનેો ઠાઠમાઠ નેઇનેજ ત્યાંના 
હષોફે!ના શેખ વિષે મવાસીની ખાત્રી થાયછે, ઝુસલમાન લોકે 
સ્તભાવશી રો['ખી હોયછે. યારસીઓસાં યૂરાષી ચોખ વધવા લાગ્યો 
છુ, હિ'દુએાસાં દખણી લોક વધારે શેખી છે.ગૂજરાતીઓમાં કેટલીક 
જાતે! શે'ખીનના વર્ગ”સાં મૂકાયછે, પર“તુ બીજી પ્રજાઓને સુકાખલે 
તેમને શે!ખ હદમાં હોયછે. જે પ્નન શોખીન હોય, તે ઘણુ'કરીને 


૬ 3૨૦) 


ઉડાઉ અને આળસુ હોય, અને તેથી તેની નેઇએ તેવી ઉદ્લતિ થતી 
નશી. ઝ્રાન્સતા લોહે।એ જર્મની સાથેની લહાઇમાં કેવો માર ખાધે, 
તે વાંચનારના જણુવામાં હશે. સુસલમાનોાની એક”દરે હોલ કેવી 
સ્થિતિ છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. પોતાની પાટશાહત સુમાવ્યાને 
હજી દોઢસો! વર્ષ" પણુ પૂરાં થયાં નથી, તે છતાં તેમનો મોટો ભાગ 
ક'ગાલિયત હાલત ભોગવેછે “ મન્યું” ત્યારે સીર, ને ન ભળ્યું 
ત્યારે ફકીર ”, એવી તેમની રહેણી કરણી છે. મહારાષ્ટ્રની પેશવાઇ 
પરવાર્યાને આશરે એ'શી વષ* થયાં છતાં એ દેશમાં કેટલી નિર્ધનતા 
નેવામાં આવેછે ? મોજ શોખમાં મચી રહેનાર અને તે પાછળ 
ખૂખ ખરચ કરનાર પ્રજા અધમ હાલતને પહોંચેછે. આપણે જેમ 
આપણા શે।ખ વધારીશુ', તેમ તે પાછળ વધારે ખરચ કરવુ” પડરે, 
અને પૈસા તરકતુ' તુકસાન થશે, શોખની વસ્તુ નહીં મળે, ત્યારે 
હેરાનગતિ જ્ઞોગવવી પડશે. તેની પાછળ મન પરેવાએલુ 

રહેવાથી કામકાજમાં પૂરતુ' લક્ષ અપારો નહીં. શેખ વધારવાથી 

કેડુ* પરિણામ આવેછે, તે વિષે એક મારા મિત્રે પાતાના અનુભવની 

વાતો કહી, તે અગ્રેજી શોખ ધરાવનારને દાખલા રૂપ થઇ પડશે, 


તે મિત્ર પદ્દી મેળવ્યા પછી'નોકરીમાં દાખલ ,થયે!. રરૃ* 
આતમાં તેની નેમણુક સાધારણુ પગાર ઉપર થઇ. પોતાની સ્થિ* 
તિને છાજે એવા ભાડાથી એક ઘર પોત્રાને રહેવા માટે રાખ્યું 
નજીકમાં એક પરગામી શ્રીમ'ત મિત્રના ખ'ગલો હતેઇ તેમાં 
કેટલાક નકશીવાળા કેચ પડેલા હેતા, તેમાંથી બે કોચ વાપરવા 
સાર્‌ તેરે માગી આણ્યા. કોચ ઉત્તમ જાતના હતા, પણુ તેતા 
પરતુ' સઢેલુ' કપડુ' ફાટી ગચેલુ' હતુ” તેથી તેને ટ્રીથી મઢાવવાં 
પડયા . જે ખ'ડમાં કોચ મૂકયા, તે ખ'ડમાં કઇ પાથરેલુ' ન હોવાથી 
ફોચની ગોઠવણુ સારી ન દેખાઇ, તેથી ભાંચે પાથરવા માટે વૈને 
શેતર'છી લાવવી પડી. પ્રથમ તેરે જાજમ લાવવાને! વિચાર કયે 
પણુ ખારવાની ઝાંખા રગની નજમ કોચને શોભશે નહીં, એમ 
લાગ્યુ, રોતર'જી પાથર્યા પછી એકાદ ખુરશીની તથા એક ગોળ મૈ" 

દ 


1(: ૩૩૬7 


જેની જરૂર જણાઈ: આ ખધુ' લાવીને મૂકવામાં આવે, તે પછી તેં 
ખાં લાકડાની દીવી અતે દીવેલતુ' કે।ડિયું' રો!લવાનુ' નહીં. વળી 
આવી જાતને સરસામાન રાજ સાટ્ર રાખવા માટે એક 'ચાકરની 
જર્‌ગ પડવાની, આ સર્વને! વિચી૨ કર્યા પછી તે! ગભરાયો, અને 
સમજ્યો, કે માગી આથેલા કેચ મને ગજા ઉપરાંત * ખરત્રમાં ના- 
જરે, તે ખને કોચ પાછા બ'મલે મૂડી આગ્યે!. 





મકરણુ પ સુ”, 
જમણૂવાર* 


કમાઇ કમાઇને ભ'ડાર ભરવાથી માણુસના સનતનુ' સમાધાન 
થતુ* નથી. અહે।રાત માંકેનત કરીને પૈસા મેળવવાનુ પ્રયોજન શુ? 
જતાતઃઝુટુ ન પોદથણુ મટે ચરે પોતાની અર્‌ જેથી વષે તેમાં 
અરચવા સાર્‌ પૈસા પેઠા કરવામાં આવેછે. પાતાના અને પોતાના 
કુહુખના ઉદર નિર્વાડ માટે પૈસા મેળવવા; એ હરેક માણુસની ૩રજ 
છે, અને યથાશક્તિ સવ ફોઇ અદા કરેછે.પોતાની કમાણી ને તમા 
કામ પૂરતીજ હેય, તે1 માણુસ બીજા” કર્યોસાં ખરચ કરી આખરૂ 
સેળવવાને। વિચાર ખાજીએ મૂકેછે; અગર જો તે ખાજીએ ન મૂજે, 
તો! મૂર્ખાઇ કરેછે, એમ સમજવુ'- જેમની કમાણી વધારે હોય, તે 
શ્રોતાની સમજ પ્રમાણે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણુમાં આખરૂ 
અથવા શોભા સેળવવાનાં કાર્ય" કરેછે. એ કાય” જ્યાં સુધી પોતાની 
ખુશીથી, અને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તે ગ્રમાશ્ે કરવાનાં હોય, ત્યાં 
સુધી તેમાં વાંધા સરખુ* કંઈ નશીડઠ પર'તુ જ્યારે તે કરવાની ફરજ 
પડે, પોતામી ઇચ્છા ન છતાં કરવાં પડે, અથવા પોતાની શક્તિ 
કરતાં વધારે ખરંચ તે માટે કરવુ પડે; ત્યારે તે વાંધાભરેલાં ગણાય. 

સાણુસને જેમ એકલા રહેવુ ગમતુ' નથી, તેમ તેને એકલા 
જમવુ* પણુ ગમતુ નથી. બે માણુસ સાથે જમનાર હોય, તે તેને 
શ્રાન'હ શાયછે. ભાઇગ'ધ દોસ્તે! એ સગાવકાલાં સાથે જમનાર હોય, 


( ૩૩૨ ) 


સે વિરેષ આન'હ થાયછે; માટે અશુક પ્રસ'ગે તેમને આમળરણું કરી 
જમવા તેડવામાં આવેછે. નાત એ સગાંવહાલાં, ભાઇબ'ધ દોસ્તદાર 
અને એઓળખીતાનેો સસુદાયછે, તેથી ખાસ પ્રસ'ગે આખી "નાત 
સોતરવામાં આવે છે. નાતને જમાડવી, તેને સાતિભાજન, નાતવરે 
કે વરે કહેછે, કોઇવાર તેને જમણુવાર કહેવામાં આવે છે, પરું 
તે સામાન્ય શખ્ટ છે, અને નાત શિવાય ખીજ સગુડને પણુ તે 
લગાડવામાં આવેછે. વાણીઆમાં નાતથી મોટી જમણુવાર કરવી 
હોય, ત્યારે મહાજન, ક'ઠીખ'ધા ને શ્રાવકમાં નોકારશી કરેછે. ખ્રાહ્મ- 
શેમાં ચારાશી થાયછે. કોઇ પોતાની નાતના અગુક ગ્રદેશના લોકોને 
ફે સવ પ્રદેશના લોકેને તેડેછેઃ જેમકે લુઆણા મહીરેવા કરેછે, 
ત્યારે મહી અને નમ્*દા નદીની વચ્ચેના પ્રદેશમાં રહેનારા હુઆણાને 
તેડવામાં આવેછે. કોઇ શ્રીમાન પોતાની નાતના લોકે! જ્યાં જ્યાં 
રહેતા હોય, ત્યાં ત્યાં નાતો જમાડે છે. કોઇ વેપારી ચૌટાં જમાડે 
છે, અને કોઇ શ્રીમાન ઝાંપે ચોખા મડી આખુ” ગામ જમાડેછે. 


શુભ પ્રસ'ગે લોકે! જમવા જમાડવાનો લ્હાવો લે, અતે ખીજા' 
ખરચ કરીને નાત જાતમાં રૃડું' જીવે, એ ચહાવા લાયકછે. જમણુ* 
વારે ચાલે છે, ત્યારે લોકોને કેટલો આન'ઢ થાયછે ? ગામ પરઃ 
શામથી લેકે ઘેર આવેછે, કામકાજથી થે।ડા વિરક્ત થાયછે, કપડાં 
લત્તા અને દરહાગીનાવડે શરીર શો।ભાવેછે, વરઘોડા મિજલસો। વગે" 
રમાં સામેલ થાયછે, ઉ'ચાં ઉ'ચાં જમણુ જમીને આન'8 પામે છે; 
અને ગપાટા સપાટામાં વખત ગાળી સ'સારનાં સુખ ભેગવેછે. 
આપણે અહીં વિનોદની અને વાતચિતની સુખ્ય ખાખત કહીએ, 
તતો! તે સાંસારિકેછે; કેમકે ધમની કોઇને દરકાર નથી, અને રાજકીય 
ખાખતની કોઇને પરવા નથી. ન 

જમાડવાના ગ્રસ'ગ અનેક છે. શ્રાદ્ધ સમચરી વગેરે ટાંકે 
પોતાના પરવાર પ્રમાણે લોકે વાપરેછે; શ્રાવણુ માસમાં કે શષિક 
માસમાં કોઇ વૃત્ત ઉઝવીને, શ્રાવકો ઉજમણુ' કરીને, કે ફોઈ વાસ્તુ 
કરીને છાણા તથા સગાંવહાલાંને જસાડેછે; જત્રાએ જઇ'આવ્યા 


(#ડ33 ) 


ધછી ગગાધૂજન વગેરે કરીને પોતાની ગુંજતશ મસાણે ખાક 
વગેરેને જમણુ આપેછે; છે[કરાંનાં બાળાંબળીઆંને સુડત કરાવીને, 
કે તેમની બાધા ઉતરાવીને બ્રહ્માભોજન કરાવેછે; જનોઈ, સુનતા, 
કે ભિસમિલ્લાને ટાલ જમણુવાર કરેછે; લગ્નને ઢાંકણે નોતર જમાડે 
છે, અને ઢાળવ્યવહાર, સ્ાતિલોજન, કે તેથી પણુ વધારે વિશ્તારની 
જમણુવારે કરેછે; અઘરણી આવે ત્યારે ઢાળવ્યવડાર કે જ્ઞાતિ 
ભોજન આપેછે; સરણુતે સમયે દશા ખવડાવે છે, એક કે તધ્‌રે 
વરા કરેછે, માશિયા કરેછે, વષ, છમાશી ઉપર વધારે વાવરેછે, 
ફે નાત જમાડે છે; વળી આ સસચે કોઇક ઘ્રાહાસોની ચોરાશી 
પણુ કરેછે. ખૃહાલોજન પર્સ નિમિત્તે થાયછે, અને તેની 
સાથે સગાંવહાલાંને જમવાનુ” મળેછે. આ ઉપરથી નેવામાં આવશે, 
કે જમાડવાના પ્રસગ ઘણા આવેછે, અને તે પાછળ ઘછુ' ખર્ચ 
થાયછે; એ માટે તેમાં ઘટાડો થવાની ધણી જરૂર છે, 

જેમની પાસે સખલક પૈસા છે, તે પાતાની ઇચ્છા ગ્રમાણે 
ગમે તેટલુ ખરચ કરે, તેમાં વાંધો લેવાનુ થોડુ છે. જેમને ઘેર 
છપન ઉપર ભુગળે વાગેછે, એવા અમેરિકાના ધનાઢય લે।કેરએ 
લગ્ત પ્રસગે દશ લાખ અને તેથી વધારે ખરચ કર્યાના દાખલા છે. 
વડોદરાના દિવાન વેણીરામભાઇઈએ આખુ" વડોદર્‌' જમાઢચુ” હતુ”, 
એટલુજ નહીં, પણુ શહેરનાં જનાવરો ભૂ-ખ્યાં ન રહે, માટે ફૂતરાં, 
ગાય, ભે'સો। વગેરેને મધ્ટે પણુ ક'સાર ખક્ટાવ્યો હતો ! કેટલાક 
શ્રીમ'ત લોકે! ટાણુ ટાલ ગામ કે મહાજન કે ક'હટીબધા જમારેછે. 
શુભાશુભ પ્રસ'ગે રાન રજવાડા લાખો રૂપીઆ ખરચી નાખેછે. 
પરતુ હરક વાત હદમાં સારી લાગેછે. મોટાના ચેષ નાનાને લાગે 
છે, અને તેમતે તણાઈ મરવુ” પડેછે, “ લાંખાની વાતે ટૂ'કો જાય, 
તે! મરે નહીં તે માંદો થાય ”, એ કહેવત પ્રમાણે ગજ ઉપરાંત 
ખરચ કરનારાની વલે થાય છે. ન 

પૂવે, જમણુવારને ચાલ ઝૈચ્છિઝ હોવો નેઇએ, અસુક 
પ્રસગે તાતવરા કરવાજ જેઈએ, એવે લેખી કાયદો કોઈ નાતમાં 


( 552) 


રાય, એમ જછાતુ' નથી;એમ છતાં હાલે ઘણીખરી નાતોમાં અસુ# 
ભવસરે જમણુવાર કરવાની ફરજ મનાયછે. જાઈ જમણુવાર ન કરૈ, 
તે નાત તેને પૂછી શકતી નથી, કે તેને તે માટે ઘણુકરીને સજ 
કરી શકવી નથી. એ ઉપરથીજ ધારાનો શબભાવ છે, એમ સમના- 
યછે, તે પણુ દરેક બ્યક્તિ નાતમાં એવો! ધારો છે, એમ કહેછે, 
અગે એં સનાએલા ધારાને કે રૂટીને જે ન અતુસરે, તેની લોકો 
વાતે! કરેછે, કે નિ'દા કરેછે. લોકાપવાદથી લોકો એટલા ડેરેછે, કે 
સેશન પોતાની શક્તિ ન છતાં પણુ પત'ગીઆ થઇ પડેછે. 


નાતની ર્‌ઢી ઉપરાંત લે।કે! પોતાના કુટુખના કે ખાપદાદાના 
થાલને અતુસરવા ચત્ન કરેછે. મારા પિતરાઇએ અગઝુક નાતને। વરે 
અચુક પ્રસ'ગે કર્ચૌ, સાટે તેવે પ્રસગે મારે પણુ તેવા અથવા તેથી 
શહઢીઆતે વરે કરવો જેઈએ. પિતરાઇ કરતા પોતાની શ્થિતિ 
હેલકી હોય, તોપણુ આવી વુકસાનકારી સ્પર્ધા લોકો રાખેછે. બાપ- 
દાદાએ સોટા સોટા વરા કર્યા હતા, તેમતુ' નામ અને આખર 
જાળવવા માટે તેમના પગરખામાં પગ ઘાલવોજ જેઈએ. બાપદા- 
દાની પાસે ઘણા પૈસા હોવાથી તેમણે કદાશ “ ઝાંપે ઝાંપે ઝાલક 
નાખી હેય ”, કે ગામની ભાગોળ સુધી માંડવા ર્યા હોય, પરતું 
આપે આપણી સ્થિતિને વિચાર કરવો સ્‍ેઈએ. ઘરમાં જ હલ્લા 
ઝુસ્તી કરતાં હરો”, તે! આાપદાઠાની આખર કેમ જાળવી રાકારે ? 
સમતના માર્યા લોકો આવાં ખરચ કરવા સારૂ બાપદાદાએ સ પા" 
રેલા' વતત, ધરખાર, દરદાગીના વગેરે ખોઈ બેસેછે. એથી બાપદા- 
દાનુ' નામ ડુએ કે તરે, તેનો કોઇ વિચાર કરતુ નથી. 

નાતવરાથી જેમ આખર્‌ વધેછે, તેમ ટૂળ જળવાઈ રહેછે, કે 
વપેછે, એવી સમજથી લે(કો ઘણી વાર તણાઈ ગરેછે, માથે 
આવેલા વેરા નહીં કરીએ, તો નાત જાતમાં હોહા થસે, અને ટ્રેળ” 
સે ખટ્ટો લાગશે, માટે તે હરેક રીતે કરવા ન્તેઇએ. સાર્‌' ખરચ કર 
નારાતા છોકરા“ઘાડીઆમાંથી ઝડપાયછે, કેમકે તેણુ ઉચાં ને મોટાં 
જમણુ કરીને નાતમાં પોતાનો શિક્ફો વધારચૌ હોયછે. સિક્કો વધા" 


($૨૫ ) 


રવાર્સા શક્તિનો વિસ્નાર થતો! નથી, એ દિલગીર્‌ીની ,વાતછે; કેમકે 
જે ઘરમાં “ હતુમાન હડિચે। કાઢતા હરે, ને ભૂત ભુરકા મારતા 
હુશે ”, તે! ખોટા શિક્કાની માકક એ શિક્કાનો,ચળકાટ થોડી મુદ્ત 
રહેશે, ભને આખરે તેમાંથી તાંણુ નીકળી આવશે ! 


ચાલતા રિવાજથી વિરૃદ્ધ વર્ત્તન કરવાની હિં'મત વ્યક્તિથી 
એકાએક થઈ શકતી નથી, જેએ નચેલા વાંઘાના કે ગરીખ હોય, 
તેમનાથી એવાં પગલાં ભરી શકાતાં નથી, કેમકે તેઓની નિ"ટઢા 
વધારે થાયછે, અને વખતે તેમને સહેન 'યણુ કરવુ' પડેછે. સોટા 
અને શકિતવાન લોકે પહેલ ૩૨, તો તેમને કોઇ પૂછે નહીં, કિ'વા 
તેમને કોઇ તુકસાન કરી ન શકે. એવા લોજેનો દાખલો તેમનાથી 
ઉતરતી સ્થિતિના લોકો ખુશીથી લેશે. નાતના મોટા ભાગના ભલાની 
ખતર મોટા લોકે;એ જમણુવાર અને બીજા ખરચ કમી કરવાની 
પહેલ ઇરવી તેઇએ. 
જમણુાદિ ખરચ કસી કરવાને સૌથી સારા માગ' નાતના 
પાતાના હાથમાં છે. રૂઢી વિરૂદ્ધ વતરવાથી વ્યક્તિને કઇ ને કઇ ખ- 
સવાની બીક રહે છે,તેથી પોતાની ઇચ્છા છતાં પણુ તે કઇ કરી શાક- 
તી નથી, આવા વિચાર નાત સમસ્ત્‌'મળીને કરે, અને ઠરાવ નાતશ।- 
હી થાય, તે। તેનો સ્મમલ સૌ કરે. આમ કરવાથી દરેછ બ્યક્તિને લાભ 
થાય, અને નાત સસસ્તને તરવાનો વારો આવે. વેષાર રોજગાર 
કમી થતા જયછે, વષ* વષને ખાતાં આવેછે, અને તોકરી ચાઠકરીમાં 
માલ રહ્યો નથી. સ્થિતિ આવી છતાં, ખરચ તે વધ્યાજ કરેછે, 
આવક કરતાં જાવકના નળ મોટા હોય, તે! કૂવા તળાવ તો. શું, 
પણ્‌ નરીએ સરખીએ સૂકાય જથ, આ વાતને! વિચાર નાતના 
લોકોને ઘતો નથી, એ નવાઈ સરણુ* છે, કોઇને શ'કા થશે, * કે 
ખરચ વધેછે શી રીતે ? માંઘવારીને લીધે ખરચ વધે, એ વાત તે 
સપણ છે, પહેલાં ફોળી ભીલ વગેરે હલકી વણ ના લોકો મગ-ધાન્ય 
કે પીચડીતુ' જમણ કરતા, તેએ હવે ક“સાર ને ચૂર્માં કરેછે, 
ટણુળી લેકે! લુલિયુ' કરતા, એટલે સણ લોટમાં ખૂશેર પાંચ ગેર 


( ૩૩૬ ) 


થી નાખીને ખાટ્તા, અને તેને બેતાળુ', પિશ્તાછુ' એવાં સોટા નામ 
આપતા, ધઉ'ની સુ'વાળીએ। ટરી તે ઉપર લોટમાં થોડી માંડ 
ભેળવીને મૂકતા, અને તેને ખાજા' ને ખાંડ કહેતા | એજ કણુબીએ 
હેવે ઉપર ધીના ને ખાંડ શાકરનાં જમણું કરતા થયાછે, ગામડાંમાં 
ને કસ્માઓમાં ઉપર ઘીતુ' કે “ વાળેલુ' 7 જમણું કરી એકાદ 
શાથી ચલાવી લેતા; ત્યાં શહેરી જમણુ તે કોડીબ'ધ શાક ભજીઆં 
થવા લાગ્યાં છે. ગામમાં જઇએ તેટલાં કે ચહિત્ાતાં શાક ન મળે, 
તો. આગગાડી મારફતે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, સુદ વગેરે 
હેકાણુંથી કાગળ લખીને ફે તાર કરીને મ'ગાવવામાં આવેછે ! જે 
નાત પહેલાં ખસે ર્ષીએ થતી, તેની યાછળ મોંઘવારીને લીધે ઇસે' 
અને ચઢતી જાતના જમણુને લીધે એક હનર રૂપીઆ ખર્ચ થાયછે; 
એટલે પહેલાંના કરતાં પાંચ ગણુ' ખર્ચ વધ્યુ' છે, જમણુવારતું' 
ખરચ વધવાના ખીજા' પણુ કારે! છે. પહેલાં નાતના લોકો હાયે! 
હાથ રસોઈ કરી લેતા, અને હવે રસોધઆની મ'ડળીએ ( ક'પ- 
નીએ) જામવાથી એ કામ પેસા ખરચીને કરાવવુ" પડે છે. વરને 
માટે લેટ જાઇએ, તે પહેલા ઢાળ વ્યવહારના કે નાતના ખૈરાં દળી 
આપતાં. હાલ ન્યાં સ'ચા ચાલે છે; ત્યાં તૈયાર લોટ લાવેછે, તે થીજે 
રેકાણે તે વેચાથી દળાવેછે. પહેલાં સગાંવહાલાંનાં ખૈરાં નાતને સાટે 
ભાત નેઇએ, તેને સાર્‌ ડાંગેર ખાંડી આપતાં, અને હાલ ડૉંગેર 
વેચાથી ખ'ડાવે છે, કે બજારમાંથી તૈયાર ચોખા લાવેછે. પેહેલાં 
નાતના ભાયડા નવમા સુધી બેસંતે આવે, ત્યારે તેએ નાતતે માટે 
પત્રાળાં શીવી આપતા, અને લોકે નાના સોટા એક પત્રાળાથી 
ચલાવી લેતા. હાલ ગત્રાળાં વેચાતી લાવવાં પડેછે, અને તે મોર્ટા 
ત્તે ઘણાં વપરાચ છે. પહેલા નાતમાં છોડીયાની ખી ચાલવી, અતે 
હોલ છોડેવાથી ખિગાડ ઘણે થાયછે. કોઇ પ્રશ્ન કરરે, કે જો કમાઈ 
ઘટી હાય, અને ખરચ ઘણુ વધ્યુ' હોય, તો લોકે! ઉશ્ચાં જમણું 
કરીજ ફેમ શકે ? કસાઈ ઘટી છે, અને ખરચ વધ્યુ' છે, એ ખને 
વાતની ખાત્રી તપાસ કરવાથી ચરો. ખાપદાદએ વારસામાં મૂકેલા 
જૃુસા ખર્ચમાં તણાય છે, ગને એ રીતે દેશનુ' ધન કસી થાયછે 


4 ૩-૭૩*? 


જેસા ખૂટે છે; ત્યારે લોક વતનવા૭, ઘરખાર, દરદાગીના ઘરેણું મૂડે 
છે, કે વેચેછે. જ્યાં સુધી ફોઇ ધીરનાર મળે છે, ત્યાં સુધી કરજ 
કેરીને પણુ વરા કયેછે. વઅ કરવાની ખાતર લેકે પેટે પાટા ખાધે 
છે; એટલે ખાવાપીવામાં એટલી કસર કરેછે, કે જેથી તેમનાં ખાળ 
ખચ્ચાની ત'દુરસ્તીને તુકમાન થાય છે, અને ઝુખ શુ વે તેએ! 
સમજતા નથી. ખરી વાત છે, કે આવી હાલત લાંખી સુદ્ત કે 
હમેશાં નભી શકે નહી, પેસા ખૂટશે, વતન અને ઘરખાર વેચાઈ 
જરે) દરદાગીના લોર્‌ મૂકાશે, ફગ્જમાં ડુખી જવારો, અને આખરે 
છે વ્રાર્જી' નથી થતુ” તે હાર્યું કરવુ' પડરો, હમણાં હમણાં કેટલાં 
દવાળાં નીકળેછે; કેટલા ધરખાર વગરતા થઈ જાયછે, અને કેટલાને 
ફુઃખના 'માર્યા દેશાતજી વિદેશમાં જવુ' પડેછે ? એજ આપણા 
લોકોની હાલની હાલત ખતાવી આપેછે, 

* સપનુ યર્સ એ બેરીની અઘરી એ કરી ફરીતે આવતા 
તથી ”, માટે તે ટાંક્યું ગમે તેમ કરીતે પણુ ખર્ચ ઇરવુ'જ જોઇએ, 
ગવી લેકેની સમજ છે. ખઆરમાતે માટે દિકરો હરેક રીતે પૈસા 
મેળવેછે. અધરણીને માટે બૈરી પાતાના વહાલા દાગીના અને 
“સ્રી ધન ”ના પૈસા આપવા તૈયાર થાયછે. જે ધણી ન માને 
તો તે રૂરાણાં લેછે, અને ક'કાસ કરેછે. ખાપના ખારમાને , માટે 
યત્ન કરતાં પણુ જે પેસા ન મળે, તો નજીકનાં સગાં તેને પૈસા 
પ્રીરવા ફે મકત અદપવા ઉભા થાયછે; કેમકે ને ખાઃસુ' રઝળે, તે 
કુટુખની ફજેતી થાચ, અને નાતમાં મોં કાઢીને બોલવાનો વારે ન 
આવે. ધણી મરી જાય, અને વિધવાને નિર્વાહનાં પૂરાં સાધન પણુ 
તેશુ મૂક્યાં ન હેય, તતેપપણુ તેનો પાછળ વશ કરવોજ નોઇએ, 
ધણીના શે।કથી ગ્રી ખિચારી રોકાઇ જવી હચ, શક્કળથી તે 
અધમોઇઈ થઇ ગઇ હોય, ગામમાં ઘર કે સીમમાં ખેતર સરજુ' પણુ 
રાય નહીં, તે છતાં તેને નાત વરાને માટે ત્રેવડ કરવી પડે, એ 
કેટછુ' વિપરીત લાગેછે ? રી 

શુભ પ્રસ'ગે જમણું શોભે, પણુ અશુભ પ્રસ'ગે જમણુ સ'શવે. .. 

43 ધે 


્ુંઃ 


(૬3૮) 
સ્ક 2/6? 


હુ 4 થં 

પસુ કેમ [ પક્ષ ત્રાહાત્રાહાતું થશું હ ક મતા બેસવાનું 
છોળા વહેતી હોય, તેને ઘર મોડ ઇહ ટરકુ'કાસ નથી $ પ્રેતાન્ન 
ગમે પણુ કેમ $ કુ બિ ન પાછળ નાતે! જમાઢવાવું' 
ખાવાની શાઅથી છૂ ની તિવેકછુનિ એકને સાર્‌ ગણે નહીં] 
શાસમાં કઇ નથ શા પણું તજી શ્કતા નથી, એ આપણી 
1 અ છે ? જે દહાડે દશસુ' કુટાડું રાય, તે 
જુદી નતિખળતા કા કાળગ્યવહારતા લોક જમવા જાયછે, અગિયા- 

તં 
શુ માશ્મે ઘરનાં યૂતકી છતાં નાતવાળા તેમતુ' જસે છે. સૂતકીતે 
.૨મ છાઈ લઠાઈએ, પલ તેના ઘરના ને તેનાથી સ્પર્શાગેલા' 
' ખાધ ન લઈએ, એ જુવો ન્યાય 1 લેકે સૂતકીવું 
ખાઈને પછી નાહી આપેછે, એટલે તેએ પાક થયા એમ સમજે 
ર; પરતુ અલ જઈ ચટમાં પડેછે, અને નાહાથી પેટની અવરની 
દ્વિ થવાની નથી. વી નાતો મોટી ઉમ્મરના કે જાત્રાએ જઈ 
ભાવેલા કેટલાક જમતા નથી, એથીજ શાખીત થાયછે, કૅ એ 
નાતે! વજ'વા ચે!ગ્ય છે. 

જુટલીક નાતોમાં લગ્ન કરતાં પણુ મરણુ પ્રસગે વધારે ખરચ 
ઝરવુ' પડેછે. મરનાર વાડીવિસ્તાર મૂકીને વૃદ્ધ વચે મરી ગયો શય, 
કતે તેની હાલત ખરાબ ન હેય, તો તેની પાછળ સાર્‌ ખર્ચ 
શવાની લોકે! આશા રાખેછે. વસે વષે" સાખ પડી, તે છોકરાને 
આવા જડી”, એમ તેઓ બોલેછે, રીથ' આયુષ્ય ભોગબ્યા પણી 
જાઇ મરણુ પામે, તો તેને માટે વધારે દિલગીરીતું' કારણું નથી; 

«ચાપિ તે કઈ આન'હનો સમય ન ગણાય. જો વષે મરે, તપા 
શ્ાણુસ લાગ્યુ' છે, ૪ઈ લાકડું શાગ્યું' નથી; તેથી તેની પાછળ કઈ 
આાન'& ઉત્સવ ન થાય. વળી આપણે અહીં ઘરડાં પાછળજ નાત 
બરા કરવા, એવુ* કયાં છે 1 ગમે તેટલી તચે ભને રાસે તે સ્થિતિમાં 
ર૪ મરણ પામે, તેપ્પણુ તેની પાછળ જમાડવાની કરજ તો! ખરીજ 
હાટવા જ્ાયક નાની ઉમ્સરતુ' બાળક કે બાળવા લાયક ચણુ પર૩યા 
ચગશતુ' છોકર્‌' મરી જાય, તેની પાછળ ચાથીફ'-»“ટર્વા-ઝુશારય 


( ફર્ક 


કરવાં પડેછે, એટલે છોકરાંની નાત જમાડવી પડેછે (કેટલાક શહે 
રામાં ચોથીઉ' ન કરતાં નિશાળના છોકરાને હ્ૂધ પાયછે, કે તેમને 
અડીઆ વહેચેછે, તે ચથીઓઆ કરતા સારા રિવાજ છે ). જેતે 
દાટજી' હોય, તેવા ખાળક પાછળ ટૂધ ભાતતુ' ચાથીઉ કરેછે. ડૂધર્મા 
પાણી ઝીકવામાં આવેછે, તે ખાઈને વખતે છે।કરા માદા પડેછે, જેને 
થાન્યુ' હોચ, તેવા છોકરા પાછળ શીરો, લાડુ કે સુખડી કરવામાં 
માવેછે, અને કેટલીક નાતમાં તે! તે જમતા મોટી ઉમ્મરતા પણુ 
જાયછે ! છોકર્‌' પરણ્યુ', એટલે તે જાણુ પુખ્ત ઉમ્મરતુ માણુસ 
ભન્ચુ" હોય, એમ મસાની તેની પાછળ જ્ઞાતિલોજત કરવાનો 
ત્રાસદાયક રિવાજ છે, દશ વર્ષને છોકરો મરી જય, અતે આઠ 
વર્ષની વહુ રાંડ, તોપણુ તેની પાછળ નાત જમે, અને સોઢી 
ઉસ્મશનાં માણુસ જમવા જાય, એ કેટલુ' નીચ અને નિદ્યં છે ? 
જ્ટલીક સમજુ નાતે।માં એવો રિવાજ છે, કે મરતારની જેટલી 
વય હોય તે કરતાં વધારે વયતુ' માણુસ તેનો વરે! જમવા ન જાય. 
એતા કરતાં પણુ સારે માર્ગ એ છે, કે સુઃઃા પાછળ નાત વરા 
ખ'જ કરવા. 
સીમ'ત અને વાસ્તુનુ' ખાવાની શાસ્ર્માં મતા છે, તે છતાં તેતો 
ખાધ કોઇ સમજુજ લૈછે. સીમ'તની નાત કરવાને! રિવાજ ધણૂુમાં 
છે. સીમ'ત એકજ વાર આવેછે, માટે તે પાછળ ને વરો ત 
થાય, તો પોતાની આખરૂ જાય; એમ સમજી ઔએ હઠ લઇને પણુ 
વરે કરાવે છે. હાથ પહેઃસતે! ન હેય, તેદ કરજ કરીને, ફે સ્થાવર 
-જ'મમ મિલ્કત વેચી સાટીતે, પણુ સૌમ'તની નાત સારૂ પૈસા મેળ- 
તવા જોઈએ. જનોઈ તી તાત કેટલાક જમારેછે, અને ફેટહા૪ 
માતાની સ“પત્તિ પ્રમાણે એણ વધારે વાવરેછે, પરતુ દરેક જણને 
સ મારે કેટકુક ખરચ કરવુ* પડે છે. ઉપતિત આપતી વષે 
ઝમણુવાર કરવાતુ' કયા શાઅમાં છે ? 
હગ્ત એ સૌથી મેરે, આનદનો તે ધાસધુસને પ્રસંગ ગણા- 
યછે, તે સમચે સર્જ દેશેપસં અનેક દીજે નાણાં ખર્ચવામાં ઝતેજે, 


(૩૪૦? 

ચરુંતુ આપણા રૃશની પેઠે એક પ'કિતએ સે'કડો હજારે શાલુરોને 

શ્વાતાની ગમે તેવી શ્થિતિ હેય, તોપણુ જમાડેવાની જ ને 
તીક નાતોમાં જયે. જ 


ખીજા'દેશમાં સામાન્ય નથી. કેટલાક દ કુ પાછળ નાત 
પાછળ વરે કરવાની કૂરજ મનાયછે, ન ઉપર છે; એમ છર્તાં 
કરવી, કે સગાં જમાડવાં, ધરધ કર્યાના લગ્ન વખતે નાતે 
પણુ કેટલાક તણાઈ ક જાવે, યારે પુલણુછી થવું, અતે 
જમાડવા ઉભા માં ન લેવી, એ અનિચારતું કામ જી, ખે ઘડીની 
શ્વાતાની સ્થિતિ નુ મ ઘડીની ત્રશ'સાથી સોભાઈને, લાંખી ઝુદ્તને 
નિ'હાથી ક પાકે, ડખી થલું' એ ડહાપણુ ભરેલુ' ન કહેવાય. 
ક તારા આવે ટાણું વરો કરવાની ફેરજ ન છર્તા પણુ 
કેટી લે આની પેઠે ફૂદી પડેછે, જતે ખીજાએને ખોટો 
ક! આપેછે. કેઈ કોઇ એવા નીકળેછે, કે અસુક વરા કરવાનો 
માતે ગ્રલિબ'ધ થો છતાં તે કરેછે, અને નાતો ખ'ધ તોડેછે. ચ્ાતે 
જથાવાળે હોય, સે નિયમના ઉલ્લ'ધન માટે નાતથી તેને સજા 
થઇ શકતી નથી. એકે રિવાજ તોડચે1, તેને! હાલે! ખીજા લેછે? 
નને કેટલીક નાતેપતે! ખ'ધ તૂટી જાયછે. 

જેટર્લાક શહેરામાં અને જેટલીક નાતેપમાં જમણુવારની ફરજ 
ક્ઞમજવાર્મા આવવી નથી. ખાપતુ' ખારસુ' રખડે, તેની કોઈ પરવા 
કરતુ' નથી. સીસ'તની નાત ન ચાય, તેપ્પણુ હરકત સેવાતી,નથી* 
ચાતાની હાલત સારી ન હાય, તે! જ્યારે હાલત સારી થાય્ર, ત્યારે 
ડ્હેલેદ વરા કરેછે. કોઈ કોઇ વાર પાંચ પચીશ વર્ષ વીત્યા પછી. 
તરા થાયછે, અને કોઇ વાર રહા જીય, તે બિલકુલ થતા પણું નદ 
«કસે ઘેર કચો। વરો ખાકી છે, તેની સાઇસોધ રાખતું નથી, કે 
(જઈ ટીકા પણુ કરું નથી. ગાસડામાં તે કસ્બાએ।સાં આથી ઉ 
પ્રકાર જોવામા આવેછે, કઇ ખાસ કારણે જાઇની નાત રહી ગઈ 
જા્‌ય, તે નાતના સકે વારેવારે તેના માં ઉપર કે સેના સગાધહા- 
હાંસે કેદી ખતાવેછે. દક્ષણી સોકેમાં પાંચ પત્રાળીએ પણુ લગ્ન 
થઇ શકે; એમ'ફહેવાયછે. તેસનારમાં જ્તાતિલાજનતે1 રિવાજ નશી. 


ક્ર 


(( 3૪33) 


જપૈસાદાર લોકો ગમે તેટલાં માણુસે ચોતરે, એ વાર્વ જૂ્ણ છે, પરતુ 
એણ ખરચ કરવુ' હચ, તો! સારી સ્થિતિના માણુસ પણુ ગચ તે 
ગાશે જઈ લસ્ત કરી આવેછે. આ રીતિ સ્છુતિષાઢ અને અનુકરણ 
કરવા જેવી છે. ગૂજરાતના લોકને તે! ગમે તાં રહેતા હોય, અને 
ત્યાં લગ્ન ડરવાની સોઈ હેય, તે પણુ લગ્નાદિ પ્સંગ ઉપર પોતાપે 
વ્તુત્‌ આવવુ' જેઈએ, અને પોતાની નાત જમાડવીજ નેઇએ. 
જસાડવાની સાથે એથી ખીજી પણુ ઘણી હરકતો! દૈશાવરી લે!કોતે 
લૈ।ગવવી 'પડેછે. 
કેટલીક વાર લેજે કહેછે, ફે 'ખાવુ ખવડાવું, એ તે ઉછીના 
વ્યવહાર છે, આપણુ અબેો(ટિયાં તે દરહાગીના પહેરીને ખીનને 
ઘેર હઠ તરીકે પાટલો માંડીએ, તો આપણે વેર અવસર આવે, 
(ચારે ઓજાને જમાડવાની ગપણી ફરજ છે. અ વાતમાં રેખીવી 
કઈ સત્યતા છે, પરતુ એતે આગળ લખાવીએ, તો જેવુ' જસણુ 
આપણુને બીજા જમાડે, તેવુ જ જમણું આપણે તેને આપવાની 'પણુ 
કૂરજ છે. ને આપણે હલકુ' જમણુ કરીએ, તો ઉછીના વ્યવહાર 
અશખર વળી ન રહે. નાતમાં ખધા સરખી સમિતિના હોય, તે!” 
ઉછીના વ્યવહાર તેએ। ખરાખર વાળી શકે. ગરીખ અને તવ'ગર «ન્યાં 
સુધી એકજ નાતમાં હુરે, ત્યાં સુધી સર્વ વ્યક્તિએ સરખી રીતે 
ખરચ કરી શકવાની નથી. વાળી ખાળીને હિસાખ સમજવાની 
કરજ કોઈ નાત સમજતી તથી. ઘણી વાર લોહ કહેછે, કે તાત 
જાઇને ખરલ બેદી નથી. જમણુવાર એ નાતને તતો માત્ર એક 
દિવસતુ' વાળુ છે. આવા કથનતે। લાભ લે તો કેવુ' સારૂ? ; 
જમણુવારના લાભ લોકે કેવા મતાવેછે, તે જેઇએ. જ્યાં 
નાતનો જથે મોટે હોય, ત્યાં લોકોને વર્ષમા પાચ સાત મહીના 
જમવાનુ પરવડેછે, એટલે તેમનુ' વાપિક ખરચ ઘણુ ૪મી થાયછે, 
જ લાભ ખતાવતી વખતે લોકે! “ઉછીના વ્યયહાર ” ની વાત 
ભૂક્ઠી જાયછે. પોતાને ઘેર વરો આવરે, ત્યારે કેટછું' ખર્ચ થરે, 
તેનો વિચાર તેએ કરતાં નથી. જે નાતમાં ધાચ સાત માસ 'ખાંવાનુ' 
“શળે, તે તાત જસાડવી પડે, તે આાધારણુ પજ્ઞે પાંશસે' -રૂપીઆ 


(#૪૩$ - 


અને જીલતે પણુ સ્વાઢ આપે, એવે! ખોરાક પેર એછા ખર્ચે થઇ 
થઇ શકે, કઢાઇઅદની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પરેછે, કે 
। વૈમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હેય, તોપણુ તે વતન છેડી 
પરગામ જતા નથી, એટછું જ નહીં, પણુ વખતે લાજ શરમ મૂકી 
શૈલાઇઈઓમાં જમવા જાયછે, ધેર કપાસીઆ જેટલુ' પણુ ઘી ખાય 
નહીં, અતે નાત કરવાને! વખત આવે, ત્યારે ધોતાળ ખને. માંખ 
સારીને નીચાવનાર વાણીોઆને ઘેર વરો આવ્યો, ત્યારે ધીની 
તાંખડીને વહુના ષગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ. પ'ગત વચ્ચ 
આવે બનાવ શનેલો નેઇ વાણીએ કણે, બેટા ધી હન્યુ', તેની 
ફિકર નહીં, પણુ ઘાલમાં તેથી ભીતુ' ચયુ% માટે તે ઉપર ભક ખે 
ટોપલ્ષા ખાંડ પાથરીને કોર્‌” કરી નાખો! | 
જમણુવાર વિષે કેટલીક ખીજી વાતે! કરવાની બાકી રહેછે, જે 
ગામોમાં જમવા ભાટે વાડીએ નથી, તે ગામોમાં, તથા જ્યાં વાડીએ 
છે, ત્યાં કિચિત્‌ ખરચ ને મહેનતનો! ખચાવ કરવા માટે લોકે 
શહોલ્ષાઓમાં કે સરિયામ ર્તા ઉપર નાતેદ જમાડેછે, ખ'ને 
ઘાલની પાછળ ખાળકુ'ડીઓ અને સ'ડાસની ગધ આવ્યા કરેછે, 
રસ્તાને વાળી ઝુડીને જેઈએ તેવા સાફ કરવામાં આવતા નચી. 
પર્સ છેકકર્રાની પહેલી ઘાલ બેઠી હોય, તે। ભાયડા માગ રાવા 
સાટે બૈરાંની પાછળ ઝઝુમીને ઉભા રહેછે. પીરસવાનો તાલ ન 
હોવાથી કે ટેવને લીધે બૈરાં છોકરાં ભુમરાણુ કરી મૂકેછે. પીરકતાર 
સાથે એળખાણુ હોય, તેને ઝટ ને જેઈએ તે કરતાં પણુ વધારે 
શીરસાયછે. કોઇને ભાત પીરસાય ત્યાં સુધી બીજાને પૂરા લાડુ 
વગેરે પણુ આવ્યા ન હો્‌ય, કોઈ જમીને હાથ છુએછે, એ ચાલતી 
પષડેછે, તો કોઇ જ્ઞાત દાછા માગ્યા કરેછે, એવી સ્વિતિમાં ભીખા 
રૂની ધાડ તૂટી પડેછે. ભીખારીમાં વાઘરી રાવળીસ્મા ઉપરાંત હેઠ 
ચમાર પણું દાખલ થઇ જાયછે, અતે આખી નાતતે અશડાવી 
સારેછે, એટલુજ નહીં. પણુ વખતે કોઇનાં પ'ચપાત્ર પણુ તે તાણી 
જાયછે. ગધેડાં ને કૂતરાં બિલાડાં પણુ પતરાળાં ચાટવા મહી જાયછે. 
પતશળાં ઉપાડયાં કે મનૂર કે હજામ કે જમનારા પોતે જસીન 


ટ ( 3૪૨) 


અરચ લાય. જે માણુસ વિસ્તારી શાથ, તેને ત્યાં દર ત્રણ થાર તપે 
એક નાત આવે, તેથી તેડું વાપષિક ખરચ આશરે દોઢસો રૂપીન્ના 
જડે, પાંચ સાત મહીના જમવાતું' સળવાથી દોઢ સે કરતાં એ 
બરચ થાય, લાં સુધી તેમાં લાભ નથી, એ સ્પછ છે. ગરીબ ક્થિ- 
તિના લોકે, જે પોતાનું શુજરાન દોઢસો! ખસે' રૂપીઆમાં ચલા- 
વતા હોય, તેમને તો આથી સટ છે, એમ સમજવુ. ચઢવી સ્થિ- 
તિના હોકોને ચઢતી જાતનો વરે કરવો પડે, તેથી તેમને પાંચસે' 
કરતાં વધારે ખરચ પડે; અને પારકે ઘેર જમવાથી તેમને માત્ર 
તાળુ' જેટલેપજ ઉગારો પડે, કેમકે તે ગરીખની પેઠે ટકેટ'ક ખે'ચી 
કાઢી ન શકે. તેથી તેમને પણુ જમણુવારથી લાભને ખદલે તુકસાન 
છે. જેએ। નમારસુઠા છે, છિ'વા ગર્‌ીખ સ્થિતિની વિધવાએ છે; 
અથવા જેમને નાતવરા કરવાના શ્રસગજ આવનાર નથી, લેમ 
પારકે પેર જમવાતુ' મળવાથી લાશ છુ ખરે, પરતુ નાતમાં સેવા 
ઇસમોની સખ્યા ખડું થોડી હોયછે. ગરીબ ગુર્ખાને મદત આપ” 
વાની ગોઠવણુ નાત તરફથી સહેજ થઈ શકે એવી છે; માટે તેમતા 
શાઢા લાભની ખાતર આખી નાતે સોસવુ', એ ગરાળર નથી* 


નાતનપ હ્ાયદા ખતાવવા સાહે કેટલીકવાર જણાવવામાં થાવ 

છુ, કે હેપકો। પોતાને ઘેર સાર્‌ જમણુ કરરી શકતા નથી, 
નાતેપર્મા સાર સાર્ણ જમણ જમવાનો તેમને લાભ મળેછે. પફવાન્ન 
અતે તરેહ તરેહનાં શાક ભજીગાં ઘેર કરીને ખવાય નહીં; કદાધ્ધ 
કરે, તોપપણુ ઉદાર મનથી સરસામાન વપરાય નહીં, તેથી નાલન 
જેવી સક્સ રસોઈ થઇ શકે નદીં, જેમને આણ પાતછુ' આ્રાઈને 
હસાઢા ફાહવા પડે છે, તેમે નાતનું' જમણું વસાણારૂપ શ પડેછે. 
_નાતવશ ન કરવાથી ૬૨ ઘષે' રૂ. ૧૫૦ ની કિટ્ાયત થાથછે/ બે 
સ ષાત ઉપર જણાવી છે. એ રકમને પાભેપ લાગ પણુ જો ધેર સાર 
જમણું ફેરભાર્સા વાપરે, સ્‌પ ખસ થાય, નાતના ઉ'ચાં મિષ્ટાન 
સ્વાદિષ્ટ હોવાથી વધારે ખાવાનું મન થાયછે; તેથી તે અરીરતે 
કૂયજાને ખરે પુકસાન કરે છે, એના કરતાં શરીરને સુ છાપે, 


(૨૪ - 


અને જીલને પણુ સ્વાદ આપે, એવે! ખોરાક પેર એ!છા ખરે થઇ 
શઇ રાકે. કટાઇઆાની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પટેછે, કૈ 
। લૈમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હોય, તોપણુ તે વતન છેડી 
પરગામ જતા નયી, એટલુજ નહીં, પણુ વખતે લાજ શરમ મૂકી 
ઘેલાઇઓમાં જમવા જાયછે, ઘેર કપાસીઆ જેટલુ' પણુ ધી ખાથ 
નહીં, અતે નાત કરવાને વખત આવે, ત્યારે ધાતાળ ખને. માંખ 
સાર્‌ીસે નીચોવનાર વાણોઆને ઘેર વરે આવ્યો, “ત્યારે વીની 
તાંખડીને વહુના પગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ, પગત વ્ચે 
આવે ખનાવ બનેલો નઇ વાણીએ કે, બેટા! ધી હ્યુ, તેતી 
ષ્રિકર નહીં, પણુ ઘાલમાં તેથી ભીતુ' થયુ» સાટે તે ઉપર મેક ળે 
ટેધ્પલ્ઞા ખાંડ પાથરીને ફોર્‌' કરી નાએ | 
જમણુવાર વિષે કેટલીક બજી વાતે। કરવાની બાદી રહેછે, જે 
ગામોમાં જમવા માટે વાડીએ નથી, તે ગામોમાં, તથા જ્યાં વાડીએ 
છે, ત્યાં કિંચિત્‌ ખરચ ને મહેનતનો ખચાવ કરવા માટે લોકે 
મોછોલ્લાઓમાં કે સરિયામ રસ્તા ઉપર નાતે! જમાડેછે, ખને 
ઘાલની પાછળ ખાળકુ'ડીઓ અને સ'ડાસની ગ'ધ આ્રાવ્યા કરેછે, 
રસ્તાસે વાળી ઝુડીરે સ્‍ેઈએ તેવા સાક્‌ કરવામ્યાં આવતા નથી. 
ખૌશે છે।કર્રાની પહેલી ઘાલ બેઠી હોય, તે જાયડાએ। ભાગ રાવા 
સાટે નૈશંની પાછળ કઝઝુમીતે ઉભા રહેછે, 'પપીરસવાનો તાલ ન 
હોવાથી કે ટેવને લીધે બેરાં છોકરાં છુમરાણુ કરી મૂકેછે. પોરસનાર 
સાથે એઆળખાણુ છાય, તેસે ઝટ તે નેઇએ તે કરતાં પણુ વધારે 
શ્ીરસાયછે. કૈ।ઇને ભાત પીરસાય ત્યાં સુધી ઔજાત્તે પૂરા લાડુ 
વરેરે પણુ આવ્યા ન હોય, કોઈ જમીને હાથ છુએછે, ને ચાલવી 
પકડેછે, તે। કોઇ જ્ઞાત દાળ માગ્યા કરેછે. એવી સ્થિતિમાં લીખા* 
રૂની ષાડ તૂટી પડેછે, ભીખારીમાં વાઘરી રાવળીન ઉપરાંત હેઠ 
ચમાર પણુ દાખલ થઈ જાયછે, અતે આખી નાતત્તે અશરાવી 
સારેછે, એટલુજ નહીં. પણુ વખતે કોઇનાં પ'ચપાત્ર પણુ તે તાણી 
જાયછે. ગધેડાં એ કૂતરાં બિલાડાં પણુ પતરાળાં ચાટવા મ'ડી જાયછે. 
પૃતમાળાં ઉપાડયાં કે મનર કે હજમ કે જનારા પોતે જમીન 


( ૩૪૪ » 


સહેજસાજ વાળેછે. જમીન પર સઠવાડ પડયે હાથ, અને _માંખો 
ખણુખણુ કરલી હોય, તતેપપણુ ર્ત્યાં ભાયડાએની પ'ગત બેસેછે. 
લોકોને માભડછેટ અને ગ'દવાડનો વિચાર થતો નથી, એ નવાઈ છે; 
પૂણુ નાત ગ'ગાને। પ્રવાહે ગણુ્‌યછે, તને પવન વડે સ પવિત્ર 
થઇ જય છે | જમનારા જાણે ધાડ પડવાની હાય, તેમ ઉતાવળે 
જાઇ નાખેછે, જે કાંઇ ચીજ ખૂટવાની ખૂ આવી, તેપ તે ખમણુ 
ત્રમણુ' ભાણાર્માં લઇ રાખેછે, અને ન ખવાય તેટછુ છાંડેછે. ઘર- 
પણીને એથી કેટલે! ખિગાડ થશે, તેનો કોઇ વિચાર કરતું નથી* 
દીંમતી વાનીએ! છૂટથી વીરસાય, અને શાક ભીની કે!ટડીને 
તાર્ળાં વાગે 1 જમતી. વખતે ઘણી લહાઈએ। શાક તરકારીને માટે 
થાયછે, દક્ષણી લેપ્કો ૨૧૨૪ જગાર્માં જ્યારે રાંગાળી પૂરીને, 
અગરખત્તીએપ સળગાવીને, અને પાટલા સાંડીસે ઠાઠમાઠથી જમવા 
સે છે, ધીમાશથી નિરાંતે જમે છે, તથા શાક ભાજીએ ઉપરાઉ- 
પરી પીરસેછે, ત્યારે આપણી જમણુધાડમાં તેથી ઉલટાજ કકાર 
જોઇએ ષીએન પહેલાં આપણે અહીં પણુ જમવાની જગાએ 
છટકાવ થતા, મોર્ટા સે સાર્રા પતશળાં વપરાતાં, ઠં'ડે પેટે નિરાંતે 
જમાતુ'; કોઈ ન આવ્યું' જીય, તે। તેને માટે રહા તતેવાતી, બણું 
પીરસાયા પછી ઘાલનાં તમામ માણુસો શરૃઆત કરવાને તૈયાર 
રુમ માલમ પડે, ત્યારે ઇશ્વરની કે ઇદ દેવની * જે ? બોલાય, 
સ્‌ પછી જમવાડું ચાલતુ થતું. શાક વગેરે કૂરી કરીને પીશ્સવાં 
સંત જમી રહે, લારેજ ભાત નિકળતે!, અને ખધાં હાથ મોં ધોઈને 
એક ચિત્ત (તૈયાર) ચાય, ત્યારેજ કો ઉઠીને ઉભા થતા, ઘણી વારે 
ત્માપણેુ પહેલાના સારા ચાલ છડી દઇએ છીએ, અતે મોઢા તે 
“પરાળ ચાલ નવા પાડેલા જઇએ, છીએ. પહેલાં કેઈ રેકાણું છેવટ 
લ ઉતની ” ઘાલ ખેસવી; એટલે નાતના આગેવાને!, ગૃહચ્છે! અને 
વૃદ્ધ ભાણુસા સૌથી છેલ્લા બેસતા, તે એવા ઈરાદાથી જુ ઘર્ધણીને 
હયા કઇ ખૂઠડે તે! બૂમ ન પડે; એટલુંજ નહોં, પણુ વખતે નાતતા 
આગેવાન કેટલીક રસોઈ પોતાને ઘેર તૈયાર રાખતા, અને ઘરધણી 
ત્ત થા. ખૂટે, યારે તે મગાવી સેતા, ન્યાં આગેવાન બાવા ઉદાર 


(:૩૪૫ ) 


ઠ્િલિના ને આશ્રય આપનાર હોય, ત્યાં તેભને નાતના લોકે! પૂત્ટય 
સમજી માન આપે, અને તેમની આત્તા સાને, તેમાં શી નવાઇ ? 
ઉનની ઘાલ માટે ઉ'ની રસોઈ થતી, તેથીજ તેનુ” એવુ' નામ પડેલુ” 
છે. નાતડુ' ચુેકુ' તેમ્ને પીરસાતું” નહીં, કેટલીક વાનીએ તેમને 
માટે અલગ રાખવામાં આવતી, બતે પીરસતી વખતે તે ઉ'તી 
કરવામાં આવતી. તેમને વળી કહેલાં દૂધ પીરસાતાં; અને શીતળ 
જળ મળવા માટે, માટીના કોરા ઘડા પાણીથી ભરી રાખવામાં 
શઆવતા, આવા ઠાઠમાઠ હાલમાં આપણું હવચિતજ જોઇએ છીએ. 
તાતને માટે ખાસ વાડીઓ કરાવી તેમાં બેસવા માટે પાટલા 
પાટીઆ રાખવામાં આવે, અને કપાસીઆથી ભરેલાં માટીનાં 
ક્ાડીઆંને મદલે સારી રાશનાઈ કરવામાં આવે, તે! જમવાના 
ગાન'દર્માં વધારો થાય. 

જમણુવારાનુ' લખફૂટ ખશ્ચ કમી કરવા માટે ફેટલીક નાતે 
વાળા વખતે બ'દોભસ્ત કરેછે, પરતુ તે પૂર્ણ વિચારથી, હુમેશ 
નિભલે એવા, અને ક્ળદાયક નિવડે એવા કરવામાં આવતા નથી, 
એક ઠેકાણે સૂતકના બાધથી કે ખીન્ત કારણુથી મરણુ પાછળ તેર- 
માની નાત તે દિવસે ન ઝરતાં "દરમાં પછી ગમે ત્યારે કરવાને 
ઠરાવ થચે।. પરિણામ એ થું કે તેરઝ્ુ' ખાલી ન ન્તય, માટે તે 
દિવસે મણુ બે મણુતુ' વાવરવુ' પડે, તેતુ' ખરચ વધ્યુ? અને પ્‌ 
રઝુ' વીત્યા પછી તુરતજ તાત કરવાની રીત ચાલી, ખીજે ડેકાલે 
ખરચ ઘટાડવાને ઇરાદે એવો ખ'ધ ખાધ્યે કે કોઇએ નાતમાં 
ઉપર ઘી પીરસલુ' નહી”. આથી પરણ્યાની કે સુભાની સર્વ નાતમાં 
વાળેલા લાડુજ થવા લાગ્યા. વારેવારે લાડવા ખાવાથી ક'ટાળોા 
આવે, અતે વરાના જમણુને! આન'દ એછે! થાય, એ વાત તતો 
જાશે બાજુએ મૂકીએ, પરતુ વાળેલા લાડુમાં લોકે ઉપર ઘીની 
વાનીએ। કરતા પણુ વખતે વધારે ઘી નાખવા લાગ્યા, તેથી ખર” 
શમાં ખચાવ કરવાને! ઇરાક પણુ પાર ન પડચો., આના કરતાં 
અસુક અવસરની નાતે” ન કરવી, અથવા ઘણી નાતે. કરતા હોય, 
ત્તે ક કરવી, એવે બધ આૈંધ્યો હોય, તે ખરુચર્સાં ઘટારે 


( 3૪૬) 


થાય, અને સારાં નરસા જમણુ કરવાની રીત ચાલુ રહે વળી નાત 
કરવાની કરજ નાતવાળા તરકથી નથી, એવુ' ૨૫૪ ઠશવવાર્માં આવે- 
«યારે જેને સવડ આવે, ત્યારે તેસે નાત કરવી હોય તો ટર, સને 
જે નાત ન કરે, તેની કોઇ બદગેઇ કરશે, તે! નાત તેને પૂછશે, 
સેવો ખ'ધ ખાંધવામાં આવે-તે! સેથી લાભ ચયા વિના ન રહે. 
સેડાવાળમાં જાખી નાત જમાટઢવાનેો રિવાજનથી. સૌ ચ્ાતપોાતાની 
“રટ” જમાડેછે, અને વ્યવહાર એટલા ઓછા રાખેછે, કે 
જાંટનું જમણુ ઘણીવાર તપે્લાથી તૈયાર થઇ શકેછે. જુઓ ચાછળ 
« ખમણ ” ભાગેછે, તે સો એક દહાડે ભ'ગાયછે, તેથી જઇને 
ચર મણુ અધમણ, તે! કોઈને ઘેર ખશેર પાંચ રેર વાવરવાથી પતી 
જાયછે. વિવેકની ખાતર સૌતરાં શાખી નાતર્માં દેવાય છે. “ જીવો 
નસ જીવાડો”, એ કહાણી એમનામાં ચાલેછે, અને ઢાળ બ્યવહાર 
વધારવી ઘટાડતી વખતે તે લાચુ થાયછે, શ્રીમ'ત લે।કો હોય, તેજ 
સાત્ર કોઇ વાર આખી નાતની જમણુવાર કરેછે. બા બાબતમાં 
એડાવાળાનેો દાખલે। ખીજી નાતો।એ શ્રડુણુ કરવા સરખે છે* 





પ્રકરણુ ૬ ફૂ 
અવસર ઉ'રનાં બીજા' ખરચ. 


શુભાશુભ પ્રસગે જમણું ઉપરાંત ખીજા' ઘણાં ખરચ કરવાં 
પ્રેછે, પ્રથમ આપણે લગ્નની વાત કરીએ. લગ્ન ઉપર્‌ કેટલીક 
નાતોર્માં વડી પાપડ વહે'ચવાને। ચાલ છે. સ્ાટીનાતેોમાં વડી પાપડ 
વખતે આઠ ભણું દશ મણના કરવાં પડેછે. ખરચ કરતાં કડાકૂટ 
એટલી ભારે છે, કે લોકો તેને ખદલે હાલ ખાંડના વડી પાપડ કરેછે. 
જેટલીક નાતમાં ગણુપતિ સ્થાપના વખતે નાતમાં કે મહાજનર્મા 
નાળીએર લહાયછે, ભથવા કોઈમાં વરઘોડાર્સા ત્માવતારને નાઈક” 
સેર આપેછે. કોઈ ખરાં નાળીએરને ખદલે ખાંટનો નાળીએર વહેંચે 
રુ..લગ્ત વખતે ખારેક, ટોપરાંને સોપારી વડે ચવાસેૂ।ના ખોળા ભર” 


[8 308;) 


યામાં ગ્ાવેછે, અને ખીજી બૈરીગતે પણુ તૈ,વહેચયાં,પરેછે, ફેટ* 
લીક નાતોમાં એ ચીનેતુ' વજન દશ ખાર ભણું ચાયછે, પૈસાદાર 
શય, તે નાતમાં, ચાખળામાં કે મહાજનમાં તાંખા પીતળનાં 
વાસણુનુ' “ લાણુ'” કરેછે, વરકન્યાને સગાંતહાલાં તરફથી “ખાવુ” 
એટલે મગજ કે દળના લાડ-લાડુ કે બજારમાંતી સીઠાઇ આપ- 
વાતો રિવાજ છે. જથાવાળાને ત્યાં એ ખાવુ' એટલુ' ખધુ', આવેછે, 
કે તે બગડી જાયછે, ફે સૉંઘે ભાવે વેચી દૈવુ' પડેછે. લગ્ન પ્રસં'ગે 
કેટલાંક લૂગડાંલત્તાંને દરદાગીના નવા કરાવવામાં આવેછે, ધરખા- 
ને રંગવા ધોળવાનુ' કામ ચાલેછે, માંડવા રચાયછે, રોશનીને માટે 
ગોઠવણુ થાયછે, ટકે।રખાનાં બેસેછે, વાજા' વાગેછે, વરધોડાને માટે 
દ્ારૂખાનુ' લેવાયછે, મશાલોની ગેોઠવણુ થાયછે, અને વરઘોડો દીપી 
ઉઠવા માટે અનેક જાતનાં વાજા) પાખરવાળા ઘોડા, ગાડીએ, 
ચાલખીએ।, હાથીએ, ખ'ડુકો છોડનારા આરબો વગેરે મેળવાચછે. 
ઝેટલ્‌ીકવાર શણુગારેલા ઘોડા વગેરેનાં ભાડાં ઘણાં વધી જાયછે; 
ભને વરઘોડા પાછળ સુષ્કળ ખરચ થાયછે. કદી લગ્ન કિવસતુ' કૈ 
ગોરજ હોય, તોપણુ રાત્રે વરઘોડો ચઢાવવો જેઈએ; કેમકે તે વગર 
તે સારો દીપે નહીં. “ વાણીઆ વરઘેડે” એવી કહેવત છે, એટલે 

વાણીશમા વરઘોડા પાછળ ઘણુ" ખરચ કરેછે. અને બીજી નાતોવાળા 

ચૃણુ તેમની નકલ ડરેછે. કન્યાદાનમાં ભાપવા માટે ખાસ દાગીના 

હરાવવા 'પડેછે, પહેરામણી કે પલ્લા વિષે આપણે "પાછળ વાત ટરી 

ગયા છીએ, કેન્યાના મામાને સોસાજી' કરવુ” પડેછે. કન્યાના ખાપને 

ઉેતર કરીને કે માટલું પૂરીને વેવાઇ તરફતાંને માંડવો પહેરાવવી 


પડેછે. 
લગ્ન અને બીજે પ્રસ'ગે અનેક ન્તતનાં હાપાં આપવાં પડેછે. 


સૂડી નાથ ઝાલીને, લૂણ ઉતારીસે, ગાતરડા ખસેડીએ, હે બારણ 
વાસીને વરની બહેને ને ફોઇએ! દાપાં લેછે. પરશેતર કરાવવાસાં 
શ'ધાએલા ષ્ાહારુા ચાંલ્લા કરાવીને ખાસ દક્ષણા માગેછે. ગેર ગએ 
ટમે મોટી રકમની આશા રાખેછે. કેટલીક વાર પાંચ પચીશ રૂપીએ 
પ્રણ તે રીગ્રતા નચી. દરજી, સાળી, ફુલ્ારુ હૅેજામ વગેરે પોતાના 


( 3૪૮ ) 


લાગા માણુસની સ્થિતિ નેઇને વધારે એઇછા માગવાની હઠ કરેછે. 
ત્ષઞગા થએલા ષ્રાદ્દાણાને જુરથી ( દક્ષણા ) વહે'ચ્રાયછે. એચ્છવ 
રીતને કરનારાને અસુક રકમ આપવી પડેછે, ઇટદેવ તથા ગુર્‌ તથા 
ખીજા' મ'રીરોના લાગા લેવાયછે. હાથેવાળા સાર્‌ ગુરૂને ખાસ 
ઊાલાવ્યા હોય, તો. તેમને સારી રકમ ભાષવી પડેછે. ગામદી મેન 
તાજીઓ છેકરાએને છૂટી અપત્વવા શાવેછે, અને રૂપીઓ બે 
રૂપીસા પડાવેછે. પાટીદાર રજપૂત વગેરેમાં ભાટચારણાદિ શ્ાગણુને 
રૃણુગી આપવી પડેછે. સીમ'ત વખતે પેનના માખાપ સામેર્‌ વરતારૈ 
છે, અતે પોતાની સ'પત પ્રમાણે ર્‌* ૩૧) થી માંડીને ત્રણુસે' રૂપીગા 
સુપી ચાંલ્લો ઇશેછે. ધેનને સાટે ખાસ કપડાં કરાવવાં પડે; જૂદા 
લગ્નાદિ પ્રસ'ગૅ ષાદ્દાસ।માં ચસ યાગાદિ કરીને ઘણાર્પૈસા અરચાયછે. 
સરણુ સ'બ'ધી કેટલોક ખરચ આપણે પાછળ ગણાવી ગયા 
છીએ. મરતાર વૃદ્ધ હોય, તે। કાણે આવનારને લાડુ બ'ધાવવા ચડેછે, 
લૂગડાં પહેરાવવાં પડેછે, જુ શેકડ આપવુ' પડેછે. જમાઈઓને 
પાઘડીઓ ખ'ધાવવી પડેછે. છોકરાઓને તેમના સસરા પાઘડીઓ 
ખ'ધાવેછે. છોકરીઓને રેક મૂકવા માટે ઘેર બોલાવવી પડેછે, ગને 
કપા કરાવવા પડેછે. કારટીઓ સરામણવું દાયું સછે. એક વર્ષ 
સુધી “ મેળે ” આપવે પડેછે, કે એક માણુસને જમાડવુ' પડેછે. 
એક વર્ષ સુધી ગોરને ત્યાં કે પીંષળે પાણીનું બેઠું રેડલુ' પડેછે, કે 
સે માખતના પૈસા આપવા પડેછે. દરેક મરનાર પાછળ સુદ હાન) 
કરલુ' પડેછે, અને તે પાછળ મરનારના ગ્રાભા પ્રમાણે નાની સોટી 
રઝમ કાઢવી. પડેછે. સજ્જા પૂરીને ગોરને સારી રીમતને। સરસામાન 
એટલે પલ'ગ, તળાઇ, ઉસીકાં, પહેરવાર્નાં કપડાં, દરદાગીના વગેરે 
આપવાં પડેછે. મરનાર સરી હોય, તે! તેના સાખાપને “ છાષડી” 
અપ્પવી પડેછે; અને ગોરણીઓ જમાડવી પડેછે. ગારણીએ! તિ 
શિસે વખતે બે ચાર મણુને। લાડુ વરેછે. 
ઉપર જણુ।વેલાં કેટલાંક ખરચ નાર્ના રાયછે, અને જટલાંઇ 
જરચ ગરીખ લેપ્હો નાના પાયા પર કરેછે, તથાપિ શર્જા અરથડું 


ર્ત ચ _(7 


એકર કરીએ, તો! રકમ મોટી થાયછે, ભને'તે તાની સ્થિતિ * 
ઞમાણું સવને ભારે પડેછે. એમાંનાં કેટલાંક ખરચ કાઢી ન'બાય, 
કે કમી કરી શક્ય, એમ છે, અમદાવાદના લોકોએ વરઘોડા પાછ- 
ળું ખરચ ઘકુ' કમી કરી નાખ્યુછે, તેનો દાખલો ખીજ ગાસન 
વાળાએ લેવો! નેઇએ. ઘણુ ઘોડાને અદલે થોડા ઘોઢાથી પણુ 
વરઘોડા નીકળી શકે. ખડુ દારૃખાનુ' છોડી પૈસા ઉપર દેવતા મૂકવો 
તેના કરતાં થોડા દારૂખાનાથી નભી શકે, ઘણાં વાન" ને તાસાં 
કરતાં એકાદ સારૂ* વાજુ' બસ થાય. ખેડાવાળસે. વર એકલી 
દરજીની ભુ'ગળથી પણુ પરણી શકેછે ! મોટા મે કીમતી માંડવા 
કરતાં, નાને ને શોભીતે। માંડવો ખાંધ્યો હોય, તો ચાલી શકે. 
લગ્ન હિવસતુ' હેય તો! પછી વરઘોડો રાતે કાઢવાની કઈ જરૂર 
નથી. એમ કરવાથી રોરાની ને દારૂખાનાના ખરચો અચાવ થાય. 
હક્ષણી લોકે બનતા સુધી દિવસનાં સુહુત રાખેછે, અને આપણા 
લોકે તેવુ' સુહુત" આવતુ” હાય, તો તે રાતે વરઘોડો કાઢવાની ખાતર 
ખદદલવા ચાહેછે ! 


શુભાશુભ મ્રસ'ગે ચાંલ્લો ને ખારશં-દુઃખવરો કરવાનો ચાલ 
છે, તે સારો છે. તે અગ્રેજી પદ્ધતિનાં પ્રોનિટ'ટ કે"ડની ગરજ 
સારેછે. ખરચ કગ્નારને એથી સારી મદત મળેછે. આપશે અહીં 
ચાંલ્લા કે બારશમાં એક ખે રૂપીઆ આપવાને ચાલ હતે!. હમણાં 
હમણા એ રકમ વધતી ચાલી છે, વષમાં ઘણે ઠેકાણે ચાલ્યા 
કરવાના પ્રસગ આવેછે, તેથી મોટી રકમ આપવાને! રિવાજ એક" 
દરીએ ભારે પડેછે વડોદરા વગેરે ડૈકાણિ દક્ષણીઓ,નુ' ન્તેઇને 
ગૂજરાતીઓ માં પોષાક આપવાનો મચાર ચાલેછે, એ રીત પરુ% 
કરવા જેવી નથી, કેસકે આવેલા પોષાક વેચવા જતાં પૈસા ઓછા 
ઉપજેછે, અને પોષાક આપનારને ખરીદવા જતાં પૈસા વપાર્‌ 
આપવા પડેછે, તેથી તુકસાન ખબ નેને થાયછે. 





૨ $૫૦ ] 


? "પ્રકરણુ ઇમુ" 
દાન પમા. 


શાહના કસ્યાણુને માટે કે પેલે લવ પામવાની સમજથી 
જાપણા લોકે અનેક રીતે દાન ધશ કરેછે, અભ્યાગતને બારણેથી 
ષાછે। ન કાહતાં ચપટી ચાંગછુ જે મળે તે આપવુ' એવો ચાસ્રીએ 
માધ કરેછે, બીજના ફુઃખમાં ભાગ લેવો, કને તેને યથાશક્તિ 
ભરત કરવી, એ માણુસ માત્રની ફરજ છે. આપણા લોકે। માણુસને 
શદત કરેછે, એટછુજ નહીં, યણુ પ્રાણીઓને પણુ મદત કરેછે. 
શને માટે ગમાનક કાઢે છે; અને કૂતરાની ચાટમાં કાંઇવધ્યુ'ઘટયુ' 
નાખી શવેછે, ફૂતરી વીત્રાય, ત્યારે તેને ક'સાર ખવહાવેછે; 
અને દીડીએને દરે લોટ ભભશવે છે. કણુતરોતે માટે પરવડીએ। 
અને ખોરડાં રોરને માટે પાંજરાપોાળેો કરાવેછે, ઉનાળામાં વટેમાું- 
આને માટે જેમ પાણીની પરે! મ'ડાવેછે, તેમ પશી પદ્લીઓને 
સટેધોણીના હવાઢા ને કુ'ડાં ભરાવેછે. 
હાન ધમ'ને માટે લોકે ઉપજનેો દશાંશ કે ઝાસુક લાગ ભૂરો 
કાઢ છે. એ શિવાય વેપાર ઉપર કે શુભાશુભ પ્રસગે દાત ધમને 
માટે અનેક જાતના-લાગા લેવાયછે; જેમકે પાંજરાપાળ માટે, 
પરવડી ભાટે, અસુક મ'દીર કે મ'દીરા માટે, ઇષ્ટદેવને કે શુફને 
માટે વગેરે. આ સિવાય ભરભીખાર્‌' ખારણે આવે, તેને વધ્યું 
ઘટયુ9 કે સુઠી દાણા, કે ચપઠી લોટ આપવામાં જાવે, તે જદો. 
ભા ઉપરયી જણાશે કૅ આપણે દાન ધર્મ કરવામાં સારી ૧8મ 
સરભીગે છીએ, શને ત્રાપણા લેોકેમાં એ વૃત્તિ એટલી સદ્માન્ય 
છે, કે તેવી ખીજ દેરો।માં ભાગ્યેજ જવામાં આવેછે. એ વાત ખર્‌ી 
છે, કે આપણુને ખીન્ત લોકોની પેઠે દેખાડો ફરતાં આવડતો તથી, 
જ તેમ કરવુ' ગમતું નથી. આપણા ધર્મમાં શુપ્રદાનું વધારે 
સુહ્ય ગય્યુ' છે, તેથી સુહ્યની પ્રસિદ્ટિ કરવી, એ ચે(્ય પણુ તથી. 
ખીળતી પ્રશ'સાને માટે કે જગતૂમાં કીત્તિ મેળવવા માહે યુકય 
કરવુ એ તેનો સમ પ્રકાર છે, 


ભાપણાઃશાસમાં સુપાત્ે હાન કરવાનુ' ણુ” છે. સુપાત્ર કોને 
ગ્લુવેઇ તેની સમજમાં હાલ ખડું રેર પડી. ગચેછે. બ્ાહ્ાણુ 
એ ઉચ વણુંનો હોઇ તેને લોક કલ્યાણુનાં'કાયસાં મચ્ત્રા રહે 
તાતુ'છે, માટે તે સુપાત્ર ગણાય..તેને પોતાનો કાળ અધ્યયન કરવા 
કરાવવામાં ગાળવાને1 હોવાની તે વેપાર વણુજ કરીને પોતાનો 
નિર્વાડુ કરી ન શકે, માટે 'તેને પોષવામાં સુહ્ય છે. પરતુ જે 
ખાહાણુદ પોતાનું કત્તવ્ય કરતા નથી, ખીન્વની પેઠે વેપાર વણુજ 
કરીને પૈસા પેઠા કરેછે, અને વખતે સડૂતતુ' મળવાથી, શરરે 
સારે ચાલેછે, તે છતાં પણુ તેમને સુપાત્ર રણુવા, એ , ચોાગ્ય 
લાગતુ તથી. તેમની પાસે સુષ્કળ પૈસ્રા હેય; ત્તો તેમને દાન 
આપવામાં લાલ શે! ? તમે કેઈ છ્રાહ્યણુને પૈ પેસા આપો શને તે 
અદરેલીમાં વાપરે, તો! તમને સુદ્ય થરો કૈ પાપ ? ભિક્ષુક બાહાણે! 
ભીખ સાગવી, એ પોતાનો પેસો સમજેછે, અને તેથી” તેમા 
પાતાનું ક્ત્તભ્ય કરતા નથી, અને ખીજ ઉદ્મ પપા પણુ લેઈ 
ખેસતા નથી. તેમને દાન ત્માપંવરાથી આપણે આળસને ઉત્તેજન 
આપીએ છીએ, એવુ' ઠરેછે. એજ રીતે આપણી દાન વૃત્તિના 
લોકો ખોટો લાભ લેછે, ભને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. લેકો 
કહેછે, કે “ અ! સમયમાં વેપારી ને ભીખારીની ખોટ નથી. ” 
વૈપાર ઘટવાથી અને વેપારીની સ“*ખ્યા વધી પડવાથી વેપારી- 
એને જેમ ભટકવુ' પડેછે, તેમ વગર મહેતતે મક્તતુ' ખાવા 
ભળવાથી, ભીખારીઓના ટોળેટોળાં ભટકતાં આપણા જેવામાં 
ભાવેછે, સ'તસાધુ, 'જેગી વેરાગી અને ગોસાંઇ ક્કીરની સ'ખ્યા 
ગતિશય વધી પડી છે. રાતે ખાતર પાડે, કે દિવસે કે!ઇઇ આઇુ 
પાણછુ' થાય, તે જણુસ લઇને ચાલતી પકડે, “એવા વાઘરી કોળી 
તગેરે મોટાં ટીલાં તાણી સાધુનો વેષ લઈ માગવા નીકળેછે. શોખ 
સાશવાથી પેટ ભરારો, ન્તણી ત્મનેક લોકે કામ ધધો છેડી .હછ 
શીખવા નીકળેછે. સ'સારથી ક'ટળે, કે કામ પ'ધો થઈ ત કકે, 
«ત્યારે લોકો નેગી, વેરાગી કે નાનકશાઈ યઈ નયછે, અને ભીખતે 
માટ્ટે ભટકતા ટ્રેછે, ગપ્સાસ' 'ભારચે કે .નિત્યતી શીખ સાગનારી 


દડ .૨૭/ 


ષ્રા્યાસ્ાની સખ્યા થોડી નથી. “ વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ ? કરી ભીખ 
સાગનારા ખહુ આવેછે. રલ નાખનારા; ચાંલ્લા કરનારા, પાર્થીવ- 
કરતારા, પૂજ કરનારા, અખાડાએ માં રહેનારા, શાતા કાઢનારા, 
સેષ નેનારા, કાવડવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભર્થરી, એક તારે 
તગાડનારા વગેરે અનેક નતના સેષમાં માગનારા એટલા ખધા 
બાવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઇ જાયછે, એ લેાકા દાતારની 
શ્રદ્ધા સૂકાવેછે. યુપાત્રના સૈપટા જથામાં થોડા સુપાત્ર હોય, 
ચણુ પેટ પૂરતુ' સેળવી શકતા નથી. 


ખારણે ચઢેલાને પાછે1 ન ઠેલવા એવા ઇરાદાથી, જે ગાવે 
સૃસે આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સ્ચવાતે! નથી. કુપાત્રને દાત 
તપવાથી ઉલટા પાપના સરીગત થવાયછે. જેને તેને દાન 
આપવાથી આળસને ઉત્તેજન અપાયછે, શને દેશમાં નિર્ધનતા 
વધેછે. એટલા માટેજ વિલાયત જેવા દેશોમાં ભીખારીએને 
સાટે કાયદે હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી ર્રીતે ભીખ માગી કે 
આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણ મહેનત મજીર્‌ી કરીને 
પેટ ભરવુ' નેઇએ, જેએ અપ'ગ હોય, મહેતન સજુરી કરી ન રકે 
એવાં હોય, કિ'વા જેમના ધ'ધા પરમાર્થના હોઇ ઉદર શ્વાયણુ માટે 
કાંઇ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવુ; એજ સુપાત્રે દાન છે, 
અને એથીજ ખરૃ' પુષ્ય થાયછે, ભીખારીઓ જેમ અતે તેમ 
આછા કરવા જોઈએ; અને તેનો માગગે એજ છે, કે દાન કરવામાં 
વિવેકને! ઉપચોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા. 

પરાપૂવ'થી ચાલતી સ'સ્થાએ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર 
નજર રાખીને દાન સમાપવાના જે માર્ગ ખ'ધાયાછે; તેફેમાગે લોકા 
રાધર કચે* જાયછે, પરતુ જેમ જમાનો ખદલાયછે, તેમ સ'સ્યાએ 
કને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્સના માર્ગમાં પણુ તે પ્રમાણે 
રૂરટ્રાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ) કે અનાય 
આશ્રમની સ'સ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, સાટે તેને 
પણુ મદત આપવી જેઈએ, હાલની કેળવણીના ખ'પારલુમાં “વિધા” 


( ૩૫૩ ) 


થીના આશીર્વાદ? કહી લોટ માગવાનું” કે કેટલેક ઘેરથી થોડુ' યાડ 
રાપેછુ' ( માધુકરી ) માગી લાવી પેટ ભરવાનુ” ચાલી શકે તેમ નથી, 
તેથી વિવાર્થીએતે ભણુવાતા સામાતની મદત કરવી, તેમના નિવોડુ 
માઢે શિષ્ય-વૃત્તિએ! સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીએ! કાઢવી, 
એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલેક 
ભાગ તે પાછળ પણુ ખરચવે સ્‍ેઇએ. વાંચવા માટે સુસ્તકશાળાઓ 
કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાએને મદત 
સરવી, એ સુણ્યતુ' કામ છે. વિવાને ઉત્તેજન આપવુ', એ સુણ્યનુ' 
કામ આપણે અહીં અસલથી મનાએલુ છે, અને તેથીજ વિઘાર્થી” 
આને લેટ આપવામાં કૈ જમાડવાસાં આવતા, તથા લેખી પુસ્ત- 
જાની નકલે! કરાવી તેમને વહેચવામાં આવતી. પોતાની નાતની 
જે હુરકોઇ «તની અનાથ વિધવાઓ, નિરાશ્રિત ખાળકો, કૈ 
અપગ લોકે, જેએથી કામ ધ ધો થઇ ન શકે, કે ભીખ માગી ન 
ક્ષકાય, તેમને મદત કરવી, એ ખ્ાહ્યણુને દાન આપ્યા કરતા એછા 
સુણ્યતુ' કાસ છે, એમ કેણણુ કહી શકશે ? દર્રીએ ને માટે દવાખાનાં 
સ્થાપી તેમના ડુઃખત્તુ' નિવારણુ કરવુ, એ $' એઇછા સુણ્યતુ' કામ 
જું? ગરીખ લેકે! ઓષધતુ' ફે દાક્તરને વારે વારે બોલાવવાનુ 
ખરચ કરી શકતા નથી. મહેલાં વૈઘ લોકો ગરીણની દવા મક્ત 
કરતા, પર'તુ હવે તેએ પણુ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના 
"સા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકે! ઔષધ વગર, અને વૈવ 
દાક્તરની મદત વગર, હેરાનગતિ ભોગવેછે. 

હુવે આપણુ આપણી અસલની ચાલતી આવેલી સ્રુહ્ય કરવાની 
ર્રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કે।!ઇ પેસાદાર નસ'તાન હાય, તે પોતાની 
સુ"જીનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ ગૃત્યુપત્ર કરી 
જાયછે. તેમા જણુપ્વેછે, કે અસુક રકો અસુક સગાંવહાલાં તથા 
ચાકર સોકરતે, અસઝુક રકમ પાતાના ગુરૂને; અસુક રકમો અસુક 
સમ*દીરો ખાતે, અસુક રકમ સદાવ્રત કાઢવા; અસુક રકમ પાંજરાન 
પાળ ખાતે, અસુક રકમ પટી ખાતે, અગ્ુક નદી તળાવના ઘાટ 
ક. ફે ડુરક્ત કરવામાં, અગ્ુકે રકમ કૂવા વાવ ઠરવાર્સાં, 

ડી 


(૩૫૪) 


અજુક રકમ «તમાં ઉત્સવ કરવા સારૂ, અને અસુક રકમ ્ાતાની 
ઉત્તરકિયા તથ' સ્તાતિભાજન ને લાણાં કરવાર્મા વાપરવી. અ ખંધા 
સાગ' એાઢાછે, એમ ન કહેવાય. સગાંવહાલાં ને ચાકર તોકરને સારૂ 
ચ્ાતાના સધ જે સ્નેહની ખાતર કે તેમણે ઉઠાવેલી સાકરી માટે 
રકમો કાહવી, એ ચ્રાગ્ય છે. પાતાના સરૂને કે સ'રીરેમાં પેસા 
આપવા, એ અયોગ્ય નથી; પરતુ સે પાછળ હદ ઉપશંત નાણાં 
સકો આપી જાય, તેા સે વાંધા પડતુ' ખર” હજારે, હાખોાનેવખતે 
કરાડા રૂપીઆ શુર્એ। પાસે થાય, તેને! ઉપચેોગ રે ? રુરૂએ ગમે 
સ્‌ ઘરખારી હાય, ત્તેપ્પણુ તેમની સ્થિતિને છાજે એટલા "પૈસા 
મળે, તે ખસ થાય. તેમણે શા માટે રાજાએના ઠાઠમાઠથી રહેવુ' 
સઇએ 1 એવા પૈસા ઘણી વાર ભ'ડારામાં નફામાં પડયા રહેછે, કે 
સેમનેો ડુરપચેગગ થાયછે. સ'દીરોની સુ'જી ખાબત ધણી વાર વાંધા 
ઉઠેછે, અને કૂશિયાદો સરકાર દરખારે ચઢતા નાણાં લાંચ રૂશવ- 
તમાં વપરાયછે, વકીલોને ઘીકેળા થાયછે, અને સેવકેપ સનસ્વી 
નાણાની અક્રાતક્રી કરેછે. મ'ટીરોર્નાં નાણાં એ સાર્વજનિક મિ 
હકત છે; તેના રક્ષણુ માટે લેોઈકો તરક્થી જ સરકાર તરકૂથી ચે!ગ્ય 
ઇલ્દાજ લેવાતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છી, સરકાર તરૂ 
નાણાંના રક્ષણુ માટે કાયદે! થવાની જરૂર છે. સિલક માં ઘણાં નાણાં 
રાય, તો તેના વ્યાજમાંથી અનેક પરમાર્શશનાં ને લે।કોપચેઃગી કાર્ય 
થઇ શકે, એમ છે. સુરૂએ પાસે ઘણુ' ધન હોવા છર્તા તેના કિ'ચિત્‌ 
ભાગ પણુ તેમના સેવકોને ઉપદેશ આપવામાં કે તેમના ધર્મં 
રહસ્ય જણાવવામાં વપરાતે! નથી. હિ'ડુ ધર્મ, તત્વજ્ઞાન અતત 
શાસને! લેપ્પ થવા માંડચેછે, તે પાછળ આવાં નાણા વપરાય, લો 
જુટલે! લાભ થાય $ સરકારી નિશાળોમાં ધમની કેળવણીને! અભાવ 
જવાથી ઉછરલી પ્રજા પષ'જ્ઞાનશી વિસુખ રહેતાં તે નાસ્તિક, સડ 
જુઅન્ય ધમને ચહાનારી થાયછે, તો પર્મગુર્‌એ! ત મ'ટીર-મઠા- 
પિપતિએ। શા માટે ધમ તુ' જ્ઞાન અપાય, એવી શાળાએ! કાહવા 
સાટે યત્ન ન કરે ર ગરીબો, વટેમાર્ઝુએ! જુ ખરા સાધુસ'ત' 
અન્ન આપવા સાટે સદાત્રત કાઢવાં, એ સારી વાત છે; પરતુ તેનો 


૬ અસ્જ/ 


કેટલો ખોટો ઉપયોગ થાયછે, તે આપણે નણીએ છીએ, ધુતારા, 
વેષધારી અને ભામટાએ। તેને! વધારે લાભ લેછે, અને ચોથી આળ- 
સતે અને ડુઝણુતે ઉત્તજત મ્બેછે.. પ્રાણીએ તે મામ પાજરાપોળેડ 
અન પવ'ડીએઓ ઉપચેગી છે, અને તે તરક ખાસ કરીને શ્રાવફે। 
અને ઓના હિટુએ પોતાતુ' લક્ષ આપેછે, તે સારી વાત છે, પર'તુ 
આપણી જેવી ગાણી ઉપર દયા ખાવાની ફરજ છે, તેવી અને તે 
કરતાં પણુ વધારે ફરજ માણુસોના કલ્યાણને માટે શુભ કાચો કરવા 
તરક આપણે અદા કરવાની છે; એટલે સક વાત ઉપર વિરેષ લક્ષ 
રાખીને બીજી મહત્વની વાતે ભૂલી જવી નથી ન્નેઇતી. ઘાટ અ'ધા- 
વવા ને નવાણુ કશાવવા પાછળ ઠહિ'ટુએ ઘણુ' ખરચ કરેછે, તે 
નએેદને અ'સ્ેનેને તથા કેવળ અગ્રેજી વિચાર ધરાવનારને આશ્ચર્ય 
લાગેછે, અને તેને માટે તેઓ વખતે ટીડા પણુ કરેછે. પર'તુ હિ'ટુ- 
સતાન જેવા ઉષ્ણુ દેશમાં પાણીની કીમત જેટલી છે, તેસે! વિચાર 
ઠડા દેશમાં રહેનારાથી, કે જેમને અતુભવ થયો નથી તેમનાથી, 
મરાખર રીતે થઇ શકે નહીં. પાણીની કઈ કીમત ન છતાં પાણી 
જાવાડુ' મોટુ' ઝુણ્ણ આપણે અહો મનાસુ' છે, કેમકે ઉષ્ણુ દેશમાં 
સમાણુસ અન્ન વિના કલાકના કલાક રહી શકે, પણુ પાણી વિના 
કઠે કાશકી પડી હોય, તો બે ઘડી પણુ નભી શઠાતુ' નથી. ગઈ 
સાલના દુકાળમાં અન્ત ઝરતાં પાણી વિના પ્રાણીએ ની ઘણી ખરા- 
ખી થઈ હતી, વગડાઓમાં ઝુવા વાવ ખ'ધાવવાથી પથીઓ ને 
કેટલુ સુખ થાયછે ? આગગાડી નહોતી, તે વખતે લોકેને પગ 
રસ્તે સુસાફ્રી કરવી પડતી.પાણીની સવડ રાખવાની જરૃર એટલી 
સનાતી, કે “ દોરી લોટો ને છરી, તેની સુસાકફરી ખરી ” એવી 
તેને માટે કહેવત ઉત્પન્ન થઇછે. અતિ તૃષાથી પ્રાણુને ધોકે 
લાગવા સરષુ' હોથ; તે અત્ય'જનુ' પાસ્ઠી જમીનમાં ખાડા ખોરી 
તેરમાં રડાવી પીવાની પરવાનગી શાસ્રકારા આપેછે, તે ઉપરથી 
પાણીની અગત્ય વિશેષ સમજાએલી છે, એમ સિદ્ધ થાયછે. નવાણ 
જેમ પ્રાણીને ઉપયોગી છે, તેમ તે ખેતીવાડીના કામને ખટુ જરૃ- 
રનાં છે. આ વાતની ખાત્રી સરકારને પણુ થવા લાગીછે, નદી તળા- 


(3૫$ 9 


કતા ઘાટ ઊંધવાથી નહાતાર ધોતારને તથા ધાણી વડી જતારને 
લાલ થાયછે, પરતુ આવાં કામો પાછળ હટ ઉપરાંત ખર્ચ કરવુ, 
અવે એ કરતાં વિશેષ ઉપચે।ગી કામો તરફે નજર ન નાખવી, એ 
છરાખર નથી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરકિયા, જ્ઞાતિભોજન, લાણાં 
વગેરેમાં પણુ કમી ભરચ કરી ખીજા' તે કરતાં સારાં કાયોમાં 
વપારૈ દ્રવ્ય વાપરવુ' નેઇએ, કેટલાક પોતાતી સર્વ પુંજ 
એકજત;મદીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે ભાપી જચછે, જે 
શ'ીર તેની રકમ ન આવવાથી ભૂખે મરવાતુ» ફે હેરાન થવાતું ત 
રાય, તેને તે રકમ આપવાથી વિશેષ સુણ્ય નથી, એક મહારૂદ્ર કે 
એવા કોઈ એકજ કાયમાં સર્વ પૈસા અપી દેવાથી જેટછું' પુણ્ય 
થાય, તેના કરતાં તે પૈશા અનેક ધમ માગમાં ખરચવાથી વધારે 
સુષ્ય થાય, જે કાળે દેશને જેની વિરોષ અગત્ય હૈય, તે કાળે તેવા 
કામમાં પૈસા આપવાથી વધારે કૂળ ચાયછે, દુકાળના વખતમાં 
સ“બ્યાળધ છે[કરાંનેમાણાપ ભૂખે મરતાં ને રખડતાં મૂકીર “વ્યાં 
જાયછે; તેવાં છોકરાં ભૂખથી મરી ન્તયછે, ફે અન્ય ધર્મ ન 
જઇ વટલેછે, તેમતુ' રક્ષણુ કરવા, પોતાના ધમ 


1 કપછ ? 


જવામાં તે નેઇગ, ભને દેહના કલ્યાણુમાં તેની «ફર બરી; શ્રાવણુ 
સાસમાં તેના ભાવ વધારે, બને મળ માસમાં તેની ડીસત સૌથી 
વપારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય તે દુઃખમાં પણ તેની જરૂર પડેછે, 
હિ'હુએ ઉપર બ્રાહાલનો બાજે અસહ્યછે. તેસ છતાં તેથી તેમની 
પોતાની હાલત સુધરવાને ખદલે બગડીછે. “ ભીખનાં હાંલ્લાં ૨0૭ 
ચઢતાં નથી”, એ ડહેણી ખરેખરીછે. ટૂ 


પ્રકરણુ ૮ સુ 
ફરજ. 


ઉપલા પ્રકરણુર્મા જે અનેક જાતનાં ખરચ ખતાવ્યાં છે, તે 
પોતાની સ્થિાતસએે! નિચાર ન કરતાં જેએ જૂલણુજી થઇને કરેછે, 
તેએને ફરજહાર થવાની જર્‌ર પાડેછે. વેપાર રેજગારને ભાટે 
ચાસ્ય હદ સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. ુટુ'ખતા પોષણુને માટે 
કરજ કરવાની કૂરજ પડે, તેને. ઇલાજ નથી. વડિલો કરજતેો 
વારસા સૂકી જાય, તેતે સાટે સાણુસ નિરૂપાય છે, પરતુ જેએ! 
ઉડાઉપણુાથી કે માન રેલા સેળવવા સાટે કરજતા ખાડામાં પડે 
છે, તેએ હાંસીને અતે ધિષ્કારને પાત્ર થાયછે; અને તેએ પોતે 
ફુઃખી થાયછે, એટલુજ નહીં પણુ પોતાનાં ખાળખચ્ચાંને દુઃખના 
દરિયામાં ડુબાવી દૈછે, 

કરજ એ ભય'કર ચીજ છે. એતે! ગાજો અસહાય છે, અત્તે તે 
દિવસે દિવસે વધતે। જાયછે.'€ક૨જનુ' બ્યાજ માણુસને મારી પાડેછે, 
૬ એક રામે લ'કા લીધી, તો! સોળ રામ ( દોકડો ) શુ ન કરે ”, 
એવી કહેવત ચાલેછે. વ્યાજનુ' વ્યાજ, જેને આપશે ચકવૃદ્ધિ કે 
દ્ીવાળીખાકી વ્યા કદીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડ! પણુ 'પહોંથી 
શકતા નથી. દોકડાને વ્યાજે એક રૂપીએ સે! વષ સુધી રાખીએ, 
તો બ્યાજ સુદ્લ સાથે તેના સુમારે ખ્યાશી હેન્રર ફૂપીઆ થાયછે ! 
૪ ખાર્‌ વષે બમણા ” થાય, એવુ* તે! બેરા છેઇકરાં પણુ બોલે છે; 


3૫૬) 


કના ઘાટ છાંધવાથી નહાનાર ધોનારતે તથા જાણી વદી જનારને 
હાભ થાયછે. પર'તુ આવાં કામે! પાછળ હેદ ઉપરાંત ખરચ કરવું, 
અને એ કરતાં વિશેષ ઉપચેયગી કામે! તરક નજરે ન નાખવી, 
ખરાખર નશી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરકરિયા, જ્ઞાતિભે।જનં; લાણાં 
તગેરેમાં પણુ કેપી ખરચ કૅરી ખીજા' સે કરતાં સાર્રા કાર્યોમાં 
વધારે દ્રવ્ય વાપરવુ' જેઈએ. જેટલાક પોતાની સર્વ સુ'જ 
એકજ;મ'દીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે આપી જાયછે, ૧ 
સ'દીર તેની રકમ ન આવવાથી ભૂખે મરવાતું; જુ રુરાન થવાતું ન 
જાય, તેસે તે રકમ આપવાથી વિશેષ પુષ્ય નથી. એક મહારૂ£& કે 
એવા કોઇ એકજ કાર્યમાં સર્વ પૈસા આપી દેવાથી જેટલું સુર્ય 
થાય, તેના કરતાં તે પૈસા અનેક પ્ર્મ્‌ માગ્ટ્માં ખરચવાથી વધારે 
સુણ્ય થાય, જે કાળે રૃશનતે જેની વિરોષ અગત્ય રાય, તે કાળે તેવા 
કામમાં પેસા આપવાથી વધારે ફેછા થાયે. ડુકાળના વખતર્મા 
સ'ખ્યાખ'ધ છોકરાંએસાખાપ ભૂખે મરતાં ને ર્ખડર્તા મૂકીને ચાર્લ્યા 
જાયછે; તેર્વા છોકરાં ભૂખથી મરી જાયછે, જ અન્ય પર્મીએને હોધ 
જઈ વટલેછે. તેમતુ' રક્ષણુ કરવા કે તેમને પોતાના ધર્ષ્માં જાળવી 
શખવા કયા ધર્મ્ગગુરૂએ, આચાચે કે સ'ીર-મઠાધિપતિએ। નાણાં 
જરચે છે ? અન્ય ધર્મીએ। તે વખતે જેટલું કરેછે, તેટલું પણ 
સેમનાથી થતુ નથી, એ શોાચનીય છે. સુધરેલા રશમ હુન્તરકળાની 
જુળવણી મપ્ટે કે અસુક દેશહિતના કામ સારે પોતાની લાખા 
રૂપીઆની સુજી લોકો આપી દેછે, તેવુ' કાર કરવાને કેઇઈકજ 
આર્ય ખહાર પડેછે. 
હ્રાછ્યાણાને જમાડવાના અને દાન દક્ષણા ભાપવાતા એટલા 

ખધા પ્રસ'ગ ઠરાવેલા છે; કે જાણે તેમસુ કેવળ જાતાના સ્વાર્થને 
સાટેજ દાન ધર્મ'તુ' ખ'ધારણુ ખાંધ્યું' હોય એવી કા ઉત્પન્ન થાર્ય* 
કયા કાર્યમાં બ્રાહ્દાણુને। પ નથી પડતે1; અને કયા કાર્યમાં 
લાલ નથી મળતે। ? હરેક સ'સ્કારમાં ખ્રાહ્યણુ ન્‍ેઇએ. લગ્તમાં 
સળતર મળેછે, અને મરણુ સમચે પણુ-તેને ખખ્ખાં થાયછે; અમાસ 
ખઆર્સે તે ખરા અને હરેક પર્જણીએ પણુ તે હાજર હોય; વત ઉ" 


૬૩૫, / 


ભરવામાં તે જોઇએ, અતે દેહના કલ્યાણમાં તેની ૪૨૨ ખરી; શ્રાવણુ 
માસમાં તેના લાવ વધારે, અને મળ શાસમાં તેની કીમત સૌથી 
વધારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય સે હુઃખમાં પણુ તેની જરૃર પડેછે, 
ડિ'દુએ ઉપર ખ્રાહાલુને! બોદને અસહાછે. તેમ છર્તા તેથી તેમની 
ચાતાની હાલત સુધરવાનએે બદલે ખગડીછે, “ જશીખર્નાં હાલાં શકે 
ચઢતાં નશી”, એ ડડેણી ખસ્ખરીછે. 


મકરણુ ૮ છુ. 
કરજ. 


ઉપલાં પ્રકરણુમાં જે અનેક જાતનાં ખરથ ખતાવ્યાં છે, તે 
પોતાની સ્થિતને વિચાર ન કરતાં જેઓ કૂલણુજી થઇને કરેછે, 
તેએને કરજકાર થવાની જરૂર પાડેછે. વેપાર રોજગારતે માટે 
ચોગ્ય હદ સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. કુટુઃખના પોષણુને માટે 
કરજ કૅરવાની- કરન પડે, તેના ઇલાજ નથી, વડિલો કશજતો 
વારસો મૂઠી નય, તેને માટે માણુસ નિરૃષાય છે. ષર“તુ જેસા 
ઉડાઉપણુાથી કે માન શે[ભા મેળવવા માટે કરજના ખાડામાં પડે 
છે, તેએ હાંસીને અને ધિષ્કારને પાત્ર થાયછે; અને તેએ પો 
ફુઃખી થાયછે, એટલુજ નહીં પણુ પોતાનાં નાળણચ્ચાંતે દુઃખતા 
દરિયામાં ડુભાવી દેછે. * 

કરજ એ ભય'કર ચીજ છે. એતો બાજે અસહા છે, અતે તે 
દિવસે દિવસે વધતે। જયછે.મ્ફરજતુ ન્યાજ માણુસને મારી પાડેછે. 
* એક રામે લ'કા લીધી, તો! સોળ રામ ( દોકડોા » શું' ન કરે 9, 
એવી કહેવત ચાલેછે. વ્યાજ્ત્ર' વ્યાજ, જેને આપણે ચકવૃદ્ધિ કે 
દીવાળીળણાડી વ્યાજ કહીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડા પણુ પહાંથી 
શકતા નથી: દોકેડાને બ્યાજે એક રૂપીએ સો વર્ષ સુધી રાખીએ, 
તો વ્યાજ સુદ્લ સાથે તેના સુમારે ખ્યાશી રન્તર કૂષીઆ થાયછે 1 
* ખાર વષે" ખમણા ” થાય, એવુ' તે બૈરા છોકરાં પણુ ખોલે છે; 


૬ 3૫૮૦ 


ચણુ તેની જે અસર શત પર થવી તેઇએ, તે અસર ઘણાના સત પર 
શતી નથી. 


* સ્ાણીઆને કણીઓઆ ” સુખે સુવા પામતા નથી. ૪રજદારને 
શેન પડતુ' નથી. લેણુદાર વારેવારે તગાદા કરેછે; તેમને પૈસા 
આપતા નથી, ત્યારે તેએ! સનર્સાં આવે તેમ બોલેછે, સને તેથી 
સેફોમાં ફજેતી થાયછે. વાર'વાર ઉઘરાણી કર્યા છીતાં, પણુ જયારે 
લેણુદારને પૈસા મળતા નથી, ત્યારે તેએ કૂરિયાદ માંડેછે. અદ્દાલ- 
તથી હુકમનાસુ' થયું એટલે ઘરબાર જસ થઇ હરાજ થઇ જાયછે, 
જૈ જેદર્માં જવપ્નેો વખત આવે છે. કરજ વધી પડવાથી ઘણી વાર 
આખર્દાર લેપ્કેપને દેવાળાં કાહર્વા પડેછે, સોટા મોટા વરા છે 
જે પોતાળપણુ” દાખવીને ખે ઘડીને સાટે મેળવેલી ચાજ નાશ પામે 
છુ, આખક્‌ના કાંકરા થઇ જાય છુ, અને હેરાનગતી વેઠેવી પડેછે. 


નાણાં આપી શકાય એવી સ્થિતિ ન હોવાથી કરજદારને જુઠા 
વાયદા કરવા પડેછે," કે ખેપ્ટા સાગ પકડવા પડેછે, ફરિયાદ વખ 
જીઠુ' બાલેછે, જુઠંપ સુરાવા આપેછે, અને સુદ્ત તગેરેની હરકતો 
ખતાવી દાવે। ૨૬ થાયે, એવી લજવીજ કરેછે. કરજને સુદ્તનો 
ખાધ નડે, એવુ આપણુ શાસ નશી. કરજ તે! ઝાડમાં ઝાડ અવ" 
તર્‌ીને અદા કેરલુ' પડે, એવી આપણી સમજ જી, જેમ મિલ્કતના 
ભાપ્તા વારસો! થાયછે, તેમ ૪રજના જવાખદાર વારસે। થાયછે; એમ 
આપણે માનીએ છીએ. આ સમજ અને આ માનવુ સકારણુ છતાં 
અપણુ કરજના પ'જામાથી છૂટી જવા સાર્‌ દ્યાનત ખગાડીએ 
છીએ. દેવાણુ' કાઢવાને પહેલા કોઈને ગ્રસગ આવે, તો તેને માથે 
દાવાનળ તૂટી પડું' છે, એમ સનાતુ'. એથી તેની સાત પેઢીને 
રઢાછન લણતું, માટે ખનતા સુધી લેપકો દોકડે પૂજી દવુ' પતા 
રવાને ચત્ન કરતા, અથવા તેવી હાલત ન રાય, તે! સર્વ સાલમિ* 
લત લેણુદારાને જપી દીધા પછી જેટ, કરજ રહે, સેટલાની 
ખાફકી કાઢી આપતા. આજની પડે માલસિલ્કત છુપાવીને, કે 


ખીજાને લખી આપીને; લેણુદારેને શોવરાવવાની, કે “લા” હ્ેવાતી 


(૭ ૯» 


ઘાનત કેઇઇને થતી નહીં. દેવાછુ નીકળે, ને લોકના કાળી શાતે 
કાઢી આભેલા નાણાં ડુબે તો ભલે, પણુ આપણા ગાડી ઘોડા, અને 
આપણા સે।જ શૈ! કાયમ રહેવા ભેધએ, એવી મતિ પહેલા 
લોકોની નહોતી, માથે જણુ હોય, તો મરતી વખતે જીવ ઘુ'ટાયા 
કેરે, અને છોકરા દેવુ' આપવા માટે જળ મૂકે, ત્યારેજ શાન્તિથી 
માણું દેહત્યાગ કરે, એવા દાખલા આજે મનતા આપણે જેતા નથી, 

ઉધાર ઉછીનુ લાવવાથી કેવુ' તુકસાન થાયછે, તે વિષે પૂર્જ 
કહેવામાં આગ્યુ' છે. ઉધારૈ લાવવુ” એ કરજ કયોની ખરાખર છે. 
ઉપ્રારે આસેલા માલ માટે ફેટલીક સુદ્ત સુધી ન્યાજ આપવુ 
પડતુ નથી; તથાપિ એ પ્રમાસે આણેલે માલ સંઘો મળેછે, તેથી 
તખતે બ્યાજ કરતાં પણુ વધારે તુકસાન ખમવુ' પડેછે. ગરીખ અને 
અજ્ઞાન લોકોને શાહુકાર તેમનાં ખાતાના હિંસાખ કરતી વખતે 
ઘણી વાર ઠૅંગેછે, કેટલીક નાર રકમો ગૅખ કરેછે, કે ખોટી ઉમેરેછે, 
સરવાળા ખોટા ગભેછે, કે ્યાજ વધારે સૂફેછે, “કેળ પ'ચ્યાં ખ્યા- 
શી તે બે મૂકયા છુટના, એટલે બાકી રહ્યા એ'શી”, એવી ગણુતીએઓ 
ગણાચછે. પોત્તે ઘરાકને એછુ' ઘાલી આપે, અને ઘરાકતુ' હોય, તે 
વધાર પડાવી લે. ઘરાકને ત્યાંથી” સાજે ને સારો માલ પરખાય, 
અને ઘરાકને આપવો હોય, તે માલ પાતળે! પોચો ગમે તેવો 
અપાય; અને તેથીજ કહૈવત ચાલેછે, કે “જોળણુ ઝાડડે તે કાંઇનું” 
કાંઇ, ને વાણીયણુ ઝાડકે તે માંહીતુ માંહી 7 ! ગરીખ લોકોને શા 
ડુકાર નીચોવી નાખેછે. તેના પેટપર રજાથી માંડીતે સૌની પાટુ' 
પડેછે, અને તેથી તેએ ધણુ કરીતે હમેશ ચીથરેહાલ રહેછે, અને 
કરજના બોનાથી સુપ્ત થતા નથી. 

આપણા લે[ફોમાંથી કરજદાર કેટલા છે, અતે ત્તેમનુ' કુલ 
કરજ કેટલું છે, એના જે અડસટ્ટો કાઢવાસા આવે, તો આપણા 
લોકની ખરી સ્થિતિ કેવી છે, તેના ખ્યાલ થઇ શકે. જે પરજ કરજ 
શાર હેય, તે નિર્ધત ગણાવી સ્‍ેઇએ. (પ્રજા વડે ગ્રનને। મોટે ભાગ 
સમજવો! ): ખેડુતની માથા રીઠ સરેરાશ કમાઈ વષે” હહા૩ વીશ 


( $$૦ ) 


રૂપીઓઆ ગણુવાર્મા આવેછે. એ ગણુત્રી ખરી માનીએ; તેપપણુ એથી 
એટલું તે! નકી થાયછે, જૃ એડુતોર્માં વીશ કરતાં એપી કમાણીવા- 
ળા પણુ ઘણુ હૈપ્વા જઇએ. વળી ખેડુતથી હલકી સ્થિતિના લોકોની 
સ“ખ્યા સોઢી છે; તેમની કસાઈ વીશ રૂપીઆથી કમી છાવી જેઈએ. 
ઉપલા વગ'ના લે1કોતી સોટી સખ્યા ત્રાધારણુ ખેડુત કરતાં ચઢતી 
શ્થિતિમાં નથી. મતલગ કે રૃશની વસ્તીને સેપટો ભાગ વીશ પ- 
શીશ રૂપીઆની કમાણી કરનારા છે. સારી રીતે રહેનારા હિ'ટુ લેકે 
જે સોંધવારી હોય, તે! આટલી કમાઇથી પોતાતુ' ગુજરાન માંઠમાંડ 
ચલાવી. શકે, પર'તુ સૌંઘવારીના વખતમાં એટલી કેસાઈથી તેમને 
જ્ુખમરા વેઠવે। પડે. વિલાયતમાં જ્યારે દરેક માણુસ વીશ રૂપીઓઆ 
કરતા વધારે સરકારને કર આપી શકેછે, ત્યારે આપણે એ કમાઇ 
વડે શાપ! ધરસ'સાર નભાવવે! પડેછે. આથી સેાકને કરજમસ્ત 

શવુ*પડે, એમાં શી નવાઇ 9 પોતાના સુજરાન ઉપરાંત અનેક જતના 

જર્ચ કરવાના પ્રસ'ગ આવેછે, સેથી વારેવારે કરજ કરવાની જડેર 

પડેછે, આથી લોકોને માથે કરજને। બાજે વધ્યા કરેછે. રહેવાની 

જારી રીતમાં પણુ દહાડે દહાડે હેર પડતે, જાયછે, એટલે તે વધારે 

અરચવાળી થવી ચાલી છે, તેથી વળી કરજ વધવાને। સ'ભવ વધારેછે.” 


વ્યાજના દર ઉપરથી દેશની આખાદીને! અડસટ્ટો નીકળી 
શકેછે. દેશ સધન હોયછે; ર્તા વ્યાજનો ૬૨ કમી હોયછે. 
શાહુકાર પૈસાવાળે હોય, તે વ્યાજે રૂપીઆ જમા માંડતો નથી, 
અથવા માંડેછે, તે! વખતે ઉલટા સચવાસણીના ૧સા મારેછે, બીત 
વ્યાજે રૂપીઆ લેછે, કે ઘણુ' થોડું વ્યાજ આપવા કણુલ થાયછે. 
«યાં વેપાર રોજગાર ધેોારે ચાલતે। હેય, ત્યાં પણુ વ્યાજ વધારે 
સાય છે, એ વાત અરીછે; પરતુ આપણા રશના ઘણા ભાગમાં તેવો 
ચપાર ન છર્તા પણુ વ્યાજનો. ૬૨ આકરા હેયછે. ખેડે વગેરે 
પાસેથી શાહુકાર ભારે વ્યાજ સે, એ ક'ઇ વેપારના કારણુથી નહીં, 
પણુ ખેડુની દુર્ગળ હાલતના કારણુથી જુ. નિષનતાને લીધે નયોરે 
સ્ાગણી થાય; તયાર'રૂપીઆ મળો શકવાની ખાત્રી ન૩ેઈ 


૬ ૩૬? 7 


આપેલા સવ રૂપીઆ 'પાછા “મળશે કે કેમ,'તેનો પણુ નિશ્ચય નહીં, 
તેથી રૂપીઆ પીરવાનુ' ઝખમ વહેોરનાર વધારે બ્યાજ માગેજ- 
ઘશકની સ્થિતિ અને ઘાનત ઉપર આધાર રાખીને વ્યાજનો દર 
સુકર્‌ર થાયછે. ગરીબ લોકોને દોકડો બે દોકડા ભ્યાજ ભરવુ' પઝેછે. 
ઝેઢલીક વાર તેમને સવાયા નાણાં આપવાં પડેછે અને કેટલીક વાર 
કડિયા રૂપીઆ લાવીને મહીને રૂપીએ પૈસો, બે પૈસા, ફે વધારે 
આપવુ પડેછે. સવી રીતે ઉપાડેલી રકમતે વધર્તા વાર લાગતી 
નથી, કેટલેક વષે' તે રફમ ઘણી સેટી થઇ જાયછે, ત્યારે તેતું' ન્યાજ 
પણુ પૂરૂ' આપી શકાતુ'નથી, આવી રીતના કરજમાં ડુખેલા લોકોની 
સ“ખ્યા ઘણી સટી છે. 


ઉદર્‌ નિર્વાહને માટે કરજ કરવાનો સમય આવે, એના કરતાં 
કૅ'ગાલ હાલત ખીજી કયી ? ખાર મહીના પહોંચે એટલું અનાજ 
પણુ કેટીઓમાં રહે નહીં, અને ચામાસુ' બેઠું, કે ખાવાના દાણા 
સવાયા દોઢા કરીને ખેડુતોને લાવવા પડે, એ તેમની સુક્લીસ 
હાહત ખતાવી આપેછે. સઆવી સ્થિતિના લે!કોને શુભાશુભ પ્રસ'મે 
જે ખર્ચ કરવા પડે, તેને માટે કરજ કાઢવાની ફરજ પડે, તેમાં 
નવાઈ નથી. શાહુકારને! મોઢે! ભાગ ખેડુ વગેરે લોકોને ગામડામાં 
પીરધાર કરવાને! ધ'ધો કરેછે, તેગ ખેડુતો કરતાં સારી હાલતના 
રખાયછે;, તથાપિ તેમતે ન્યારે ઘરાકો તરફથી પૈસા ફરી વળતા 
નથી, અને પોતે સરાર્રેશ્ને ત્યાંથી નાણાં ઉપાડયાં હોય, તે આપી 
શકાતાં નથી, ત્યારે તેસની ષણુ વલે માઠી થાયછે. દુકાળના વખ- 
તમાં આવા સુષ્કળ વેષારીઓનાં ઘર બેસી ગચાં છે. એમની લતાઢ 
સરાર્ા એટલે નાણાવટીઓને લાગેછે, અને તેમને દેવાળાં કાઢવાનો 
વખત આવેછે, 

સવ* લોકોને ઘર્ખટલાના ખરચ ઉપરાંત શુભાશુભ પ્રસ'ગે 
જુ અન્ય રીતે જે ખરચ કરવા પડેછે; તેને; બેનો મોટો છે. 
ચાતાની આવકને વિચાર ન કરતાં જેએ એવાં ખરચ કચેં 
વ્વ-છે, તેએ કરજના ભારથી ડચરાવાજ નેઇએ. ન્યાં સુધી" 

નૃઉં 


દ ડન / 


સેમની આએ ઉઘડરે નહીં, શને રયાં સુધી તેએ, કે તેમની 
નાતના સમસ્ત લોકો, ખરચ ઘટાડવાના ઇલાજ લેશે નહીં, ત્યાં 
સુધી તેમને સાસવુ'જ પડશે. ર 

સારી કમાણીવાળા અને વતનહારોની હાલત સઇશુ', તો તેએ! 
પણુ ઘણાખરા કરજમાં ડુબેલા માલમ પડશે; કેમકે તેએ પણુ 
પોતાની ઉપજ સામે ન નેતાં હરેક પ્રસ'ગે પૈસા ખર્ચવામાં પાછી 
પાની કાઢતા નથી. જેમ મોટા, તેમ તેમનાં ખશ્થ સોટાં અને 
કરજ પણુ સૌટાં ! રાજા રજવાડા, ભાયાત, સરદાર, પટાવત, 
ઇનામદાર, વતનદાર ઘણાખરા કરજદોર જોવામાં આવેછે. હુજારા 
રૂપીઆતુ' ઉત્પન્ન છતાં શાહુકાર શીટી ટરી આપે, ત્યારે હાંલ્યે 
અનાજ ઓરાય, એ કેવી રોકજનક અને હાંસીકારક સ્થિતિ! 





વિમાન જ્‌. 
જરસુરણુ ખાખતે।. 
પ્રકરણુ ૧૯* 


શત આવકાર. 


સાન આવકાર આપવાની રીત સવત્રછે.જ'ગલી, અર્ધ જ'ગલી, 
જ સુધરેલી સર્જ પ્રજાએમાં એ રીત ચોડી કે ઘણી, કિ'વા હલકી 
જુ ઉતરતી જાતની નેવાર્મા આવેછે, સુધરેલી પ્રજામાં સાન આવ- 
ફાર-વિવેક-સભ્યતા વિરોષ હોચછે, માન આવકારની આખતમાં 
ગુસલમાન લે।કો સૌથી ચઢિયાતા ગણાયછે. રાજાએ, આચાય 
અને ગુરૂએને બીના કરતાં વધારે માન સળેછે, વડિલને માન 
આપવુ' અને તેની સાથે સભ્યતાથી વર્તઃવુ', એ જરૂરતુ' મનાયછેઃ 

સાન આવકાર બેદ્લવા લખવામાં અને વર્તણુકમાં રહેલેછેન 
ભાષાર્મા કેટલાક શખ્ઠ માનવાચક ઠરાવેલા હોયછે. મોટા સાણુસને 
જે વડિલને આપણે લું કહી એક વચનમાં બોલાવીએ, તે! તે અવિ" 


( ફક ) 


વૈકમાં ગણાયઈૈ; તેથી તુસે બદલે તમે અને વધારે માન આપવુ 
હેય, તે આપ કે પોતે શખ્ઠ વાપરીએ છીએ. કાળી પરજના લોકે 
શને રાન્ને કહેછે, બને તેને તુ' કહીતતે બોલ્માવેછે, એટલે એ 
લોકે માન આપવામાં સમજતા તથી, એમ :&રેછે. સુરત તરફ 
આપ શખ્દ ઘણે। વપરાતો! નથી, ત્યારે કાઢીઆવાડમાં તે ખહુજ 
વપરાય છે. શહેરોમાં કે સુધરેલી નાતે।માં નાનાને બોલાવે, ત્યારે તે 
જી કહેછે, અને ગામડાંમાં તે એઇ કે હાં, કહેછે, તે તોછડુ' લાગેછે, 

એજ રીતે સાહેબ, સાહેમજી, મહેરબાન વગેરે શબ્દો મોટાને 
સાનની ખાતર લગાડાયછે, તે ગામડામાં થાડા વપશાયછે. પારસી 
લેકે! આવનેજ, લખન્તેજી, કરજેજી, એમ આજ્તાર્થઃ ભવિષ્ય સાથે 
જી વધારેછે, તે માનવાચક છે, અને તેને ખદલે આપણે આવશે, 
લખરેા, કરરે! એવાં કિચાપદ્ વાપરી આસાર્થ ટ્ર કરીએ છીએ. 
નાતુ' હોય, તે પોતાને સેવક, દાસ, તાબેદાર વગેરે શખ્દો મોટાને 
માત આપવા માટે લગાડેછે. મોટુ' નાનાને આશીર્વાદ લાયક શખ્દદો 
વાપ? છે, અને નાતુ' મેદટાને તાબેદારી બતાવનાર શખ્ટ વાપરે છે. 
તેની સાથે મોટાને માનવાચક સુષ્કળ વિશેષણુ। લગાડૅ છે, આ રીત 
લખવામાં ઘણી ચાલે છે. મોઢાને કાગળ લખવેદ॥ હોયછે, ત્યારે 
તેતુ' સ્થાન રમે તો નાડુ' ગામડુ' હોય, તેપપણુ તેને શુભસ્થાન 
કહી, મોટાને પૂન્યારાધે, ચતુરસુજાણુ, સદ્યુણુ નિધાન, સકળ ગુણુ- 
સ'પૂર્ણુ, અનેક સવે* શીભાપમાચોગ્ય વગેરે લખવામાં આવેછે. માત 
પિતાને લખવુ" હોય, તે! પરમ પૂનય, તીર્થ સ્વરૂપ વગેરે લખીએ 

છીએ. રાજને, આચાથ્'ને, શુરૂને; મોટાને; નાનાને, અને બરેબરી- 
શ્રાને કેમ લખવુ", તે સ્રુકરર થએકુ હોય છે, બને તેમાં વધારે 

વિવૈક ખતાવવા સારૂ વધારો પણુ કરવામાં આવેછે. ટુકુ' કરવા 

સાર્‌' અ'્રેછી ઢખ પઇડીને લોકો થાર્ડાં વિચેષણુ અપી ચહાવી લે 
છે. ફારસી આરખીમાં કોને કેવી રીતે લખવુ', અતે આખા પાત્રની 
ઢબછખ કેવી નેઈએ, તે સમજવા સાર્‌ મુષ્કળ ગ્ર થા થએલાછે, 


ડ્‌ 
ર1૯ વગેરેને ફેટલાફ સાધારણુ શખ્દોને બદલે ખાસ શખ્દો 


( ૨૪ » 


” હાગાડાયછે; ' જેમકે, બાવાને ડેકાસે આરોાગવુ' સુવાને ખદલે 
ચાઢવુ'--સુખાળા થવુ', આવવાને ખદલે પધારવુ', જવાને ખદલે 
સિધાવવુ': મરવાને ખદલે જહ્ાસવાસી, સ્વર્ગવાસી, પૈમુ'ઠવાસી, 
ગલષોકવાસી થલુ', લીલા વિસ્તારવી, ( જૂદા જૂદી પ'થને લઈને » 
વપરાયછે. તેમની સાથે વાતચિત કરતાં સહારાજાશિરાજ; શ્રીમ'ત 
સરકાર, હજીર એવા શખ્દોા ખોલવામાં આવેછે. તેએ કઈ કૂરમાન 
કરે, ત્યારે જેવો! હુકમ, જેવી હુજુરની આત્તા, સાલીકની મરજી 
વગેરે શખ્ઠો સાસુ' માણુસ વાપરેછે. રાજની સવારી જતી હોય, 
તતો! કોઇ ડૅકાણે લેપકેપ તેમની જે ખોલે છે. કચ્છમાં તોપ સ'ભળાય, 
જુ સ પ્રજા “ જીએ રાજ ” એમ બાલે છે. રાન છીંક કે ખગાસુ' 
ખાય, કે પાસેનાએ ખમા, ઘણી ખમા, એવા શખ્દ ઉચ્ચારે છે, 
અતે આંગળી વડે ચપટી વગાડે છે. 


શ્વાતાસા ધણી જેવી રીતે તેના માખાપને ખાલાવતો। હાય, તેવી 
ત્રીતે વહુ તેમને ઘણુ' કરીને ખળોાલાવે છે, એટલે ધણી ને તેની માને 
ખા, જી, કે જીજી કહેતો હાય, તો વહુ પોતાની સાસુને તે રીતે 
માલાવેછે, કોઇ ઠેકાણુ સાસુને સાસુજી કે ખાઈજી કહીને પણુ તે 
બોલાવેછે, સે દિયરને નાના ભાઈ અને જેઠને સાટા ભાઈ કહેછે. 
દિયરની વહુ જેઠની વહુને ભાભીને કાલે ભાભીજી કહેછે, ઘણે 
જ્યાર દેખાડવા માટે ઇશ્વરને, માતુશ્રીને, સીને અને ઇષ્ટમિત્રને 
તુ' કહીને બાલાવવાતે। રિવાજ છે; તેમ છોકરાં સોટા થાય, તેોપણુ 
સાખાપ તેમને એફવચને બોલાવેછે, પરતુ જાહેરમાં કહેવુ' હેય, 
તો ઘણુખર્‌' ખહુવચન વાપરેછે. 


ખીજા સાથેની વત્તણુકર્માં સભ્યતા ખહુ વપરાયછે. વડિલ કૈ 
જઇ પરસુરૂષ આવે, તત! ઘરની સ્રીઉ ઉઘાડે માશે બેઠી હોય, તતો 
સાથુ' ઢાંકી દેછે. વહુએ હોય, તે લાજ કાહેછે, કે ખૂલુખાચરે 
ભરાઇ જાયછે. ભાવનોરના દરજજા પ્રમાણે ઘરધણી તેને સામો લેવા 
જાયછે, અતે પધારે કહી તેને ઘરમાં લાવી આાસન આપેછે, ખખરે 


ભ'તર પૂછેછે, પાણી, પપ્ન સે।પારી વગેરે ધરેછે, ગતે સભ્યતાથી 


(કપ 


વાતચિત કર્ર. આવનાર પરગામી શય, તે! વસે પોતાને ત્યાં ઉતે-” 
રવાનો! તથા જમવાનો આગઢ કરેછે. સગપણુ અતે સખપ્રનો 
પ્રમાણુમાં તેને આદરમાન આપેછે, અને તેની પરોણાગત કરેછે, 
જાઇ ઔ મળવા આવે, તે તેને લેવા ઘરની સુખ્ય આ જાયછે, અસે 
તેના દરજજા પ્રસાણે તેને માન શાવકોાર આપેછે. જવી વખતે તે 
જઇશ ફે ઉઠીરા, એમ કહેછે; અને ઘરપ્રણીઆણી જરો કે આવ- 
ને એવા શખ્ઠ બોલેછે, કેટલેક ઠેકાણુ આવને કહે, તો ભૂત પ્રેત 
આવી નાય, એવા વહેમથી આવને ન કહેતાં જરો કે, એમ બેલે 
૧, જનારી પરગામી હોય, તે! તેને જાતર્ના જતન કરજે, વહેલાં 
આવને, સૌની ખખર પૂછજો, એમ કહેછે. સાંજે કે પહેલી રાતે 
ફાદ ભળવા શવ્યુ' હોય, તે। તેને જતી વખતે વેહેલાં ઉઠજે, એળુ' 
ફહેવાને કેટ્લેક ઠેકાણુ ચાલ છે 


બે માણુસ મળે કે છટા પડે, ત્યારે આપણે। અસલતો રિવાજ 
ભેટવાએા-કોટી કરવાનો હતો, તે ધીમે ષીસે નાશ પામતો! જાયછે. 
શ્રાઢી ઉમ્મરનાં ભાઈ મહેન કે મા દિકરા એક ખીનને લેટે, તે 
પહેલાં ખોટુ' ગણાતુ' નહોં. ભેટવુ' એ ઘણુ 'પ્યારની નિશાની છે. 
સાધારણુ ઓળખાણુના માણુસો મળે, કે જૂદા પડે, ત્યારે ખ્રાથ્ાણુ 
જે વડિલને બે હાથ નતેડી નમસ્કાર કરવામાં આવે, અને છ્રાહાલુ કે 
વડિલ હૈય, તે બે હાથની હથેળીઓ સાથે રાખી ન્નાશીર્વાદ આપે. 
સુસલમાની રાજ્ય આવ્યા પછી સલામ કરવાને વહિવટ દાખલ 
થયો, અને તે અઘ્યાપિ ચાલેછે, તથા તેની સાચે અગ્રેજી પદ્ધતિ 
પ્રમાણ હાથ સેળવી હલાવવાનો ( રેક હેન્ડ કરવાને ) રિવાજ પણુ 
યાછુ થચોછે. ગમે તેવા દરનજનુ' માણુસ આવે, તેોઃ'પણુ ઓને 
નસસ્કાર સલામ આદિ કાંઇ કરવાનુ” હોતુ' નથી, તે છતાં કેટલીક 
નિશાળોમાં કન્યાએ! પાસે સહામે। કરાવવામાં આવેછે, તે રિવા- 
જથી ઉલટુ' અને અચેઃગ્ય છે. કાઢીઆવાડમાં એવે ટાયું કન્યાએ 
ઓવારણાં લેછે, તે સભ્ય અને રમુજી દ્યાગેછે. મૈળાપ વખતે પોત- 
પાતાના પશ્ચતે અતુસરીને, કે ખીન કારણું રામરામ, જેગોષાળ, 


* 


1 -૩ડ$#/ 


જૈશ્રીકૃષ્યુ) જેમટાદેવ, ખ'દગી, સાહેબજી, સાહેળ મહેરણાન; જધ- 
જય વગેરે બોલવાનો !રેવાજ છે. સામો। માણુસ સાટા દરજજાને 
રાય, તો સામી સલામ ન કરતાં માત્ર પોતાનુ સાથુ* નમાવેછે, 
સ'દરાસ્ય કરે છે, કે ક'ઇ પણુ નથી કરતે!; સલામ કરનાર ખડું 
વાકો! વળેછે, અને એકી વખતે ઘણી વાર્‌ હાથ હેલાવી સલામો 
કરેછે, અને વખતે પગે લાગેછે. સામો! માણુસ ખેસવા કરવાતુ' ન 
ઠહે, તો તેને હાથ નેડીને, કે હાથ પાછળ રાખીને ઉભા રહેવુ” 
પડેછે. મેસવાનુ' થાય; તે ઉભે પગે કે પગ ઉપર પગ ચઢાવીને 
ખેસવાથી અવિવેક થાયછે. કેટલાક દરખારમાં ઘુ'ટણીએ ખેસી 
પગર્નાં તળીઆં પાછળ લઇ જવાં પડેછે, ધોતીઆને ખદલે સુરવાલ 
પહેરવા પડેછે, છૂટે દુપટ્ટે જવાતુ' નથી, અને ડુપટ્ટા વડે કેસ્મર 
ખાંધવી પડેછે. દરખારમાં છીંક ખાવી, ખગાસુ ખાવુ', વાયુસ્રાવ 
કરવો, કે મૂછે હાથ નાખવો, એ અસભ્ય કે અપમાન ભરેલુ' ગણાય 
છી. રાજા સાથે વાત કરતાં માં આગળ રૂમાલ કે હુપટ્ટાનો છેડો 
રાખવો જોઇએ, અતે પાછા ફરતી વખતે પૂઠ ન ખતાવાય, સાટે 
પાછે પશલ્ષે કેટલાંક ડગલાં જવુ' નેઇએ. 


ખાઈડીએ। એક બીજાને મળે, ત્યારે તે જેવી સ્થિતિમાં હોય, 
અથવા જે કામ કરતાં હાથ, તે કહેછે; જેમ, બેઠા હોય, તો કહેશે, 
બેઠા કે, ઉભાં હોય, તે કહેશે, ઉભાં કે, દાતણુ કરતાં હોય, તો 
કહેશે, દાતણુ થાયછે કે, વગેરે, સુરૂષા મળે ત્યારે બેઠા કે; શુ થાય 
છે, ફેમછે, કેમછો, શી ખખર છે, એવા શખ્ટ ખ્રાલ્ે છે. કોઇતા 
ઘરમાં કે સિજલસમાં જતી વખતે આપણે નેડા કાઢીએ છીએ, 
અને સાહેખ લેકે ટોપી ઉતારેછે. આપણે કોઈ ખોટું કામ કરે, 
ત્યારે તાળીઓ પાડીએ છીએ; અને અગ્રેજી રિવાજ ગ્રમાણુ સારા 
કામને માટે કે સાર્‌' બોલવાને માટે તાળીઓનુ' માત મળેછે. પણે 
અહીં આએ લાજ કાઢીને કે સુઠ ફેરવીએ માનત આપેછે; તયારે 
મલખાર તરમતા એક જાતના લેક છાતી ઉઘાડી કરીને માત આ 
છું 1 ઉપકાર કરતારને આપણે સા્છાગ હ'ટવત્‌ કરીને માત આ સે 


( ૩૬ ) 


છીએ, ત્યારે મુસલમાન વેગેરે કેટલાક લેક તેનો હોંથવુ' ચુંબન 
ફરી માન આપેછે. ર 

જૂદા જૂદા લોકમાં માન આપવાની રીતે વિચિત્ર હોયછે, ્રીન- 
લાંડના લોકોમાં માન આપવાની રીતજ નથી. ફિલિપ્પાઇન ખેટોની 
પાસેના મેઢોમાં સલામ કરવાની રીત એવી છે, કે હાથ અથવા 
પગ પકડી પોતાના મોં ઉપર ફેરવવો. લાપ્લાંડેના લેક સલામતે 
ખદલે પોતાડું તાક ખીજાના નાકે જેડે જેરથી દાબેછે. ન્યુ ગિનિના 
લેક પોતાને માથે ઝાડના પાંતરાં સૃફવાં, તેને સલામ ગસેછે. 
સુ'ડાની શામ્ુદ્ધુનીના ફિનારા પર રહેનાર લેફ પોતાનો ડાંખો 
પગ ઉશ્રકી જમણા પગ ઉપર ધીમેથી ફેરવી મૌ ઉપર 
લાવેછે. ક્રિલિષ્પાઈન બેટના રહેવાસી પોતાતુ' શરીર ઘણુ'જ વાંકુ 
તાળેછે, અને હાથ ગાલપર મૂડી એક પગ અધર રાખેછે, તથા 
ખીજ વતી ઘુ'ટણીએ બેસેછે, ન્યુખિયાના લેક સામા ધણીનો ઝભ્ભો 
ઉ'ચષ્ી પોતાની કમરે લપેટેછે, તેથી પેલો «ણે અરધા ઉઘારો 
થાયછે, જાપાનના લેક એક ખીજાને મળેછે, ત્યારે પગમાંથી ભેડા 
કાહેછે, અને આશાકાનના લેક રસ્તામાં જેડા કાહેછે, તે ઘરમાં 
માજા ઉતારેછે, ચીનાએ। પોતાના હાથ હહલાવેછે, અતે પરસ્પર 
છાતી લગાડેછે, તથા માથુ નમાવેછે. કોઇને આખર આપવાની 
હૈય, ત્યારે તેએ બે હાથ બેડી ઉચા કરેછે, ને શરીરને નમાવી 
નેડેલા હાથને જમીત ભણી લઈ જાયછે, જે ઘણે દહાડે મળે, તે! 
ખેઉ કુ'ટણીએ બેશી મોં નીચુ કર, અને તે પ્રમાણે ત્રણુ ચાર 
વખત કરેછે. 

ઘરમાં આપણે ગમે તેમ બેસીએ, ને ગમે તેવાં કપડાં પહે- 
રીએ, તે। ચાલે, પરતુ કોઇને ઘેર કે સિજલસમાં સભ્યતાથી બેસવુ” 
જોઇએ, નાના મોઢાનો કે ૬૨ર૦જાનો વિચાર કરી કયાં બેસવુ, તે 
નડકી કરવુ' જેઈએ. આપણાથી મોટા પાછળ પડે, કે નીચે 'બેકે, 
તે અવિવેક ગણાય. ફાટેલાં કે મેલાં દપડાં પહેશ્વાં ઠીક નથી. «યા 
ચઘડી પહેરવી ઘટે; ત્યાં ફૅ"ટા કે ટોપી ન ચાલે. ગુરૂષ બને સીએ 


(ડ૬4૯/ 


જે જે વસ્ર પહેરવા જોઇએ, તે સવે" પહેરીને જવુ' નેઇએ, એટલુંજ 
નરીં, પણુ જેથી લાજ મર્યાદા જળવાય, તોછડાપણુ' કે વરણાગી 
ન્‌ માલમ પડે, એવી રીતે તે પહેરવાની ધાટી રાખવી જેઈએ. 
પાઘડી પહેરે ને ચાટલીના વાળ ખરાર રખાય, પાઘડીનો 
ખાતાનો ખહાર રહે, પાઘડીનો તોરા લટકતેઃ રહે, પાઘડી ઉપર 
ઝર ચઢેલે। હોય કે તે લાંખી સુદતની આંપેલી હાય, તેથી ગધ 
સારે કે ભાગી ગચેલા જેવી હોય, તે! તે સાર્‌' ન દેખાય, બગર- 
આની કસે! ખાંષેલી ન હોય, કે ડગલાનાં ખટન ( બોરીઓં ઝે 
ઘાલેલાં ન હોય, તો! તે ખરાખ લાગે. ધ્રાતીઉ' ચીપીને ખરા- 
એર પહેચું" ન હોય અથવા એવી રીતે પહેર્યુ' હોય, કે જેથી 
પગના નળા ઉધાડા રહે, તે! તે ટીક ન લાગે. સોના કાટલાં 
સે મેલાં હોય તે! તે કરેલા આપે. સીએએ પોતાનાં વસાભૂષણું 
પહેરવામાં વધારે સ'ભાળ રાખવી નેઇએ. પગની પાની સર 
પણુ જેવાર્મા ન આવે, એવા તેમને પહેરવેશ હોવે જેઈએ. 


ઉપ્્્મઝે ક 
5 


ન્ડ *્મ્સ્ક,-2 લેપ્કુસત* 





સ'સારના કાર્યમાં લોકમત ઘણે! ભાગ લેછે. લોકમતમાં 
આપણે અહીં નાત જાતના કે જેમના સ'ખ'ધમાં આપણે હરહંમેશ 
આવતા. હોઈએ, તેમના મત ઉપર વિરેષ શાર ર્ખાયછે. 
સો[કેમને જે વાત માન્ય ન હચ, તે સારી સે સકારણુ છતાં પણુ 
એકાએક કરવાની હિ'મત કોઈ ભાગ્યેજ ધરેછે, કેસે તેથી લોકોમાં 
તે નિ'હાને પાત્ર થાયછે.ચ૫૧િ જુર છો સ્ટ સવર્નીથ મા 
પૂત્નોર્ચ, એવો ખાધ લોકમતને તાબે થઇને અપાચેાછે. હે।કલા” 
જ્થી ડરીને માણુસને સારસા કામ છેડી રૃવાં પડેછે, કે પોતા 
ગરજી વિરૃદ્ધનાં કાર્ય. કરવા પડેછે. 

પરષ; કાયદા ને રૂહી એ જેમ સત્તા અથવા ખળછે, તેમ લોકસર્વ 


૬ ડ$ડ:#/ 


પણુ એફ જખરી સત્તાછે. તે વખતે ધર્મને, કાયદાને અને સરકા- 
રતે પણુ હ'કાવેછે; તો તે રૂહીમાઇને માજીએ મૂકી શકે, એમાં શી 
નવાઇ ? અ'સ્ેજીમાં જેને ષખ્લિક એપિનિયન (1900110 0[011101)) 
કહિછે, તેમાં લોકમતનેો ખહાળે અર્થ સમાચોછે, તેથી આપણે તેને 
પ્રજમત કહીશ]. સુધરેલા દેશોમાં પ્રજામત એ ન/ખરદસ્ત સત્તાછે, 
સરકાર તેને માન આપેછે, અને તેથી ખીહેછે. આપણું અહીં પણ 
પહેલાં પ્રજામત જેરાવર હેતુ. હાલ જેમ પ્રજા ઘસાઈ ગધ્છે, તેમ 
પ્રજમતનુ” નર પણુ ઘસાયુ'છે. એમ છતાં સસારની ખાખતમાં લે।ક- 
મતવુ' જેર જેમનુ તેમ કાયમ રથ્યુછે, એસ કહીએ, તો ચાલી શકે, 


લોકમત એ જે વ્યક્તિએ થી લેકકનો સપૂહુ થાયછે, તે ગ્યક્તિ- 
એપના અથવા તેના સોટા ભાગના સરખા મતનો સરવાળે! છે. એ 
મત અનેક કારણોથી બ'ધાએલુ' હોયછે. ધમ અને રૂઢી અથવા રીત 
રિવાજ એ તેના પાયા છે. વહેમ અસે અજ્ઞાન ભળે, ત્યારે એ મત 
અધમ ગતિને પામેછે, અને લોકને નુકસાનકારી નિવડેછે, જ્ઞાન અને 
સ'સર્ગ વડે તે ચઢતી પાયરીએ નયછે, અને લે[કેોને લાભકારી 
શાયછે. 

ચાલતા આવેલા ચાલને વળગી રણેવુ', એવુ' ખહુધા લોકમત 
હૈ્‌યછે; માટે જે કોઈ એવા ચાલને તજે, અથવા તેમાં ફેરફાર ડરે, 
તેને લોકો નિ'દેછે. નાની અને નજીવી ખાખતેપમાં પણુ લોકમતને 
માન આપવુ પડેછે. લેોકમતથી ડરીને સ્રીઓ તાપમાં ઉઘાડે પગે 
અને વરસાદમાં છત્રી વગર નચછે. લોકમત વિરૂદ્ધ હોય, તે અસુક 
જાતના દાગીના કે અસુક વાટને। કે નતને1 પોષાક પહેરી શકાતો 
નથી. સુરત તરફ વાણિયા પણુ દક્ષણીશાહી એટલે ચકરી પાઘડી 
પહેરી શકેછે, તે ઉત્તર ગૂજરાતના વાણિયાથી પહેરી ન શકાય, 
કેમકે ત્યાં લોકમત તેની નિરૂદ્ધ છે. સુરત ભણી ઘર્ડા ડોસા પણુ 
રાપી પહેરી રાફેછે, પરતુ ઉત્તર ગૂજરાતસમાં નિશાળે જતા મોટા 
છાડરા ટોપી પહેરે, તો તેમની નિ'હા થતી; કેમકે લોકમત તેની 
વિર્દ્ધ હુ પરતુ હમણાં ડમણાં લોકમત બદલાયુ' છે, અને નિ- 

ટ 


( ૩૭૦ ) 


શાળે જતા છે।કરા ટોપીએ પહેરતા થયાછે, કેટલેક ઠેકાણે પુરૂષે 
પણુ તાપમાં છત્રી ઓરીને ગામમાં ફરવા નીકળે; તો તે અતિવેકમાં 
ગણાયછે, જ્યાં ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ છે, ત્યાં કોઈ આઓ છદ, ચી- 
પિયાં કે ખ'ગડી પહેરવાની હિસ્મત કરતી નથી; કેમકે તે લેકાપ- 
વાદથી ડરેછે. લોકે! વાતો કરશે, એવા ભયથી કેટલેક ઠેકાણુ શ્રીમ- 
તોની સીઓને પણુ પાણી ભરવા જવુ' પડેછે, કે દળણાં ખાંડણાં 
કરવાં પડેછે, જેઈએ તે કરતાં ટમી ખરચ કરે, તે! લોકે હાંસી કરે, 
અને વધારે ખરચ કરે, તોપણુ તેએ દોષ દે. લોકમત એ આવે 
ગ્રસ'ગે ખરેખર કાશીનું' કરવત છે, અને તે ખ'ને તરફ્થી વહેરેછે* 


સાણુસનાં ખાનગી કામોમાં લોકોએ શા માટે દરમિયાનગિરી 
કરવી નોઇએ કોઇ માણુસ પોતાની કમાઇના ગ્રમાણુમાં વધારે 
આણું ખરચ કરે, તેમાં લોકોને શુ' 3 સાધનો હેય, ઉચી જા- 
તના દરદાગીના કે વસ્ત પહેરે, તે ઉપર લોકોના ઠેક શા માટે 
જેઇસ 1 બ્યક્તિના જે કૃત્યતો સમાજ સાથે સ'બ'પ્ર નથી, અને જે 
પસ? કે નીતિની વિરૃદ્ધ નથી, તે કૃત્યની ટીકા કરવાનો જેમ સમાજને 
હેક નથી, તેમ તેના મતની પરવા કરવાની વ્યક્તિને જરૂર પણુ 
નશી; એમ છતાં સમાજ ટીકા કરે, અને તે ટીકાથી વ્યક્તિઓ 
હરેછે, એવુ* આપણા ન્તેવામાં આવેછે. 

જે જાતો! ખાતર પાડવાનો, લૂટકાટને, ચારી કરવાને કે 
શજવા કાતરવાનો ધો કરેછે, તેએ એ ધ'ધા્માં પાપ છે, એમ 
સમજતી નથી; ગએટછુ'જ નહી, પણુ જે કોઇ તેરમાં ઘણો કુશળ 
નિવડે, તે વધારે પ્રસ'શાને પાત્ર થાયછે; કેમકે તેમાં તેકમત શ 
ધ'ધાની તરફેણમાં હોયછે. આપેલા માલમાંથી ચોરી લેવામાં 
ખખરહારી વાપરે, તેનાં કેટલીક જતો. માં વખાણું થાયછે; કારશું કૈ 
તે જાતોનુ' લોકમત તેના લાભમાં હોયછે. વેપાર વણુજમાં સામાું 
પડાવી લેવુ' કૅ તેને એણુ' ઘાલી આપવુ એ કિસળ ગણાયછે, 
અને લોકમત તેસે ઉત્તેજન આપેછે, નોકરિયાત ચૈસા આડે અવ 
રસ્તે મેળવે, તેની ફિકર નહીં; કેમકે ખોટી રીતે પૈસા પેદા કરતાયને 


( ૩૭૧ » 


લોકમત ધિક્કારતુ' નથી. જે લોકોમાં ગાળ દેવાને! કે ખિભત્સ 
બોલવાના રિવાજ છે, તે લોકેદ મા ખહેન ફે વહુ દિકરીની સમક્ષ 
ગમે તેવાં વેણુ ઉચ્ચારેછે; કેમકે તેથી મોલનારતે કે સાંભળનારને 
8'ઇ લાગતુ નથી. જ્યાં લોકમત આવુ” અધમ છેોય, ત્યાં સસાર 
સ્થિતિ અને તેની નીતિ રીતિ અધમ હોવીજ નેઇએ. 

સુધાશનાં ને સારાં કૃત્યો કરવામાં ષણુ લોકમતને લેખામાં 
લેવુ” પડેછે, ન્યાં કન્યાએને નિશાળે મોકલવાનો ચાલ નથી, ત્યાં 
કોઇની મરજી પોતાની દિકરીને નિશાળે મોકલવાની થાચ, તે।પણુ 
તે લોકમતથી રીને છાનામાને। બેશી રહે છે. રોવા ફૂટવા વગેરેને 
રિવાજ કઇ છેડી દેવા માગે, તે તે લોકની નિદ્ટાથી ગભરાયછે. 
લોકનુ' એકત્ર મત સુધર્યા શિવાય વ્યક્તિએ ને સુધારાના કાય કર- 
વામાં હરકત્તો નડેછે;ુ એટલા સાટે લોકમત સુધારવાની જરૂરછે, 
લોકમત સુધરે, તો સ“સાર સુધારા અને ખીજા સુધારા પણુ આપેઇ 
આપ દાખલ ચાય. 

ઘણા કાળથી અ'ધાએલુ' લોકમત સુધારવું", એ સહેલુ કામ 
નથી. અજ્ઞાન અને વહેમના "પાસમાં પડેલા લોકોને પોતાનું મત 
ખાડ, ભૂલભરૅલુ' કે તુકસાનકારી છે, એમ લાગતુ” તથી. જેએ। ઉ“ડો 
વિચાર કરવાને શક્તિમાન નથી, તેઓ અસુક મતની ખોડખાપણુ 
કે સરસાઈ નરસાઈ ખોળી શકતા નથી, જેએ અગ્નુક વાતની 
ખીજી ખાજુ નઇ શકતા નથી, તે પોતે નેએલીજ ખાજુ સાચી ને 
સારી સમજેછે. એટલા માટે લોકમત કિ'વા પ્રજ્નમત ફેરવવુ' હોય, 
તતો લોકોમાં કેળવણીને! ખહેળે પ્રચાર કરવો નએેઇએ. તેમને વારે- 
તારે સમજુ લોકોએ સુખોધ આપવેઃ જઇએ, વતતમાન ચોપાનિ 
ચાવાળાએ પ્રજમતને સારે રસ્તે દોરવા નિ*'તર યત્ન કરવા જઇએ. 
વહેમ અને ફૂઢીથી થતી હાનિઓ જણાવવી ન્તેઈએ. સુધરેલા 
દેશના રીતરિવાજ ને આચરણુથી તેઓને વાકેક્ગાર કરવા નતેઇએ, 
લોકે[નું' સમગ્ર હિત શામાં રઘુછે, તેની તેમને માહીતિ આપવી 
નેઇએ, તથા સુધરેલી અને બળવાન પ્રશ્નનું મત કેટતુ' કરી શકે 
છે, તેનુ તેમને ભાન કગવવુ' જેઇએ. 


(૩૭૬ 


જેળવણીની વારેવારે પ્રસ'શા કરવી પડેછે, કેમકે તેજ ઞ'સા- 
રને અને દેશને તારનાર છે. સ'સારને તારવા માટે જે લોકમત 
અવક્યતુ છે; તે કેળવણીના પ્રસાર વગર્‌ ખ'ધાવાનુ' નથી. આપણે 
જેઇએ છીએ, કે જે નાતને! મોટો ભાગ સુશિક્ષિત કે ભણેલો છે, તે 
નાતતુ લોકમત ઉચી જાતનું હાયછે, વગગ ધાગએ તેએ અગઝ્રુક 
જ્ઞાન મેળવ્યા વગગ્ના છીકરાસે કન્યા આપતા નથી, છેક નાની 
ખાળકીએ પગ્ણાવી દેતા નથી, તથા હાનિકાગ્ક ને હાંસી થવા 
સરખી રૂઢીએ। તેએ તજતા જાયછે, જુસકે એમે કગ્વાથી લોકની 
નિદા થવાનો તેમને ભય થોડાજ ગહેછે. જે નાતોમાં ભતુલાની 
સખ્યા નહીં સરખી હોય, તે નાતોમા તેમને લોકમતથી તણાવુ' 
પડેછે. પ્રવાસ અને સ'મ્ગ વડે પણુ એક જાતની જુળવણી મળેછે, 
સારે તેમનો સમાવેશ આપણુ કેળવણીમાંજ કરીશુ. જે નાતોમા 
પ્રવાસના પ્રસ'ગ કવચિતજ આવેછે, અથવા જેમને ચઢતી જાતના 
લોકોના સ'ગર્મા આવવાનુ ખનતુ' નથી, અને જેઓ જેળવણીથી 
પણુ વિસ્ુખ છે, તે નાતો માં લોકમત સુધરવારતું નહી, અને તેથી 
તેમા સુધારા પણુ થઈ શકવાના નહીં. તેમની સ્થિતિ અધમ અને 
જ'ગલી પ્રજાના જેવીજ રહેશે. 





પ્રકરણુ રજી. 
વહેમ. 


સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમચે માણુસની સ્થિતિ પશુતા જેવી હતીઇ 
એવુ' આપણે કહી ગયા છીએ. એ અવસ્મામાં શરીરને પોષવાની 
અને શરીરના સ'ભધની કેટલીક લાગણીએ! સાણુસરમાં હોય 
તીમ અથવા ખારીક લાગણીએ અને ખુદ્ધિની ખીલવટ કાળે કરીને 
માણુસર્માં આવે છે છુદ્ધિ ખીલી ન હોય, હાર્‌ ખરા મોટાને! 
ને સારાસારને। વિચાર થઈ શકતે! નથી, અને સૃષ્ટિમાં જે અનેક 
ખનાવેપ સે ચમત્કાગે બનેછે, તેનાં કારણુ ખોળી ગકાતા નથી; 


(૩૭૩૭૩ 


એ મવ ખઅનાવનાર જે પરમ કૃપાછુ અને મહાશક્તિસાન ઈશ્વર, 
તેના સ'બ'ધની તો કલ્પના ષણૂ થઇ રકે નહી, કેઈ મરી ગયુ” 
એટલે તેમાં શો! ફેરફાર થયે, હમણાં બોલતુ' ને હાલતુ* હતુ, 
તે એકાએક ગધ કેસ પડયુ, તેનામાંથી શું જતુ” રહુ, જે જતુ 
રહુ તે કયાં ગુ, ગએછુ' કર્યાં કેવી રીતે રહેશે, અને તે પાછી 
આવશે ફે કેમ, એવા વિચાર માણુસના મનમાં આવે; પર'તુ તેને 
સમધધાનકારક છાસ કરવાની શક્તિને અભાવે તે ગમે તેવી 
કલ્પના ખાંધે. મરનાર વિષે તેસે વારેવારે વિચાર થયા કરે, ઘણી 
વાર તે ઉઘમાં ઝળકી ઉઠે, અને «ણે મરનાર તેના સ્વપ્નામાં 
આવ્યુ' હોય, કે તેતા સાસુ' ખડુ' થયુ' હોય, એવો ભાસ થઇ 
તે થરથર પ્રજવા લાગે. આવા વિચારથી મરનારનો જીવ સુખા 
પછી કેટલીક સુદહૃત આ જગતમાં રહેછે, અથવા તે ભૂત થઇ 
ભટકયા કરેછે, અને લોકના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને કે ખીજી રીતે 
તેને હેરાન કરેછે, એવુ* તે માને, આવા વિચાર સજ દરોમાં 
અને સર્વા પ્રજામાં ચાલતા હતા, અને હજી પણુ થડા ઘણા 
ચાલેછે. મરનારની જાતિ વગેરેને લઇને ભૂતને અનેક નામ અપાય 
છે# જેમકે, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકણુ, શાકણુ, ચુડેલ, બ્રહ્મરાક્ષસ, 
ગાંપડો, ઝાંપડી, જન વગેરે, 


જેમ લોકોમાં જ્ઞાન વધતું ગયુઝ તેમ તેમના વિચારમાં 
જેરફાર થતે। ગચે।, સર્વ મરનાર ભૂત થઈ રખડી શ્રા માટે સર, 
અને તે તેનાંજ સગાંવાહાલાંને અને અન્ય લોકોને હેરાન શા સાટે 
ઝરે ? આવા વિચાર મનમાં પ્રકટ થતાં તેમણુ ધાર્યું; કે જેઓ 
સુમાગે" ચાલે, તેમનો આત્મા સ્વર્ગે? ન્તય, અને કુમાગે” ચાલે, 
તેમને આત્મા નકે ત્તય. તેમના પાપ સુણ્યને। નિર્ણય થઈ તેમત્તે 
ખેર્માથી એક સ્થાને મોકલતા સુધી માત્ર તેમને ભટકવાતુ' કે એક 
રેકાણિ રહેવાનુ' થાય. આથી લિ'ગદેડની અથવા પ્રેતાત્માની કલ્પના 
થવી નૈઇએ,. લિ'ગદેહને જગતૂની વાસના રહેછે, એમ ધારી તેને 
સારૃ દાનધસ' કરવાની ફે સરાવવા વગેરેની રીત ચાલી, પૂર્વજને 


૬-૩-૦૭ 


ઉધ્ધાર કરવા સાર્‌ આ સવ કરવાનું છે, એમ કહેવામાં આવેછે. 
વળી લોકો કહેછે, કે ્રુઆ પછી જે અવગતિયાં થાય, તે ભૂત થાય. 
ખીજુ' એમ કહેવામાં આવેછે, કૅ ભૂત લોકની સૃષ્ટિ જૂરી છે; અને 
જાઇ કોઇ વાર પોતાની વાસના તૃત કરવા સાર્‌ તે આ જગતમાં 
રખા રેછે. 

મરનાર ખહુ મહારથી; સદગુણી જુ પરા્‌પકાર્‌ી થયે! હોય, 
સો તેસે લોકો પૂજ્ય ગણી તેના પાળીઆ કે મૂતિએ કરવા 
લાગ્યા, તથા તેની માનતા 'પણુ માનવા લાગ્યા. એજ રીતે મૃષ્ટિતા 
અદભૂત બનાવ, ઉપચોગી પદાથો, અને બળવાન શક્તિએને દેવ 
રવીએ। કલ્પી તેમની પૂજા કરવા લાગ્યા. અરૂણુ, વરસાદ આદિની 
રૃવર્માં ગણુના થઇ. સસુદ્ર નરી આદિમાં રવ--દેવીનું' પવિત્રપણુ' 
સનાચુ' વાચુ, જળ; તેજ, આકાશ અને પૃથ્વી એ પાંચ તત્વથી 
જગત અન્યુ' છે, મપ્ટે એ તત્વો દેવપદ પામ્યાં. જેથી ભય કે 
દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, એવાં પ્રાણીએ પણુ રવ તરીકે પૂજવા લાગ્યાં, 

અસુકના મેળાપથી કે અસ્ુક ખનાવ ખનવાથી કે અસુક 
સ'ચાગથી અસુક કાર્ય અનેક વાર બગડે કે સુધરે, તો તે ઉપરથી 
તે મેળાપ, ખનાવ કે સ'ચોગ ખાટો કે સારો મનાવા લાચ્યે!. 
ખહાર જવી વખતે ખિલાડી કે સર્પ અપ્ડે ઉતરે, તે કાંઇપણુ 
હરકત થરે, અથવા પારેલુ' કામ સિધ્ધ નહીં થાય, પણુ જે 
વખતે સામે ગાય કે સાવાસણુ કે કપાળમાં જેણે ચોંલ્લો કરલો 
છુ, એવો કોઇ સુરૂષ મળે તો ફ્તેડ યચે, એમ સાનવામાં આવે. 
કામ કરવા જતાં કોઇ છીંક ખાય, તો કામ કથળરે, પણુ 
એકી વખતે બે છીંક ખાય, તો! હરકત નહીં, એસ સમજવામાં 
શમાવે, અસુક વારે અસુક દિશાએ જતાં સામે! કાળ આવેછે, માટે 
તે દિશાએ કેઈ જય, તે। તેને તુકસાન થાય. જોગણીયું ધર નૈયા 
વગર ક'ઇ કાર્ય કરવાર્સાં આવે, તે તે બગડે. ગ્રહોને! સોગ સારા 
ન હોચ, તો તે વખતે આરભેછું કામ લાભદાયક નિવડે નહીં. 

ઉપર જણાવેલા વિચાર અલ્પ સાનથી ફે અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવેછે* 


(ડ૭૫ ) 


અ'ારામાં દોરી, મોગરી કે પ'ડોછુ' પડયુ હોય, તે માણુસને તે 
સાપ હશે, એમ લાગેછે. એ સાપ છે, એમ કોઇ કહે, તો આપણે 
એકાએક ખર્‌' માનીએ છીએ. ન્યારે તે વસ્તુને તપાસવાનો અને 
તે વિષે વિચાર કરવાને અવકાશ મળે, ત્યારે અરૂ” શુ” તેની ખાત્રી 
થાયછે, અસુક વસ્છુતે આકાર કૈઇઇ પદાર્થ પ્રાણીએ સહેજ મળતેા 
હેય, અને તે પદાર્થ પ્રધ્ણીના વિચાર આપણુદ મતમાં ઘે!ળાયા 
કરતા હોય, તે! તે આકાર ધીમે પીમે તે પદાર્થ કે માણીનુ' સ્વકૂપ 
પકડતો હોય, એવો આપણા સનતે ભાસ થાય છે, અને આખરે તે 
વસ્તુ ધારેલો પદાર્થ ફે પ્રાણીજ છે, એમ આપણે માની લઇએ છીએ. 
માટલાંની ઉતરૅવડને ચાર સમજીને, કે અસ્ુક વસ્તુતા પડછાયાને 
ભૂત સમજીને, માણુસ ધણી વાર ગભરાઈ જાયછે. આ અરજ્ાનનુ 
પરિણામ છે, અને એસે આપણે વહેમ કહીએ છીએ. 
વહેમથી મન ઉપર જે અસર થાયછે. તે સ'તાપ%જનક અતે 
માઠુ' પરિણામ આપનારી નિવડેછે. લોકો કહેછે, કે “ સૌનુ' એન 
સડ, પણુ વડેમતુ' એસડ નથી”, એ ખરેખરી વાત છે. અસુક રમ 
મને થચેછે, તે મટવાને।જ નથી, એવે કોઇને વહેમ પેસી જાય, 
તો તેના પર દવાદાર્‌ લાગુ થઇ રાફે તહીં. રાગ ન છતાં પણુ રાગ 
છે, એવો કોઇ વહેમ ઘાલે, કે તેના મનમાં એવો વહેમ ભરાઇ 
જાય, તો તે રાગ તેને લાચુ પડેછે, અથવા તેથી રીખાલુ' પડેછે. 
શક માણુસ દિશાએ જવા બેઠો, તેના બે પગ વચ્ચે થઇને કાગડો 
ગચો, તે તેના પેટમાં પેશી ગયાના તેને વહેમ પડયો, એ વહેમથી 
તેતુ' શરીર લેવાતુ' ગજું) અને કોઇ દવાથી તેને આરામ ન થયે. 
આખરે એક ચુફિતવાળા માણુસે એક મરેલો ફાય") આણી, તે 
ઉપર રાખ ભભરાવી, દિશાએ જવાની જગાએ તેને મૂકચો, અને 
પતર નેસ સરછુસને જુડટમન ૮૧? 2075, ગ સ 3્ત હસન 
તેને પુષ્કળ મ્રાડા થયા, અને પ્રવાહી ઝાડો રાખ ઉપર પહઠવાથી 
કાચ'ડ ખુલ્યો દેખાચે। વહેમી માણુસની ખાત્રી થઈ, કે એ કાચ"ડા 
મારા પેટમાંથી જુલાખ વાડે નીકળી ગચે।. મતના વહેમ ટન્યે।, 
એટલે તેને ઝટ આરામ થચે।, 


( ૩૭૬ ) 


વહેમ મટાડવાના ઉપાય ઘણી વાર વહેમી હોયછે. કોઇને 
ભૂતને! વળગાડ છે, એમ સાલમ પડેછે, કે જુઆ જતિ વળગાડ છે, 
એસ કહેછે, ત્યારે તે કાઢવા સાટે ભુઆ જતિ બોલાવવા પડેછે, 
તેએ સ“ત્રીને દોરા માંધેછે, મ“ ભણીને વળગાડવાળાને કુણાવેછે, 
ફે ષાતે ધુણીને તેના ઉપર અસર કરેછે. પોતે કોઇ દેવદેવીતા ઉપા- 
સક હોયછે, અને તે દેવદેવી પોતાના અ'ગમાં આણી તેની સહાય- 
તાથી ભૂતને તેની માગણીથી તૃપ્ત કરી કાઢેછે, કે તેને શીશામાં 
ઉતારેછે, વહેમ વહેમને ભલે છેદે, કે કોઇ ઢૉગ કરતુ' હોય, તેના પર 
ભલે તે અસર કરે; પર'તુ વાયુ ( હિસ્ટિરિયા ) જેવા ફેટલાક રોગ 
વળગાડ જેવા લાગેછે, તેને માટે એસડ ઉપચાર ન કરતાં માત્ર 
વહેમી ઇલાજ લેવામાં આવે, તો માડુ' પરિણુ(મ નીપજેછે. ઘણી 
વાર શગ ન સમય, કે તે એકાએક થઈ આવે, તત અજ્ઞાન લોક 
વહેમી ઇલ્યાજને પહેલુ' માન આપેછે. ખાળકને કોઇની નજર વાઈ 
હરો, એમ ધારી તેની માતા નજર ઉતારેછે. નજર ખાંપતાં ને 
થાળીમાં વાડકે। બરાખર ચોટી જાય, તે તે માનેછે, કે નજર આ- 
કરી વાઇ છે, થાળીમાં વાડફે। શાથી ચોટેછે, તેનુ કારણુ ન સમજા- 
યાથી તેના મનમાં નજરની વાત દઢ થાયછે. નજર ખાંધવાથી જ્યારે 
મટતુ' નથી, ત્યારે તે હોરા ધાગા કરાવેછે, ભ્રુઆ જાગરિયાને બો 
લાવેછે, જેષી પાસે જેષ નવરાવી તે ખતાવે, તે ઉપાય થોજેછે, જાપ 
જપ રૂદ્રીએ વગેરે કરાવેછે, અને આવા આવા ઉપાયથી થાકેછે, 
ત્યારેજ તે વૈદ દાકતરનો વિચાર, કરેછે. ખૈરો કહેછે, કે શુ' કરીએ, 
ખાઇ, * «યાં ત્યાં ભક્ષા ભમવાનાં છે”. અને એમ છતાં તે થકા 
ભમ્યાજ કરેછે, ! વહેમી ઇલાજ લેવામાં ઘણે! કાળ ગત થતાં રોગ 
ઘર્‌ કરી બેસેછે, અને તે વૃદ્ધિ પામતો જાયછે; તેથી શાખરને 
તખતે એસડ ઉપચાર લાશુ થતા નશી, અને દરદી રીળાઈ રીણા* 
ઘંતે મરણુ પામેછે. 


ભૂત ઘણુ' ખરૂ સ્રીએને વળગેછે, જે ઝુર્ષા ઝોડની ઝપટ 
આવી જાયછે, તે કાચા મતના હોયછે, દેઢ મતના પુરૂષની પાં 


૬ ૩૭૭૭ 7 


ભૂત આવી શકતુ” નથી. કોઇ વિદ્દાન કે અધિકારી ધુણુતો આપણે 
જેતા નથી. સાહેમ લેઈકોને ભૂત વળગતુ” નથી. હિ'હુસ્તાન જેવા 
પવિત્ર મનાતા દેશમાં ભૂત વસતાં હેય, એટલે સુએલાં માણુસ 
અવગતિયાં થઇ ભટકતાં હોય, અને વિલાયતમાં તેંમતો અભાવ 
હાય, એમ માની શકાય નહીં. આપણુ લેકે! કહેછે, કે “ જે 
ખીએ તેને આવી લાગે”, માટે ભૂતપ્રેતની અસર બીકણુ ઉપર 
થાયછે. વળી કોઈ કારણુથી કે અસ્રક મતલખ સાધવા, કેટલીક 
ખઇંડીએઓ તળગાડ વળગ્યાનો ઢોંગ કરેછે, અને ધરનાંને 'પજવેછે.. 
ખૂબ સતાવવાથી, માર મારવાથી, કાકડા વડે હાથ ખાળવાથી 
ઝે સરચાંની ધુણીથી, તેવી ખાઇડીએના અ“ગમાં પેઠેલુ' ભૂત પલા- 
ચત કરી જાયછે, કે તે ખાઈડીએ હોંગ કરવો! ભૂલી જાયછે. 

જાઇ ઘરમા ભૂવાવળ છે, એવો વડેમ પડે, તો તે ઘરમાં કોઇ 
વસવા જતું નથી. કરી ફોઈ વસવાની હિ'મન કરે, તો જેને ક'ઈ 
સ્વાર્થ હાય, તે ભધ્મી રાતે પથરા નાખીને કે ખી જી ચેષ્ટા કરીએ 
તેને ખીવડાવેછે; તેથી તેને તે ધર છેડવાની જરૂર પડેછે. અસુક 
સ્થળે ફોઇ ભૂતનો વહેમ ઘાલે, તે! ત્યાં કોઇ અસૂર સવાર જવાની 
હિ'મત પરતું નશી. કદી કોઈ જાય અને ક'ઈ અકસ્માત્‌ ખને, કે 
જાઇ સ્વાર્થી માણુસ-કઈ વિચિત્ર દેખાવ દેખાડે, તો તે ગભરાઇ 
«ચછે, કે ઝોડથી ઝપટાઇ «્તયછે. હાડકાંના ફ્દોસફ્રસને પાણીનો 
સ્પશ? શવાથી સ્મશાન અને હાડકાં નાખવાની જગાએ ભડકા 
થાયછે, તેને ભૃતના ભડકા માનવદ્માં આવેછે; એટલે તેવી જગાએ 
ભૂતને વસ હોયછે, એમ લોકો સસજેછે, ભૂતને ન માનનાર 
એક હિ"મતવાન માણુસને ખીનએ વાદમાં કહુ, તમે સ્‍ે ભૂતથી 
ડરતા નથી, તતો આજ અમાવાસ્યા છે, માટે મપરાતે સ્મશ્ચાનમાં 
જઇ ખીલી મારી આવો; ત્યારે ખરા. તેણે આ વાત કંબુક કરી, 
ખીલી લઇ તે સધરાતે સ્મચાનમાં ગચે1. હિં'મતવાન હોવાથી 
તેને કઇ ખીક ન લાગી. તેમ ભૂત પલિત ક'ઈ તેના જવામાં 
પણુ ન આવ્યુ તે નિડરપણ ખીલી ઠોકવા લાગ્યો, પણુ રાત 
અ'ધારી હવાથી તેના ધોતીઆની ક્ડક તે 'ખીલીમાં દબાઈ. આ 

4ક 


( 32૮ ) 


વાત તેના જણુવામાં નહોતી. જેવો તે મોં ફેરવી ચાલવાતુ' કરેછે, 
તેવુ' તેનુ' ષોતીઉ' ખે'ચાયુ- વહેમ પડચે1, કે માર્‌ ધોતીઉ 
જાઇ ભૂતે નછી પકડયું આવા વહેમથી તે ખેભાન થઈ છતાપાટ 
જમીન ઉપર પડચો।. હોડ ખકનાર છાનોમાનો તેની પાછળ આવેલે। 
હેતે. તેણે જે તેનુ' ષોતીઉ" ીલીમાંથી કાઢી લઇ તેને સાવધ 
કચ ન હોત, અને તેની આસનાવાસના કરી ન હોત; તે કદાચ 
સે ખિચારાના રામ રમી ગયા હોત, તે માણુસ જે ખરા દહ મનનો 
ને વિચારવાન હોત, તે! ધોતીઆના ખે'ચવાથી તે હેક ન ખાત. 
તેડું મન પણ કેટલુંક વહેમી કે ચોચુ' હોલુ' જઇએ. 

જુટલાંક વર્ષ પર આપણે અહીં મેજ હુલાવવાનો ( ટેબલ 
ટનિગને। ? વાયરે હતે।. ત્રણુ પાયાના યેજ પર ત્રણુ માણુસો હાથ 
સૂડી રાખે, તે! કેટલીક વારે સેજનો એક પાયે હાલવા લાગે; 
અને જમીન ઉપર ટકોરા મારે. આપણુ કાર્ય ચશે કે નહીં, 
એ મેજ ટકોરાથી કહી આપતુ હતુ ! લોકો આ અનાવને સાચે 
માનવા લાચ્યા, કેમકે શા કારણુથી સેજ હાલેછે, ને ટકોરા મારે 
છે, તે તેએ સમજી શકતા નહોતા. દ 

જાડુના ખેલ મ'ત્રથી, નજરખ'ધીથી કે કોઈ રૃવદેવીનો હાથાથી 
થાયછે, એમ ઘણા લોકે માનેછે; કેમકે તે શાથી કે શી રીતે થાય 
છી, તે તેમના જણુવામાં આવતુ' નથી. જાડુગર ઘણુ' કામ હાથચા- 
લાદીથી કરેછે, અને ખાકીનુ' રસાયન આદિ વિદ્યાના ખળથી થાયછે- 
જેનુ' કારણુ આપણે નણીએ છીએ, તેવો પ્રયાગ આપણને સાધારણું 
લાગેછે, પરતુ તેજ પ્રચાગ અન્ઞાનીને ચમ:કાર હાગેછે. આપણે 
અરી આગગાડી પ્રથમ આવી, ત્યારે તે ચલાવનાર વરાળય'્ર 
( એનજીન )ની અદ્ભુત શક્તિ નઇ તેને અજ્ઞાન લોકે! શક્તિ-દેવી 
માની કુલના હાર ચઢાવતા, નાળિયેર વધેરતા અને તેની માનતા 
પણુ માનતા ! પણુ હવે તેવુ' કોઇ ભાચ્ચેજ કરેછે. 

વ્યાતિષ ઉપર આધાર રાખનારા વારેવારે જન્મકુ'ડળી, 
જન્મોત્રી, વર્ષ ફળા જવરાવેછે,'અને કેઇઇપણું કાર્ય નેષીની સલાડ 


( ૩3૭૯ ) 


વગર કરતા નથી. ત્ેષીનુ' વચન જુડું' પડે, તો! કુડ ળી વગેરે 
ઓટા હોવાં જઇએ, કે જન્મકાળ ખોટો લેવાયો હરે, એવાં 
કારણુથી મનતુ' સમાધાન થઇ નયછે,. નેષી પોતાની દિકરીનુ' લસ 
કરવુ' હચ, ત્યારે શારામાં સારૂ ઝુહૂત જુએ, એ દેખીતુ' છે, છતાં 
તેની દિકરી પણુ વખતે રાંડેછે, અને તે ઉપરથીજ લેદકે કહેછે, કે 
નેષી વેષ સાચા હેદય, તે! “નેષીનાં રાંડે નહીં ને વૈઘનાં મરે નહીં”. 
આ ઉપરથી «્યોતિષ આહિ શાગોા કેવળ ખોટાં છે, એવુ” માર્‌ 
કણેવુ' નથી; પર'તુ તેના ઉપરજ કેવળ આધાર સખવેો કે તે વડે 
વહેમમાં ગરકાવ થવુ, એ બરાબર નથી. અ'ગ્રેજ વગેરે ઘણી 
મજાએ શુકન સુહત્ત જેલી નથી, તેથી ને તેમનાં કાચ આપણા 
કરતા વધારે ખગડતાં હોય, કે તેમની દિકરીએ। વધારે રાંડતી હોય, 
તો શુકન સુહૂતત્ત્ના ખરાપણાની ખાત્રી થાય; પરતુ તેવુ' ૭'ઈ 
જેવામાં આવતુ નચી. 

કોઇ ચીજ અનેક નાર કરતાં ખગડી, કે તેથી ક'ઈ સાઠ” 
પશ્છણિસ આવ્ઝુ તે! ક વહેસાઇ જઈ તેને છેડી દેછે; ને 
કહેછે, કે તે અમારા ઘરમાં કે કુહુબમાં પળતી ફે સહેતી નથી, 
કોઈને પેર રાઇતી ચીરી પળતી નથી, તે! કોઇને ત્યાં લુણથાં 
ચળતાં નથી. ફે!ઈના કુટુઅસાં માટીનાં વાસણુ સહેતાં નથી, તો 
કોઇના કુડુખતે એલેો-ચૂલ્નો સહેતો નથી. કેઇતે ત્યાં ટાઢીસિ- 
યળને દહાડે ચૂલામાં આંબો રોપવા પડેછે, તે! કેોઇતે «યા 
માળવાળુ પાણીઆરૃ' કરી શકાતું નથી. કોઇને જમણે કાને કડી 
પળવી નથી, તે! કોઇને પગે છહલાં સદતદે નથી. કારણુ તપાસતાં 
જણૂાયછે;, કે રાઇતી ચીરી, મેથીયા વગેર લાગટ બે ચાર વષ 
ખગૂડયાં, એટલે તે પળતાં નથી, એવે! કરનારના મનમદં વહેમ 
પેસી ગચે।. માટીનાં કાર્ળા વાસણુ, કે એલા-ચૂલાના વપપરથી 
કસ્ટસ'જેગે ક”ઈ તુકસાન થયુ”, એટલે એ ચીને ઉપર વહેમ ગયે!. 
ટાઢીશિયળે ચૂલાનેો ઉપચેો!ાગ કરવાથી, માછવાછુ' પાણીઆરૂ 
ખનાવવાથી, જમણે કાને કડી ઘાલવાથી, કે કે પગે છલ્લાં પહેરવાથી 
૬ કાગનું બેસવુ, ને તાડનુ' પડવુ”, એ ન્યાચે ફ'ઈ તુકસાન થયુ 


(# 


દ સ-) 


ગ્રે સહ્તુશ્રી વેમી નહોતાં, તેથી અમા- 
% સૂઝ સડ સ્તવી નહીં, તે છતાં તેમણે તે કરવાની 
ડિક પરી- 3.૨ સેવે સન્યા, કે તે લાગટ બે વર્ષ બગડી, તતો 
પક તેથી હડરી નર જતાં તેમણે ત્રીજી વાર કરી, તો તે સારી 
સૂપ, સપને ડુ ડું લને કઇ તુકસાન ન થય્ુ'* એક જણુના કુડુખમાં 
પ્ડેક સ્તેક ભાઈ સતી થઈ હતી, ચિતામાં પ્રવેશ કરી અગ્તિ 
ગ્રકટાથ્પો, તે વખતે તે ખાઈએ જેટલા દાગીના અગ ઉપરથી 
રાહીએે દેકી રીધા, તેટલા તેના ઝુટુઃબમાં પહેરવા ચોગ્ય ગણાયા 
ક્પતે જે દાગીના તેના અંગ ઉપર રહી ગયા તે' વાપરવા 
જ્રાગ્ય નહીં, એમ મનાયુ. તેસે પગે છલ્લાં રહી ગયાં હુ્તા, 
તેથી તે તેના કુટુંબમાં પળતાં નથી એમ ધરાયુ. એક ખાઇએ 
૪ કરીને છલ્લાં પહેર્યા, તેથી તેનો પગ સુજી ગયો, એટલે ચાલતો! 
વેલે! વહેમ દઢ થચે।. છલ્લાં સાંકડા પડવાથી કદાચ પગ સુજ્યે। 
હશે, પણુ એવે સમે કારણુ તપાસવા ખેસેછે કોણુ | છલ્હાંના 
વેમના જેવા ઇતિહાસ છે, તેવા ઘણા વહેમને।, ઇતિહાસ કે 
કારણુ ખોળ કરેથી મળી શકે. 
છોકર્‌' દેખાવડુ' હોય, તો ત્તેને કે પીઠીવાળાં વર કન્યાને, 
નજર લાગરે, એવા ભયચી તેમને ગાલે અઆ*1 કરવામાં આવેછેઃ 


તિ 


હ 


"% ૦" «સઝ જસ 


ખર્થ્ચાે સારાં કપડાંલત્તાં એ દરદાગીના “1થી તેને 4જ?. 
વારો, એમ સમજી કોઇ વસ મેછુ' પેર, ખાડુ';. 
જ તેમને કાળા દોરા ખાંધેછે. તેમને નવ તેમની / 
ઉતારતી વખતે” બોલેછે, કે “ વાટર ચો ' 
હ્ાતુ', અલા સૌ જજે ન” જે 
નજરને વ્હેર મહાલ તસર ક 
પરવાનગી વગ શૂટયુ' હાય, 

રાય તો પચતું, સનાય છે, * 

ઉપમા નઠારી ૨ ઝે 

ખહુ હોયછે, એ 

કાળજું તળીને 


( ૩૮૨ ) 


માંકડી ગામમાં હજી ડાકણે। છે, એવી વાત કાને આવતાં, સે જતે 
જઈ ત્યા તપા કરી હતી, પણુ કોઇ ડાકણુ મારા જેવામાં આવી 
નહીં. એજ પ્રમાણે ગોધરા પ્ચમહાલમાં ઘણાએ તપાસ કરીછે, 
પરતુ ફોઇને ડાકણુનો પત્તો લાગ્યો નથી, મદ્દાસ તરફ “ દી 
દાષમ્‌” (નજર » નો વહેમ ધણ! છે, અને તેના ભયથી પરાયા 
લોકની સાથે કોઈ જમવા બેસતુ નથી ! કોઇને છે!કરો થતાં ન 
હોય, ફે જીવતાં ન હોય, તે! તે બીજાનાં છેઇરાનએ છાનામાના 
લાખાં કરેછે, કે ખીન્ન ટુચકા કરેછે. ધણીને વશ કરવા અન્ઞાન 
આઔઓએ અનેક ડુચકા કરેછે, અને તેતુ' પરિણામ વખતે ભય'ફર 
નીપજેછે, મરણુ પામેલી સેઈકય નડે નહીં, માટે નવી બૈરી કોઢે 
સેકયપગલુ' હુમેશ પહેયું' રાખેછે. 


કેટલાક વહેમની ઉત્પત્તિ ધ્મશાઅથી, ઘણાકની સુરાણે।થી, 
અતે ઘણાકની જયોતિષથી થએલીછે. કેટલાક વહેમને। તેમા માત્ર 
અ'કુર હોયછે, અતે તે લોકોએ ઉછેરી સોટા કર્યા હોયછે. કેટલાક 
વહેસસો વારસો સુસલમાનોથી મળ્યાછે, અને કેટલાક વહેમ 
ખ્રાજ્ણણુ, ધૂતારા, છુમ'ત્ર કરનારા નેગી જતિ વગેરેએ અસુક સ'જે- 
ગે।ને લીધે ગ્રહણુ કર્યાછે. ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે લે।કો જે તરક્‌ 
વળ્યા તે વળ્યા, તેએ કયા જઇએ છીએ તેને, કે પરિણામ શુ 
ભાવશે, તેનો વિચાર કરતા નથી. જેના ઉપર તેમને વિશ્ચાસ હોય, 
તે જે કહે, તે તેએ અરૂ' માનેછે. સોટા જે કરે, તેની નકલ નાના 
આંખએા મીંચીને કરેછે. ખ્રાજ્દાણા “ પાથીમાના રીંગણાં ” કહે તેદ- 
પણુ તેમનુ' કહેવુ' લોકો માન્ય કરેછે, કેમકે તે જે કહે, તે શાઅ- 
પૂર્વક અને ખરૂ' હેતુ નેઈએ, એમ તેએ સમજેછે. નયા લોકોની 
સ્થિતિ આવી હોય, ત્યા તેએ કેમ સુધરે, અને તેમનુ કવ્યાથુ 
રેમ થાપ ? તેમને ફોઈ બોધ આપવા જાય, તે! તે તેમને રચતો 
નશી; કેમઝ પોતે જે કઇ કરેછે, તે ખોટુ' કરેછે, અથવા ખેપ 
આપનાર ખર્‌' કહેછે, એમ તેમના મતમાં ભાવતુ'જ નથી, આપણે 
અહીં ખાસ કરીને બૈરા્માં વહેંબે ઘર ઇર્યું છે. «યાં અજ્ઞાન છે, 


(૩૮૧૬૭? 


ત્યાંજ વહેમ વાસ કરી શકેછે. «યાં સુધી કેળવણીનો પ્રચાર થશે 
નહીં અને લોકે! સારાસારને! વિશ્વાર કરતા થરે નહીં, ત્યાં સુધી 
વહેમની મોહજાળમાં તે ટ્સાયલાજ રહેચે. 

કોઇ વાર રંગધતુરાથી અજ્ઞાન લે।કને વિશ્વાસ પડેછે, કે તેને 
તાતૂકાલિક ક'ઇ લાભ પણુ થાયછે; કોઇ વાર જબરા કે વિકાળ 
મતુષ્યની નજરથી નખળા મન પર અસર થાયછે; કોઇ વાર નેગી 
જતિની જડીખુઠ્દીથી લાભ મળેછે, કેઈ વાર ખશ સાધુ સ'તની 
તિભ્તિ ફાયદો કરેછે; કોઇ વાર મહાચોગીઓતુ” વચન કે તેમને 
આશીર્વાદ ક્ળદ્ાયક નીવડેછે; અને કોઇ વાર સ્‍ેષીઓ નાં નેઢાં કે 
ટેલિયાના ટાળા ખરા પડેછે; પરતુ એ ઉપર હમેશ વિશ્વાસ રાખ- 
તાથી લાને બદલે હાનિ થાયછે. હૉંગધતુશે જે જાતેજ હૉંગ કે 
ખોટાપણુ* ખતાવેછે, તો તે સદા સર્વત્ર લાભકારક કેમ થાય ? 
નબળા મન પર નજરની અસર થાયછે, તે જળરા ભન પર થતી 
નથી, માટે માણુસે પોતાનુ મન જબરૂને દેઠ કરવા મહેનત લેવી એ 
વધારે સાર્‌' છે. નેગી, જતિ, સાધુસ'ત ને મહાયોગીઓને ઢોંગ 
લઈ બેસનાર ઘણા હેય છે. તેમાંથી ખરેખરો! સારે હજારે એક 
પણુ મળવો સુરકેલછે. તેમના નાદમાં કેટલા લોક ખરાખખસ્ત થઈ 
જાયછે | તેશીનાનેટાં સ'બ'ષે લોફે।માં કહેવત ચાલેછે; કે “ નેશમાં 
શ્રહણુ, અતે વેઘકમાં નેપાળા”, એટલુંજ માત્ર સાચુ પડેછે ! ત્રહણુ 
પણુ વખત ખેવ'મત થાયછે, એટલે ન્‍ેપીએના વરતારા પ્રમાણે થું” 
નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. જોષીએ અને ટેલિયા લાંખી 
સુઠ્તના અનુભવથી, કે પ્રથમથી ખખર મેળવીને વાતે। કહે, તેમાંની 
કેટલીક ખરી પડે, અથવા શ્રહકુ'ડળી કે હાથની રેખાએ જેઈ જે 
કહે, તેમાંનુ' કેટલુંક ખર્‌' પડે, તે ઉપરથી તેમના કહેવા પરજ 
ગારથા રાખવી, ગને તે પ્રમાણે વ્તેવુ', એ સકારણુ ને સલામત નથી. 


( ૩૮૩ ) 
મકરણુ ૪ થુ. 
રૂઢી, 


કાળે કરીને દેહ થએલા એવા દેશાચાર, લેકાચાર અને કુળા- 
ચારને રૂઢી કહેછે. રૂઢીને ઠેકાસ ચાલ, રીતભાત, શિરસ્તો વગેરે 
શખ્દો વપરાય છે. રૂઢી એ વહેમની ખહેન છે, અને તે વહેમની 
પેઠે અજ્ઞાન ઉપર પૂણુ પશ રાન્ય કરેછે, તથા સમજીએ ની પાસેથી 
પણુ ખંડણી લેવા ચૂકતી નધી, તેની સત્તામાં નહીં હોય, ગવા 
લે થોડાજ હશે. બૈરાં સૌથી વધારે રૂહીને વળગી રહેનાર હોયછે, 
માટેજ રૂઢીને ખૈરકશાજી એવુ' પદ મળ્યુંછે, 


ને કે શુદ્ધ હોય, તે! પણુ લોક વિરૂદ્ધ ( લેકાાર ફે લોકમત 
વિરૂદ્ધ ) હોય, તે કરવુ” નહી, એવા એક થાસ્રતા વચન ઉપર 
આધાર રાખીને રૂરીતે વિરેષ માન આપવામાં આવેછે; પર'તુ 
શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે શાના મોઢા આગળ રૂઢી ક'ઇ હિંસાખમાં 
નથી. વસિષ્ટ કહેછે, કે રૂઢી કરતાં શાઅનું' પ્રમાણુ બળવાન છે. 
સહાભારતના અનુસાશન પર્વમાં કલુ' છે, કે “ ધર્મ કયે! એ ન્તણ- 
વાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેચએ એવુ' સમજવુ', કે શ્રુતિ એટલે 
વેદ, એ પહેલા ૬રજજાનું' પ્રમાણુ. સ્મૃતિ એટલે ધર્મશારમ એ 
ખીના દરનજાતુ' પ્રમાણુ અને રૂઢી એટલે દેશાચાર એ ત્રીજ દર- 
જજાતુ' ગમાણુછે.” “સ્મૃતિ વેઠથી વિરૂદ્ધ હોય તો જેમ તે સ્મૃતિને 
ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ રૂદી સ્મૃતિથી વિરૂદ્ધ હોય, તો તે રૃદીને! 
ત્યાગ કરવો.” સ્ક“દ સુરાણુમાં ઠજ્યુ' છે, કે “ જે વાત વિષે થુતિ 
અથવા સ્મૃતિમાં, આજ્ઞા અથવા નિષેધ એ બેમાંતુ' એકે કહ્યુ ન 
હાય, તો તે વિષે દેશાચાર અને કુળાચાર એ પ્રમાણુ કરવા લાયક 
છે”. વળી વેઠવ્યાસે ખુલાસા કયોછે, તેમાં “ વેદ, સ્મૃતિ, અને 
સુરાણુ એમની વશ્ચે એક ખીજાની સાથે વિરોધ પડે, તે। વેદ ખળ- 
વત્તર, બને સ્મૃતિ તથા ઝુરાણુ વચ્ચે વિરોધ પડે, તો સ્મૃતિ બળ- 
વત્તરુ' આ ઉપરથી વેદ સૌશી ખળવાન, ક્ષતિ તેથી ઉત્તરે ક૪૪-- 


સ્મૃતિથી ઉતરે, અને સૌથી છેલ્લી રૂઢી આવે. એમ છતાં હાલ રૂઢી 
બાઈને વધારે ખળવાન ગણુવામાં આવેછે. અને વખતે તે વેદ, 
સ'હિતા અને ઝુરાણાદિકને બાજુએ મૂકેછે. 

એકે કર્યુ', તેની નકલ .બીજા કરેછે. પ્રથમ ક'ઈ આચરણ કર- 
નારને ખાસ કારણુ હરે, અને તે વખત પૂરતુ'જ હશે, તથાપિ તે 
કારણુ નછ થયુ હોય, તોપણુ તેતુ' અતુકરણુ કરવાને ગાડરિયેદ 
ગ્રવાહુ ચાલેછે. એનો આપણે એક રસુજી દાખલો આપીશું. ઘણા 
કાળ ઉપર એટલે જે વખતે દશા ને વીશા ખડાયતા વાણીઆ ભેગા 
હતા, તે સમચે ખડાયતાને! વર એક ગામે પરણુવા ગચે।, પરણેતર 
શરૂ થતા અગાઉ ગામમાં ધાડ પડી, અને નાશભાગ થવા લાગી. 
વરકન્યાને લઈને તેમનાં સગાંવહાલાં નાઠાં, અને કેટલેક દ્ર જઈ 
એક ખેતરમાં ભરાર્યા. ચારી આગળથી વરને બોડે માથે હેઇ 
જવામાં આવ્યો હેતો. લગ્તકાળ વીતી ન જાય, માટે વર કન્યાને 
એતરમાંજ પરણાવ્યાં. વ૨ કન્યાને જમાડવા ક'સાર કયાંથી લાવવો, 
એ પ્રશ્ન થયો. ખેતર વાલતું' હતુ', તેથી તેની પાપડીએ ફેાલીને 
દાણા કાઢયા, અને તેને ક'સાર માનીને તે વડે કામ ચલાવી લીધું! 
કાંતો આ વાતની ચાદગિરી રહેવા, કે કાંતો અ'ધપરપરાને લઇને 
તે પછી લચ્ન થાય, ત્યારે વરને બાડે માથે ઉઘલાવવાનો અને વર 
કન્યાને વાલના ક'સાર જમાડવાને। રિવાજ ચાલ્યો, તે અઘ્યાષિ 
શાલેછે ! એજ રીતે ખડાયતાની ચોરીમાં એક વખત ચકલી પડીને 
ખળી સોઈ, માટે ખડાયતાના લગ્ત વખતે રીતસર ચોરી ખાંધવામાં 
આવતી નથી 1 કોઇ- નાતમાં લગ્ન પ્રસગે ભ'ગડીનું ચિત્ર પાડવું 
પડેછે, તો કૉઈ નાતમાં માંસાહારતો રિવાજ ખ'ધ પડયો છતાં 
વરને લોહીનો ચાંલ્લો કરવા પડેછે | માંસાહારના યુગમાં 'અનેક 
પ્રસ'ગે ખકરૂ' વધેરવામાં આવતુ તેતુ” સ્મરણુ રહવા માટે હાલ 
ખકરાંને બદલે ભુર્‌' કોછુ' કાપવામાં આવે છે, અને તેના પર કુ 
શુલાલ વગેરે છાંટીને લોહીનો દેખાવ કરવો પડેછે. ી 

આપણે રોવા ફરૂટવાના પ્રકરણુમાં કહી ગયા છીએકે આ 
ચાલ શાસ વિરૂદ્ધ છે, તથાપિ રૂઢી દેવીને તાખે ચઇને લોકે'તે 


(૩3૮૫) 


આચરેછે. તેએ કહેછે કે ઘણા વર્ષથી ચાલતો આવેલો ચાલ 
અ'્ા કેમ પડાય ? કદિ ખ'ધ કરીએ, તે! લોકે નિજ ક૨, લેક 
લાજથી ડરવુ' જઇએ. એજ રીતે જે જે ચાલ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોય, 
અથવા હાલની સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય, અથવા અડચણુ ભરેલા 
3 હાનિકારક હેય, તતોતપણુ તે ટૂર કસ્વાની લોકો હિમત પરતા 
નથીં. લગ્ન પસ'ગે ચાલતી અનેક ર્ઢીએ વિષે આપણે લર્તતા 
ત્રકરણુમાં વાત કરીછે, તેથી તે વિષે પુતરૂક્તિ કરવાની જરૂર 
નથી. મેશ્રી વાણીઆસાં ઉબેતગ કરતી વખતે પ“ચવલુ' જમાડવાર્માં 
આવેછે, એટલે પાંચ સાત છોકગને પાઘડી આદિ પહેરેલાં 
થુગડાં સાથે એકજ થાળમાં જમવા બેસાડેછે, પહેલાં તેએ શ્રા- 
વક હતા, ત્તેની નિશાની તરીકે કઢ્ાચ “ પચવલુ' ” રહી ગઝુ' હશે, 
પરતુ તેમના હાલના પર્માચરણુથી તે વિરૂદ્ધ છતાં ચાલ પડચે। 
સાટે તે વિષે ક'ઇ વાધો લેવામા આવતે નથી. વરતે પોખતી 
વખતે વરનું નાક સાસુ વાણે, એ પણુ એક ચાલ, અને તે ચલા* 
વવો.જ નેઇએ. સીમ'તની ફયા વખતે છીુસટીઓ પેનને લપડાક 
સાર, એ વળા ખીજે ચાલ, અને તે આચરવોજ નેઇઈએ. 
જનોઇ વખતે રૃઠેહા ખડેવાને માગા જઇ મનાવી આવે, અને 
પોતાની કન્યા આપવાનું ખોટુ' વસત ભાપે, એ પણુ એક રૂલી, 
મઅત્તે તે ચાલુ રહેવીજ જેઈએ. ઘેગ લગ્ત સવવાતું' હોય ત્યારે 
અ'શ્રેજેમા જૂના આાસડાનો સ'શ્રડ કેરતામોં આવેછે, અતે લશ્ન 
ચં રહ્યા પછી તેની માર માન ચાલેછે, એ પણુ એક ચાલ, એજ 
શીતે આપણા લેક સજફઠંફાની ખાતર જનવાળાને ફૂતાં ભજીભાં, 
ચારના પાનતું' શાક વગેરે પીરસીને અનાવેછે, કે વેવાણુાે ત્તેલ 
વાળા પાપડ ખરડે જોરથી મારી તેમર્ના કપડા ખગાડેછે; એ પણુ 
એક ચાલ, મજકઠડ્ડા હેટમાં હોય, અને ડુટ્સાતકારી ને છાય, 
તે! તે કરીને ભલે લોકો બે ઘડી આન" ૦પજવે. 

દૃશાચારને ઘણી વાર માન આપી તેને સપમાણુ ગણુવામાં- 
આાવેછે, માતુલી એટલે મોસાળની કન્યા દક્ષિણુમાં પગ્ણી શકાય, 
કેને રેડને। એવા સ'મદાય છે, હિ'દુદતાનના ખીજ ફે]ઇ રેશમાં 


(3૮૬) 


એ પ્રમાસ્્‌ મ થઇ શકે કેમકે ત્યાં એવી ફૂઢી ચાલતી નથી. પાછી 
પરતીમાં એટલે કાઠીઆવાડમાં અસે મારવાડ ન્તરફે મશકેતુ; 
પખાલનુ કે કોસતુ' પાણી પીવામાં ખાધ નથી, કેમકે રયાં તેવા 
રિવાજ ચાલેછે. પર'તુ તેડું અતુકરણુ ખીજ લ્રાગર્માં કરી 
ન શકાય. મદ્રાસ તરટેના કેટલાકે છાર પ'ચકેશ મુડાવેછે, 
શને કાશી તરફ પ“ચકેશ રહેવા દેછે, જેમકે ત્યાં તેવા રિવાજ 
છે. ખ'ગાળા તરકેના ખ્રાહ્ણણો મત્સ્યાહાર કરેછે, જુમકે તેમનામાં 
એ ચાલ પરાપૂર્વથી ચાલેછે. ધોએલુ પ્રોતીઉ' ન્યાં સુધી કેડેથી 
ઉતરે નહી”, ત્યૉ સુધી દક્ષણી ખ્રાહ્ાણન તેને પવિત્ર માનેછે. અતાન 
જને સેકીને પછી તે પાણીથી રાંધવામાં આવે, તોપણુ તે ટેળાહા- 
રની ખરાખર થાયછે, માટે તે નહાયા ધોયા વગર જમવામાં 
ભડચણુ નથી, એમ તેએ સમજેછે. પર'તુ ખીજા દશના ખ્રાહ્યહરાને 
એ વાત માન્ય નથી, કેમકે તેમનામાં તેવા ચાલ નથી. દક્ષણી 
ખ્રાદ્દાણા ખાદ્દાણુ શિવાય ખીજાના હાથનુ' પાણી ક્ેતા નથી, પરુ 
ગૂજરાતી ષ્રાહ્દણા કેટલીક જાતો વર્જ્ય કરીને ખાકીનાના હાથનું 


પાણી વાપરેછે. આ ખધુ' દેશદેશના ચાલતા રિવાજને અનુ* 
સરને થાયછે. 


જઇને કાળાચાર એવો હોયછે, કે લગ્ન કૅ ધરણી વખતે 
સાતા વાવવાંજ નેઇએ; એટલુંજ નહીં પણુ તે ગ્રસ'શે માતાનો 
માહ માથે લઈ ઓની સાથે ધણીએ પણુ ઘુમવુ'જ નેઇએ 1 
પસુરૂષે આના જેવુ' આચરણુ કરવુ', એ હાસ્યાસ્પદ છતાં રહીને કૈ 
તવહેમસે તાળે થઇને તેને તે પ્રમાણે કરવુ' પડેછે. જે કુળમાં ત્રિષિઠી 
કરવાનો રિવાજ હોય, તેના દરેક ઘેર તે કરવીજ પડેછે. જે કુળમાં 
સુડન કે ખાધા અસુક સ્થળનાં દેવદેવીની સમક્ષ કરવાનુ હોય 
તે મુળની ૬૨8 વ્યક્તિને ગમે તેવી હરકત હાય, તોપણુ તે મ્માણે 
કરવુ પડેછે. જે કુળર્મા કાળા ચૂડા પહેરવાનેપ રિવાજ હોય 
"કુળની કોઇ બૈર્‌ીથી બીજા રંગના ચૂડા પહેરી શકાતા નથી* ૧ 
'ુળરમાં કે નાતમાં પરણુતી વખતે વરના દાંત ₹ગવાનતો રિવાજ 
જોય તે મૃળમાં,કે નાતમાં કન્યાની પેઠે વરના દાંત ૨ગવા પડેછે 


(૩૮૭ ) 


વર શૈટી ઉમ્સરનો હોઈ હરકત લે, તો રગવાનો આકાર પણું” 
કર્યો વગર ન ચાલે, એવી સમજુત કરી તેના મનતુ' સમાધાન 
ફરવાર્મા આવેછે, 

ફૂઢી આઇને તાખે થઇને દરેક તે દાત ર'ગીને લાલ કૈ કાળ 
કરવા પડેછે. કવિએ સ્‍ીતુ' વર્ણન કરતાં તેના દાંત દાઢમની કળી 
જેવા વણુંવેછે, તેથી દાંત રશવાતો ચાલ જૂનો હશે, એમ 
સમજાય છે, ઈશ્વરથી બક્ષાએલા સરત દાંતને રંગવાતુ' કરણ 
નથી, એમ સમજી જે આ પે!ાતાના દાંતને રગતી નથી, તેની 
નિ'દા કરેછે. દાંત રંગવા કરતાં પણુ વિરેષ વાત લોકે! રૂહીને તાબે 
થઇતે કરેછે. ચીનમાં સીના પગની પાટલી જેમ નાની તેમ તે 
સ્વરૂપવાન ગણાયછે, માટે ત્યાં નાનપણુથી છોકરીઓને પથી 
લોઢાના પાટા કિ'વા નેડા રાખી તેને વધવા દેતા નથી | જેમ કટિ 
પાતળી તેમ મીનુ” સૌ'દય' વખણાયછે, સાટે યૂરાપમાં છોકરીએ ની 
કમ્મરે લોઢાના પાટા ખાંધી કેડને વધવા દેતા નથી ! પોપટની ચાંચ 
જેવુ" નમણુ' નાક વખણાયછે, તેથી એક દેશના રાજાઓના તેવાં નાક 
કરવા સારૂ ખચપણુમાં તેને વાળવામાં આવેછે ! જેમ દાંત તીણા ને * 
અણીદાર તેમ સારા, એવી સમજથી આક્રિકાની એક નાતમાં 
દરેક દાંત ઘસી-વહેરીને તીણો કરવામાં આવેછે ? 

રૂઢી વિરૃદ્ધ સાર્‌' કે સાહુ ક'ઈપણુ કાર્ય, કોઇ કરવા જાય તો. 
લોડે! કોનો કરી સૂઝેછે; અને લોક વિર્દ્દ આચરણુ ન કરવાનું 
હેપ્નિકાશક શાસ્રવચન આગળ પરેછે. એક જેગીએ કૂતરો પાળ્યો 
હુતેદ. નેગી હમેશ કાળો અ"ચાળા નહી ભીખ માગવા જતે, 
એક વાર કોઇએ તેને લાલ રગનો અ'ચાળા જાપ્ચો, તે પહેરીને 
જેવા તે પોતાની મહીમાં મવેશ કરવા જાય છે, તેવાજ તેનો પાળેલા 
કૂતરા તેને ભસવા લાગ્યો સ્‍તેગી બોહ્યેદ, રાંડના, તુ' મતે પણુ એળ- 
તો નથી. ફૂતરા બોલ્યે, તમને એળખવા ન એળખવા સવાલ 
નથીઃ હુ' તો જે કોઇ નવુ' ૪ર, તેસે ભસવાના ! જગતના લોકે 
ટૂતરા સમાન છે, અતે તે કોઇપણુ નવુ' કરે, કે તેને નિજ્વા 
શથી જય છે. હટ 


(૩૮૮) 


નવાઈ સરણુ' એ છે; કે કેટલાક સારા શાલ છૂટી જાયછે, અતે 
નઠારા ચાલ વધતા જાય છે. સારા ચાલ એક વાર છૂટી ગયા, તતો 
પછીથી તે દાખલ થતા નથી, નઠારા ચાલ નવા દાખલ થયા હોય, 
તતો પણુ તે છેડી શકાતા નથી. પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, તે પ્ર- 
માણે પરણાવ્યા પછી છાકરીએને મોડી વળાવવાનો, શને જ 
આાણુ' તળાવતા અગાઉ તેમને પિયરમાં લાંબો વખત રાખવાને 
ચાલ હમણાં હમણાં કમી થતે ગચેો છે. એપને ઘટતી છૂટ 
અને માન આપવાને! આમાં પરાપૂર્વથી રિવાજ હતે।, તે સુચલ- 
સાની રાજ્ય ભજ્યા પછી ટ્ર થયે।. પહેલાં લોકે! જળમાગે ગમે 
દ્યા જતા, પણુ કોઇ વાંધો લેતુ' નહીં, પણુ હાલ વિલાયત વગેરૈ 
રશ તરક ગમન કરનારને માટે જખરે વાંધો ઉઠાવવામાં આવેછે. 
“પહેલાં લોકે એક ખીજાને શુભાશુભ પ્રસ'ગે જેટલી ને જેવી મદત 
“કરતા, તેટલી ને તેવી મદત હાલ સેએ કરતા નથી. પહેલાં કન્યા- 
વિષય સે સાટા તેખર્ડા કવચિતજ થતાં, અને હાલ તે સાધારણુ થઇ 
સડેયાછે, ગોરા આવે, ત્યારે વહુને પ્રથમ વર્ષે સવા પાંચ શેર, બ 
પષીશી વા શેર ખાવુ મોકલવાનો કેટલાકમાં રિવાજ હતો, અને 
હેવે તેની સાથે એરણી કે સાળુ સ્રોકલવામાં આવેછે. વિવાહ 
કરવી વખતે પ્રથમ વહુને સાર્દા સાંક્ળાં ( રૂપાનાં ) ચઢાવવાનો 
રિષાજ હતે, તેને ખદલે હાલ વધારે ક્રીમતના પગના દાગીના સાથે 
અરી, ઘુઘરી, છ'દ વગેરે, હાથને માટે હેમના દાગીના ચઢાવવા 
પડેછે, કેટલીક નાતેદ્માં વરને દસૈયાં જસાડવાનો ચાલ નીડળી 
* ગચ છે, અને તેને ખદલે કન્યાને દસૈયા જમાડવાં પડેછે. પહેલાં 
*નહિલની સમક્ષ જુવાન બાપશી પોતાના ખચ્ચાને બોલાવી પણુ ન 
' શેકાય, અને હાલ વીશ વર્ષનો બાપ ષાતાના છેકરાને કેડમાં 
“જાલી ખજારમાં ભટકતો ફૂરેછે. પોળમાં એક વૃદ્ધ માણુસ હય, તતો 
તેની પાટ પહેલાં એટલી ચાલતી, કે તેનાં સાંભળતાં કોઇ ખેફાંગ 
2 ખોળી શકતુ' નહીં; અને તે આવે; કે સૌ લહાઇ ટ'ટા છાડી ૬ 
ચાતપાતાના ઘરમાં પેશી જતુ. હાલ વડીલની માઝા ઓછી થઇછે, 
જે કરવાની શાસ્રથી આત્તા હોય, અથવા જે ફરવા ન કરવાં 


(ડટહ ) 


શોાએથી સિદ્ધ થાય, તે કરવા ન કરવાની ળાખતભો રહીત આગળ 
ધરવામાં આવેછે. લોહ કહેછે, કે શામાં ભલે કછુ” હોય, પણુ 
અમારામાં અસુક વાત કરવાને ચાલ નથી, માટે ગમે તે ફરી 
ક્ષકતા નથી. જે વાતનો શાઅથી ખાધ નથી, તે પણુ ન રટી વિરૂદ્ધ 
હેય, તો અમે કરવાના નહીં, છોકરીઓને ભણાવવાની શાંસ્માં 
મતા નથી, અને પહેલાં તેઓને ભણાવવામાં આવતી પણુ હતી, 
એવુ' તેમને કહીએ, તે! તે કહેશે, કે એ બધુ' ખરૂ% પણુ છેઇઠરી- 
એસે ભણાવવાને ચાલ નથી, શાટે તેવે ચાલ પાડી ન શદાચ. 
સુતર્વિવાહ કરવાની શાસઅકારાએદેછટ આપી છે, પરંતુ તે કર- 
વાતો રિવાજ નથી, માટે તે અમારાથી થઇ શકે તહીં, એમ 
. લેકે કહેછે. 


જૂની રસમો ટૂર કરવા માટે નિજમ--છેદ્રાખાદતા કેટલાકે 
સુસલમાન ગૃહેસ્થોએ એક સ'ડળી સ્થાપી છે. તેમાં દાખલ થએલા 
શાયચૂરના તાલુકાદાર મીર લાયકાતઅલ્લીએ મગડળીના સજ્ઞાસદ 
તરીકે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પોતાની કેળવાએલી કન્યાનાં લગ્ન 
કરતી વખતે નીચેની રસમો ળ'ધ કરી હુંતી. ૧. સાચક એટલે 
મ્રેવો, સાકગીઅ। ચણુ। વગેર માટલીએ માં ભરીત્તે વપવાળા કેન્યાસે 
શમકલેછે તે. ૨. મૈદી--કન્યાની ખહેન કૈ નજીકની સગી 'ેયાર 
કરેલી મેદી થાળીમાં ભરીને વરને હાધે લગાડવા લઇ જાયછે, અને 
વર પાસેથી દાષુ' લેછે તે. ૩. શબ ગશ્ટ૦-લચ્ન ને મેદી થયા પછી 
તે રાત્રે વરના તરકફ્નાં માણુસોતુ' સરધમ ગાજતે વાજતે ને વખતે 
આતસખાજી સાઘે કન્યાને ત્યાં જય, ત્યારે કન્યાને! ભાઇ વરતા 
સાડાની વાગ પકડી લાગે! માગેછે તે. ૪. બાઝ ગક્ટ-કન્યાને લઇને * 
અર્પસ ખેરને ત્ય છી અથે સે, ક. જકષાડુ-લષ્ન થષા “છી 
ખીઝે દહાડે વર કન્યાને સામસાસે ખેમાડે, કન્યાના ખોળામાં” 
નાળીએર, ડાંગરની ધાણી, સાકર, ખારેક, બદામો એ પાંચ 
વસ્તુસ પૂરે, તેમાથી વગ નાળોએગ ઉપાડી લે, અને કહે, કે ટુ' 
તમારા રુશામ છું. તમાગ તાબામાં રડીશ, અને તમને છેડ નડી 


૬ ૮597 


આપુ, પછી છ'નેને માથે લાલ કપડુ એરાહી, વચ્ચે કુરાર્ત મૂટી, 
સની પાસે એક આરસે। મૂકેછે. વર તરફના તેને પૂછેછે, કે કન્યાએ 
કે્માંખ ઉદ્યાડીછે ? છન્યા આંખ ઉઘાડે નહીં, ત્યાં સુધી એ. પ્રથ્ત 
ચૂછયા કરે, એતે તેલ ઉઘાડી, એમ વર કહે, એટલે ઢાંકૅલુ' કપડું 
હાઇ લેછે. ફું' તમારે સુલામ છુ, એવુ વારેવારે વર કહે, ત્યારેજ 
કન્યા નાંખ ઉઘાડેછે. ૬. લસ્ત વખતે કન્યા દાંતે મશી ઘસેછે તે. 
છ. તેએ પાન ચવઢાવવાર્સાં આવેછે તે. ૮- આંખે કાજળ આંજેછે તે. 
૯. ષુલાખ ધાલવા માટે નાક, અને કાંટા વગેરે ઘાલવા માટે કાન 
સચાવેછે તે. ૧૦, કીઠીઓઆસર ( મંગળસૂત્ર ) જાઢે ઘાલેછે તે 
સને ૧૧. લગ્નને માટે રૂઢી પ્રમાણે વપરાતી ખગડીએ હાથે પહે- 
શવેછે તે. સુસલમાનોની અને હિ'દહુઓની કેટલીક રૂઢીએ મળતી _ 
ગાવેછે, કેમકે એકે બીજની નકલ કરેલી હોયછે. જને સુસલમાન 
લોકો, અને તે ચઢતી જાતના સરદાર વર્ગનાએ!, વ્ાતાની રસસો 
'દૂર કરે છે, તો. હિ'ડુએએ પણુ તેમને દાખલો લઇ તે પ્રમાણે 
જુંરવુ' ઘટેછે. 
જેટલીક વાર ગરજના માર્યા નવા ચાલ પડેછે, ક્ષરૂઆતમાં 
સેને માટે થોડી ઘણી ચરચા થાયછે, પણુ કાળે કરીને તે દઢ થઇ 
કાંયછે. યોવની ભાષા ઢ"ઠે પ્રાણુ આવે, તોઈપણુ ન ખાલવાતુ' શાઅ* 
વચન બાંજીએ રહ્યુ, અને ઝુસલમાની શત્ચર્માં ફારશી, અરણી, 
ભને બ'ગ્રેજી રાજ્યમાં અ'ગેજીનો અભ્યાસ કરવામાં કોઇ વાંધા 
સેતુ' નથી. કન્યાએને ભણાવવામાં ગ્રથમ વાંધા ઉઠચો હતો, પણુ 
હાલ તે વિષે ઘણુ વાંષેો। લેવામાં આવતે। નથી. ખાળલગ્નના ચાલ 
પણુ ધીમે પીસ કમી ચતો! જાયછે. સુનર્વિવાહ પણ પ્રોસે ધીયે 
- પંગ પેસારે કરેછે. ઘણી વાર લેકે વાર્યું' કરતા નથી, પણું હાંડું 
કર્‌ છુ; પણુ તેથી સ'સારને ખંમવુ' પડેછે ઘણુ" રૂઢીના દાસન યતા 
સારાસારને! વિચાર કરીને, તથા દેશ કાળ અને સ્થિતિને અતુસરી' 
લેપ્કે ણુરા ચાલ ર૬ કરવાનો તમને સારા ચાલ દાખલ કરતે. ઠરાવ 
કરે, તો તેથી કૈટલો ફાયદો થાય ? 





( ૩૬૨ ) 
પ્રકરણુ પ સુ પી 
“ધારી ( ફ્રેરાન ?. જ 


ધાટી-તરાહ ( ફેશન ) એ ર્ઢીની સોકય થાયછે, રૂઢી આધેર 
વયની તે ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરૂણુ વયની ને તોછડી છે, રૂઢી 
જીના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જીનાને વળગી 
રહેછે, અને ધાટી નવુ” નવુ' ઝ'ખેછે, ખ ને તેના ધણીને હથેળીમાં 
નચાવેછે ખ નેંતુ પ્રમળ સ સાર ઉપર ખડું છે 

એક્ટની એક ચીજ, એકનો એક ઘાટ, કે એકનો એક દેખાવ 
માણુસને ઇ'ટાળો તપેછે, જે ક ઈ અવનવુ' હોચ, તે તેને ગમેછે, 
પાતાના કરતા પારકું તેસે વહાલુ' લાગેછે, કેમકે તે પાતાના હરતાં 
નવી તરેહનુ' હોયછે. માણુસને અતુકરણુ કરવાનુ ગમેછે, સોટાનુ' 
અતુકરણુ સર્વ કે!ઇ કરવા ચાણેછે, રાન્ટય કરતી પ્રજાની નકલ કરવા 
સાણુસતુ મત્ત લેોભાયછે. તેની ચાલ ઢાલ, રહેણીકરણી, રીતજ્ઞાત, 
ખાનપાન, પહેરવેશ આહિ દેશમાં પ્રસરેછે. એવી બાખતમાં 
ક્ષાસ્ની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઇ રાખતુ' નથી. 

ક્રાન્સના ત્રીન નેપોલિચન પાટશાહેૅ અણીદાર મૂછે રાખી, 
ત્યારે તેના અધિકારી મ'ડળે, લસ્કેરી સગ્દારાએ અતે બીજાએ એ 
તેની નકલ કરી, અને અણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇ ગ્લાંઢના 
જે પાદરાહોએ દાઢી જીહાવી, તે પાટશાહોના વખતમાં લોકે દાઢી 
મુ'ાવવાનુ' પસ"“& કરવા લાગ્યા,અને જે પાદશાહ દાદી વધારી, 
તેમના વખતમાં દાઢી વધારવાતુ અતુકરણુ થયુ” વિલાયતમાં વખ- 
તે વિચિગ ધાટી ચાલેછે, એટલે કોઈ દાઢી સુ'ડાવે છે, કોઇ તેતે 
ખૂખ વધવા દેછે, કોઇ તેતે કાતરીસે નાની રાખે છે, કોઇ તેનો 
કાતરીનતે તરેહવાર આકાર કરેછે, કોઈ દાઢી ને.મૂછ ખ ને સુહાવે 
છે, તો ફોઇ દાઢી રહેવા દઈ સૂછોજ સુહાવી નાખેછે ! કોઇ 
થાભીઆ ગખેછે, તો કોઈ કાતરા ગખેછે, કોઇ સૃછેને સુષ્કળ 
વષ્ારે છે, તે! કોઈ સળી જેટલી પહેોળાઇની ખારીફ રાખેટે દાઢી 


ડક » 


મૂછની ખાણતમાં આપસ અહીં પણુ એજ રીતે થાયછે. ફર માત્ર 
એટલે કે મદ્રાસી એક જાતના બ્રાહાણુ શિવાય મૂછ જુડાવાતુ' * 
શાઈ પસ'દ કરતુ' નથી, અને દાહું' વધારી મૂછ ઝુડાવે એવુ' તે 
નેવાર્માજ આવતુ નશી. મૂછની ખાખતમાં આપણા લેકે અ'્રેજ 
અને ડ્રાન્સતા લોકે। કરતાં પણુ વધારે ધ્યાન આપેછે. મૂછતે મર- 
દાનીની નિશાની ગણુવામાં આવેછે, તેથી તે સુઢાવી નાખવી, કે 
ખડું નાની રાખવી, એ લોકોને ના પસ'દ પડેછે, વાંકડી મૂછને 
લોકો વધારે પસ'ઢ કરેછે, અને તેતે માટે અનેક કૃત્રિમ ઈલાજ લેછે. 
* ગેની મૂછ ૫ર લીંછુ ઠરેછે ”, એવી ઉપમા શરવીરને બપાયછે, 
સૂછતી કીમત ખુ ગણાયછે. કોઈ ઘણુ' વહાલુ' હોય, તે! ફેહેશે, 
જએ તે મારી મૂછનો વાળ છે. એક રજપૂતને પરદેશમાં રૂપી" 
શાની જરૂર પડી. તેલે એક રાહુકારને ત્યાં જઇ ખસે રૂપીઓની 
માગણી કરી, શાહુકાર કણુ', રૂપીઓઆ તેદ આપુ' પણુ તમે સાનમાં 
શુ' મૂકોછે., ૨જપૂતે કલું મારી પાસે કાંઈ દરદાગીનો નથી, પણુ 
હું' મારી મૂછે! એક વાળ તતે સાતમાં આપુ છુ. તેણે એક વાળ 
તોડી શાડુકારતા હાથમાં મૂકયો, શાહુકારે તે નીડાળીતે કલું, 
ઠાકોર ! શ વાળ તો વાંકો છે; માટે તે પાછે લઈ બીને તોડી 
આપો, રજપૂત બોલ્યો, મૂછનો વાળ વાંકે! તો વાંકો પણુ ખાંકે છે! 
તારી ખસે” રૂપરડી માટે આ મૂછનેો ખીન્તે વાળ તુટરો નહીં, લાવ 
માશે વાળ પાછે? શાહુકારે જરયુ' કે આ સાણુસ ખરો ને પ્રા 
હિક છે. તેણ વાળ રાખીને ખસે' રૂપી આપ્યા, શાહુકારે તે વાળતે 
સોનાની ડાખલીમાં રાખી મૂકચે!. કેટલીક સુદ્તે રજપૂતે આવીને 
વ્યાજ સુદ્ધાં રૂપીઆ ભર્યા, અતે સાતમાં મૂકેલો વાળ છોડાવ્યો, આ 
વખતે એક બીને માણસ શાહુકારની પેઢીએ બેઠો હતે, તેલ જાઇું 
કે વાળ ઘરેણે સુકીને રૂપીઆ ઉપાડવાની રીત સાર્‌ છે. ૨જપૂતના 
ગયા પષી તેણે શાહુકાર પાસે રજપૂતના જેવી માગણી કરી. શઠ 
કારે વાળ માગ્યો કે તરત પેલાએ એક તોડી આપ્યો. શાહુકાર 
કલુ, ભા વાળ તો વાંકો છે. પેલો ખોલ્યો, ટીક, ત્યારે લે ખીને તોડી 
આપુ-શાડુકાયે કહું, જ જ તારી મૂછના વાળથી દમડી સપણ મળી 


૬૩૯૩ ) 


શકરો નહો. સ્રુછની વાત ખાજીએ સુટટીએ, તો વાળ ,વિરો આપણે 
અહી' પુરૂષો બહુ દરકાર રાખતા નહીં. માથુ” સુડાવી માત્ર શિખા 
( અને તે પણુ નાની ) રાખવાના આપણામાં રિવાજ હતે।. ચુસ- 
લમાનો વાળના સૌથી વધારે રોખીન છે. તેઆ માથે વાળ રા- 
બીતે પાછળથી વાંક્ડા કરેછે, તેમાં હમેશ તેલ છુપેલ નાખેછે, ભસે 
પટીઆં પાડયા કરેછે. કેટલાકને માથે હમેશ કમાઇ ( કાંશકી ) 
સેલી જેવાસાં આવેછે, દાઢી મૂછની ઠાઠવેઠ તેએ ઘણી કરેછે, 
* સુસલમાનોની ધાટી હિં'દુઓભાં પસરવા લાગી. જૂના વિચારના 
લોકો જવાનીઆને વાળની ઠૉંઠવેઠ કરતાં નઈ તેમને ટોક્તા, ને 
કહેતા, ફે “ વરણાગીમાં વાળ ” રાખવા એ ખોટુ છે. અ'ગેન્તેનો 
સ'સગ થયા પછી તેમની પાટીનુ' અતુકરણુ થવા લાગ્યુ", સાહેખ 
લોક। માથે ખાખરાં રાખેછે, માટે તેમનુ' નઈ આપણા લોક ખાખરાં 
રાખતા થયા, અને ઘણાકે તો! ચેદટલીને પણુ વિદ્વાયગીરિ આપી, 
તેથી શુજઞાશ્ઞુભ વખતે રિખાખ'ધન કરવાનું" પણુ શહ્યુ' નથી 1 
સાથે ચોટલા રાખવાનો ચાલ સર્જ દેશે!ની સીમાં સામા- 

ન્યછે. કોઇ વાળને ગુ'થીને તેની વેણી છટી રાખેછે. કે તેનો 
અ'બોડા વાળેછે, દક્ષણી સ્રીએ  શુ'થેલા વાળનું. ગ ગોળ ર સુ વાળે 
છે, અતે મારવાડણુ। તેને એવુ' ઉભુ' રાખેછે, કે નત માથા પર 
નાની ખીલી રાખી તે ઉપર સાલ્લો ઓઢચે। હોય, એવું' દેખાય 
છુ. કોઇ વાળને ન ગુ'થતાં એમને એમજ અ'બોાડા વાળેછે, કે 
ગાંઠ મારી લઇ તેને છોરથી ગાંધી લેછે. એ દોરી પહેલાં વાળની 
૩ નાડાની વણુવામાં આવતી, પણુ હાલ વિલાયતથી આવતા 
પાગરા ( જે ફાઈલો ખાંધવા માટે કચેરીઓમાં વપરાય છે ) વા- 
ચપરવાની પાટી ચાલીજછે, ચૂરાપના દેશમાં હાલ માથાના આગતા 
વાળ કાતરી શુચ્છો રાખવાની પાટી ચાલી છે, તેનુ' અનુકરણ પા- 
-૧સી સીએ વિશેષ, અને હિંદુ આએ જવલ્લે કરેછે, મણી જીન 
વતા એથી માથાના વાળ કતરાય નહીં, એવી તેમની સમજ 
છતાં નવી પાટીથી તેઓ દોરાય છે. અ'ગેનેની નકલ પારસીશ। 
આ ટવેછે, અતે હિ'ડુએ ધીમે ધીમે કરિછે? 


( 3૪ » 


આપશે અહી' ધાટીનતુ' સૌથી વધારે પ્રબળ દરદાગીતા અને 
કપડાં લત્તા ઉપર છે. સૌ કારીગરોમાં સોનીએ સૌથી વધારે ફાવે 
છે, કેમકે તેમને અવનવા ઘાટ કરી સ્રીઓનાં મન લલચાવતાં 
સાર્‌' આવડેછે, કલ્લાંનીજ વાત લઈએ, તો તેના ઘાટ અતે ભા" 
તના ફેરફારથી તેની કેટલીક જતે। થઇ ગઇ છે ! સોનીએ ઘાટ બ" 
દ્યો, કે નવા ઘાટતુ' બેરાંને મન થાયછે. તેએ ગમે તે! જૂતા 
ઘાટનાં કહ્લાં ભ'ગાવેછે, કે તે ગમે તેટલી ખોટ ખાઇ તેચી મારે 
છે, વળી તે તરક આનુ મન દોડેછે, અને પોતાનાં કલ્લાં બકરા 
લાગે છે. એજ રીતે કાનના, કોટના ને હાથના દાગીનાતું થાયછે. 
જરાતરા 'ફેરને માટે પણુ નવી ધાટીના શુલામ થઇને લોકો કે- 
ટછું તુકશાન ખમેછે, તેના તેમના મનમાં વિચાર પણુ ભાવતો 
નથી, અવનવુ' કાપડ, ઉડીને આંખે ખાજે એવા રગ, અતે તરે- 
ડવાર કાપથી લોકોનુ” મન મોહ પામેછે. પરદેશી કાપડ ગમે તેન 
વુ' મોછુ' કે તકલદી હોય, તોપપણુ તે સારૃ” હાગેછે, તેના ₹ગ કાચા 
જે આપણા લોકોમાં ન વપરાતા એવા હોય, તે।પણુ તે પરદેશી 
છે, નવી જાતના છે, કે અગ્રેને પસ'હ કરેછે, માટે તે આપણુતે 
“પસ'દ પડેછે. અસ્રુક નાતના કાપ આપણા પહેરવેશથી જૂદા છેઃ 
અથવા આપણા લાજ મતાઝાને છાજે એવા નથી, તોપણુ તે ન 
વી પાઠીના છે, માટે તે ગમેછે. જે પહેરવેશ આપણા દેશનો 
નથી, પણુ રાજ્ય કરનારી પ્રજા વાપરેછે, માટે તે પસ% કશ્વા 
જેગ મનાયછે. વિલાયતમાં બૈરાંના પાષાકની પાટી એટલી અ" 
હલાયછે, કે તેથી તે પાછળ લોકોને ઘણા ખર્ચમાં ઉતરવુ પ 
છે, અહ્પણુ અહીં જેમ બૈરાંના દરદાગીના મારી પાડેછે, તેમે 
વિલાયતમાં સ્રીઓના પોષાક મારી પાડેછે, એક અસીરજાદી મોન 
જીલા પારીસમાં ૪૦ દિવસ સુધી સેલઘા સારૂ રહી હેવી, તેને 
એકલા પોષાક પાછળ દોઢ લાખ રૂપીઆ ખરચ થયુ હતુ ! કેથો 
શૈ।ખ અને ઉડાઉપણુ ! 

ઉ'શ્ જાતિનાં મૌરાંમાં જેડા પહેરવાને ખડું કરીને રિવાજ નથી, 
તેથી પગરખાં પહેરવાર્સા તેએ હલકાશ સમજેછેઃ કરી તાપમાં 


13-*7 


બહાર જમાની ફર પડે, તો તેમને પરે ફોલ્લા ઉઠેછે, કશે 
તેમની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડેછે. કોઇ વાર સારા ઘરની 
આખરૂદાર સ્રીઓને પગે ચીથરાં વીંટાળી તાપમાં દોડતી તે 
શીળામૈ ઉભી રહેતી જોવામાં આવેછે. ટાઢમાં તેમના પગ ફૂાટેછે, 
અને પગનાં તળીઆં હમેશ મેલાં રહેછે. એમ છતાં મડમોની 
નકલ કરવા સારૂ પારસણેો ફે કોઈ કેઈ હિ'હવાણીએ પગે ખૂટ 
માજ ચઢાવેછે. એવે સમે રૂઢીને પાટી દભાવી દેછે; પર'તુ રૂઢી 
ખદલીને પગરખાં પહેરવાનો નવો ચાલ સામાન્ય રીતે પડતે 
નથી, ફેમફે પગરખા ધાટીના વર્ગમાં આવતાં નથી ! એજ રીતે 
ગમે તેવી લુ વાતી હેય, કે વરસાદની ઝડીઓ પડતી હોય, તેપણ 
સઔઓથી છત્રી ઓઢી શકાતી નથી. ઔઓએને ભલે છુક લાગે, 
પણુ તેમનાથી રૂઢી વિરૂદ્ધ 8'ઇ થઇ શકે નહીં. તેએ ભલે વરસા- 
૬થી ભીંન્તય, તેમના નવરગ* સાછી ભલે પાણીથી ખરાખ થાય, 
ત્તેમના ઝીણાં વસ્ર પલળવાશી ભલે તેમની એખ બીન લોકે 
જુએ, પણુ રૂઢી ખાઈની વિરૃદ્ધ થઈ છત્રી એઢવાને નવે ચાલ 
જેમ પડી શકે ર આગળ જતાં કદાચ રૂઢી આઇની નાની બહેન 
(સોક્ય ) પાટી મન પર લેરી; તે! એ રિવા” ષણુ ઝટ દાખલ 
થઇ જશે 1! 

પહેરવેશની ખાખધત્માં આપશે ઘણુ' કહી ગયા છીએ, માટે 
તેની પાટી વિષે વધારે બોલીર]' નહીં, ઝૃહસ્થ ( જેન્ટલમેન » 
પણાની નિશાની ખૂટ સોન" સે કોટ પાટલુન ગણાયછે. વાળની 
વરણાગી તેમાં ઉમેરો કરેછે, લાકડી રૂમાલ તેની શ્વોભામાં વધારા 
કરેછે, અને ગળે કલર ( પટ્ટો 2, અતે હાથે કફ ( પટ્ટા જેવા ) વડે 
ગૂડુસ્થાઇ પૂણુપણુ' પામેછે. લાકડી પણુ નાજીક ન્ેઇએ, એટલે 
જે ફૂતર્‌' કરડતા ત્માધે, કે હોર્‌ મારતા ધાય; તે! કામમાં પણુ ન 
આવી રાકફે* અગ્રેજે ન્યારે વાંતની લડ્ડીએ પસદ કરે) ત્યારે 
આપશે પરદેશી પાતળી, નાજીક ને વખતે ગાંઠાર્ગાઠાવાળી લાક- 
ડીને ચાડીએ છીએ- ખભે પિછોડી-ડુપટ્ટો નાખવાની અગ્રલ 
રૂરીને ધારી બાઈ ધકેલી મૂકતી જાયછે, દુપટ્ટાની શોભા એ ઉપયોગ 


(ડક ) 


ધાઠી” ખાઈને રથતા નથી. હિંદુ એોળખવાને ખોશાકેમાં ભાર ' 
પાઘડી ૨હીછે; તે ઉપર પણુ જીુવાનીાએને તિરસ્કોર આવવા 
લાચ્યોછે. પાઘડી કરતાં ટોપી તેમને વધારે પસ'6 પડેછે. ( કેમકે 
સ્રાહેખ લેકે! ટોપી પહેરેછે ) 1 પાઘડીનો ભાર તેમતું' માથુ 
જપી શકતું નથી, એવી નાજીક પ્રકૃતિ તેમની થઇ ગઈછે. પાધ- 
ડીના કદમાં જાને તેને બાંધવાની ધાટીમાં પુષ્કળ હેર પડતે! જાયછે. 
ખાંધવાની પ'ચાત ન પડે, માટે તેનાં ખોખાં વપરાવા લાગ્યાંછે* 
ભારના કારણુથી કે ખાંધવાની કડાફૂટને લીધે પાઘડી નાપસદ પડે, 
સો તેને ખદલે ફે'ટા વપરાય તેોપણુ સાર્‌, જેમકે તે બઆાષણા 
રશસો રિવાજ છે. પણુ રૂઢી અને ધાટીની લડાઈમાં જ્યાં ને ત્યાં 
પાટી વધારે ફાવેછે. ધાટી ખાઈ નામને તથા અડકને પણુ સુધારે 
છે, કે દ્ેરવી નાખેછે. નરસીદાસને ઠેકાણે નૃસિ'ટ્દાસ, મલકારાજતને 
રકાસ મલ્લિકાર્જીન, પ'ડચાને ઠેકાણે પ'ડિત, દવેને ઠામે દ્વિવેદી, 
ત્રવાઠીની જગાએ તિવેદી ને જાનીને સ્થળે ચાજ્સિક લખાયછે* 
ઇશ્વર, દેવ, તીર્થ; અને સદગુણુનાં નામને ખદલે છવેર, હીરા, 
સાતી વગેરે જડ પદાર્થનનાં નામ પસ'હ પડેછે. સુસલમાની વખતમાં 
અને હવે પણુ તખ્તચિ'હ, ન્યામતરાય, હેકુમતરાય, ઉમેદરામ, 
રોલતરામ, 1હસ્મતલાલ, વખતચ'દ, ક્ટીરચ'દ, ક્તાભાઈ, દોલત 
આઈ, વખતખા, હિસ્મતી એવાં ચાવની નામ પડેછે; અને વકીલ, 
દિવાનજી, સેલત, કાજી, સુનશી, એથી યાવની અડકે પણુ પડી 
ગઇછે, હમણાં હમણાં વળી અ'ગ્રેજી અડકે જજ, જ્લીડર, દાક્તર 
૪“ટ્રાકટર એવી પડવા લાગી છે. હોગ, બેર, ફ્રોરેસ્ટ, સ્ઢોત ભવાં 
અ'્રેજી તામ દાખલ થતાં તથી, એજ માત્ર નવાઈ છે 1 

* ભાષા વાપરવામાં પણુ ધાટી પોતાનો દાવા રાખેછે. કેટલાક 
ટારસી અરખી નાણુનારા તે તે ભાષાના અને સ'સ્કૃત જાણુનાર 
સ'સ્કૃત ભાષાના ગૂજરાતીમાં અપરિચિત એવા શખ્દોનો અતિ 
ઉપચેોગ કરવામાં રૂડું' સમજેછે. કોઇ સ'સ્કૃતત જ્તણુનાર યાવની 
શખ્દો ગૂજરાતી થઇ ગએલા હોય, તેમને પણુ ટાળેછે; ગૂજરાતી 
અપબ્રધને શુદ્ધ- કરેછે, અને સસ્કૃતના 'અસલ પ્રય! સુદ્ધા 


(ફક્૭)# 


વાપરેવા-યત્ન કરેછે, અડી ભણેલા કહેછે, જૈ બમે'તો વિચ * 
£જ અ'ગ્રેજીમાં કરવો પડેછે, અને પછી તેના? ભાષાંધરનાં રૂપમાં 
ગૂજરાતી બોલીએ લીએ છીએ ગૂજરાતી ભાષા શટલી નાની 
છે, કે ચમતે તેમાં નેઇએ તે શખ્ટ પણુ નથી જડતા, તેથી ! અમારે 
અગેજી શખ્દો વાપરવા પડેછે, ગૂજરાતીમાં વાતચિત કર્તા પણુ 
વાકચે વાડયે એક કે વધારે અ'મેજી શબ્દો તેમના બોલવામાં ભાવે 
છે; એટલુજ નહીં, પણુ અ'ત્રેજ ન નાણુનાર ળૌરાં: છે1ઇકરાં- સાથે 
વાત કરતાં પણુ અ'શેજી શખ્દો વાપરે છે, આને ફ્રેશન ડહે, હઠ 
કહા કે ગૂજરાતી ભાષાતુ' અજ્ઞાન કહો, 
ઘરખારની ખાંધણીમાં વિલાયતી ફેશન, તેને રંગવા પાળવામાં 
વિલાયતી પાટી, અતે તેને શણુગારવામાં વિલાયતી તરાહ ષધતી 
જાયછે. ખાવા પીનામાં હાથનો ઉપચોગ કરવો કેટલાકને પસ'દ 
પડતો! નથી. સાહેમ લોકોની પેઠે ચમચા કાંથ્ન વાપરવાતુ' તેમને 
સન થાયછે, પાટક્ષા ઉપર બેસી જમીન ઉપર ભાણુ' માંડવું, એ 
તેમને જગલી જેવુ લાગે છે, એના કરતા મેજ ઉપર ખુરશીએ 
બેશીને ખાવાવું તેમને રૂચેછે. ધાતુપાત્ર કરતાં ચીતાઇ માટીનાં સે 
કાચનાં પાત્ર તેમને રૂચીકર લાગેછે, ચા, કાષ્ટી આદિ પીવાની ફેશન 
તપવા માંડીછે. ખરક; સોઠા, લેમોનેડ વગેરેની ફેશન પ્રસરતી 
ચાલીછે. ખીડીપીવાની પણુ ફ્રેશન ચાલીછે. તેથી દેશી ખીડીએ। ને 
દેશી હુક્કાને બદલે વિલાયતી કાગળની કે નરી ત'આકુની મોંઘી 
ખીડીએ વપરાવા લાગીછે. જેમ માંઘી ખીડીએ વાપરવાસાં આવે, 
તેમ ગૃહસ્થાઇ વધારે જણાય; પછી ભલે તે તુકસાનકારી નીવડે, 
કે ભક્ષે તેથી પૈસે ટફે ખુઆર થવાય. ગાડીમાં, આગગાડીમાં ને 
કામ કરતાં ખીડીનું ઢીંડુ' માંમાં હોવુ'જ નેઈએ. પારસીઓપમાં 
ધમના કારણુથી ખીડી પી શકાતી નથી, તો!પપણુ કેટલાક રેશનની 
ખાતર તે પીવામાં ઝૃહસ્થાઇ સમજેછે, હિ'ટુગામાં જે નાતોથી 
ખીડી પી શકાતી નહો, તે નાતેોવાળા પણુ કેટલાક બીડી પીવા 
લાગ્યાછે. આ પ્રમત અગ્રેજી ટેશન પૂર્ણ રીતે ન્તમરી તેદ આપતા 
આશે “ સાગ લેક ” થઇ જશે | પણુ ધ્યાનમાં શાખવુ' 'કે તથી 


૬ .-/ 


જ કાતો બ્રદ તતો બ્ર 7 થવાયછે. “ ધોખીને કૂતરો તહીં વાટનો 
શે નહી ઘાટનો 9, રહેવાનોછે; સોરનાં પીછાં ખોસ્યાથી કાગડો 
જ્ઞોર થઇ જવાને! નથી. હૈેઠ-ગૂજરાતી પોષાક રેલા આપી ન શકે. 
જવળ વિલાયતી પોષાકથી ગાવાના ખટલર ( ખખરચી ) નો દેખાવ 
રખાશે. એવો પોષાક પહેરવાથી સાહેબ લોકે! ઉલટા હાંસી કરેછે, 
અને પોષાક બદલવાથી તેએ તેમને “ કાળા લોક ” ને ખદલે 
* ગોર લેક ” કહેવાના નથી. 





પમષતે વિષય સ્વત'ત્ર અને નિરાળો ગણેલો છે; માટે તે વિષે 
આપણે અહીં વધારે બોલીશુ' નહીં; પણુ સ'સાર ઉપર તે વડે જે 
ગમસર થઇછે, ને થાયછે; તે વિષે ક'ઇ કહેવુ” પડરે. છોકરાંને સાખાપ 
તરફથી ધમષ સ'ખ'ધી થોડુ'જ જ્તાન મળેછે, અને જે ક'ઈ મળેછે, 
તે ખહુ કરીને આચાર વિચાર પૂરતુ, અથવા ખાણેરતુ' ઉપરચોાટીઉ' 
જાયછે. ધર્મના જ્ઞાનની આશા આપણે આચાર્ચે-ગુરૂઓથી રાખી 
શકીએ, પણુ હાલના આચાર્ચૌ-સુરૂએઓ પોતાતુ' કર્ત્તવ્ય કયાં ખજાવે 
છે ? તેએ ઉપદેશ આપવાતુ' કામ કવચિતજ કરેછે. ઘણાક, સેવકો 
પાસેથી પેસા એેળવવા, અને માજમઝાહે ભોગવવી, એજ પોતાનું 
કત્તવ્ય સમજેછે. વિરોષરસાં નામ પસાવે; દાન આપે; કાનમાં મંત્ર 
કુકે, અને દશન દે એટલે સેવકો પ્રત્યેની પોતાની કરજ અહા 
થઇ, એસ સાનેછે, : 

સકે, સુરએ આપેલો મ'્ર જપવો ( તે પણુ ખહુ થોડા જપે 
9), પમ માં કહેલા આચાર પાળવા, ખને તેટલી આચારચૌની 
સેવા કરવી, દેવદશ*ત કરવાં, અને કીત્ટ્ન ભજન સાંભળવાં કે ગાવા 
એટલે ધર્મનાં કાર્ય પૂરા થયાં, એમ સમજેછે. પોતાના પ'થતું 
ર્ડુસ્ય શ છે, તે ઘણાજ યોડ જાણેછે, કેમકે તેના ચથેા વાંચવા 


( $ફટ ) 


સમજવાની કાળજી કેઇકજ રાખેછે, માળા ફેરવતી લખતે ખીજ 
સાથે વાતે! થતી હોય, કે મન ગસે ત્યાં ભમતુ' હોય, ને મોહે પત્ર 
ભાલાય, અને હાથનાં આંગળાં માળાના મણુકા સકે, તેથી કલ્યાણુ 
કેમ થાય ? ખહારના આચાર પાળવા, એ સ્ાર્‌' છે, પણુ એથી 
શાત્ર શરીરની શુર્ટિ થાયછેઃ આત્માની થતી નથી, એં જાણુવુ” 
ભેઇએડ અને એટલા માટેજ નૃસિ'ડ મહેતો, અખો! ભપ્ત, મીરાં- 
ખાઇ વગેરે ભષ્તોએ તેની વિર્દ્ધ ઘણુ કલછે. ખને તેટલી આચા- 
ચેની સેવા કરવી, એ ખોટુ નથી; પરતુ તેમની પાસેથી સેવાને 
ખદલેો મેળવવાને યત્ન થતે। નથી એ ચૂક છે. જે સેવકો ખદલામાં 
પ્ર્મ્ના જ્ઞાનની પ્રસાદી 'ાગે, તો! આચાર્યોને જરૂર તેમ કરવાની 
કેરજ પડે, તેએ પોતે સાન મેળવી ઉપદેશ ૭૨ તે તેમને પોતાને 
અને તેમના પ*થના લોકોને લાભ થયા વગર રહે નહીં. એમ ન 
કરવાથીજ તેમના પ'થમાં વધારો ( પ્રજળ ઉત્પત્તિ શિવાય ) થતો 
નથી, અને લેકેમાં પીશે ધીમે અનાસ્થા થતી જાયછે. હાલના 
ઘણાખરા યથા મૂર્તિપૂજક છે. નિરાકાર એક ઇશ્વરને માનનારા 
જૂના પથ ખહુ કરીને આપણા દેશમાં હાલ નથી. બૈરાં દાતણુ કરી 
માં લહોતી વખતે નિર્જન, નિરાકાર, દીનદયાળ, ભક્તવત્સલ શગ- 
વાન એમ બોલેછે, અને પછીથી દેવદશને જાયછે ! એટલે તેએ 
જે બોલેછે; તેના અર્થ ભાચ્યેજ સમજેછે. વિદ્દાન શાસીએ ઘણુ 
કરીને ખહારથી કેોઇપ'થ માનેછે; પરંતુ તેમને મળેલા જ્ઞાનવડે 
તેગાની અ'તર્જૃત્તિ જૂડીજ રહેછે. અગ્રે ફેળવણી પાસેલા સમજી 
લોકોની પણુ એવીજ વૃત્તિ થાચછે. 
પરખા પરમાત્મા જે સવ જગતૂને કર્તા અને નિય'તા છે, 
તે નિર'જન નિરાકાર અને સચરાચર વ્યાર્પી છે; તથાષિ ભલે તમે 
દેવને સાકાર સાની મૂત્તિપૂન કરો, ખરી શ્રદ્ધા રાખી ઇશ્વરને 
આરાષધરી।, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વત્ત'શ્રો, તો કલ્યાણુ થરો. 
- લોકોને આપલે ખહુકરીને ભાવિક-શ્રદ્ધાવાન સેઈએ છીએ; પરતુ 
એમનો ભાવ-શ્રદ્ધા-અજ્ાનમય અને ખોટે રસ્તે દોરાયેલો હેડયરેન- 
લોકો દેવદર્શને કે શુર્ટરષ્તે ખશ ભાવથી જસયછે, અને 


(૪૦૦) 


આપણૂ' કલ્યાણુ થવાતુ' છે, એમ માનેછે. તેએ સવારમાં વહેલા 
ઉડી દર્શનને માટે દોડમદેડા કરેછે; દશત ન થાય તે! જમતા નથી, 
એવા નેમધારી પણુ ઘણા હોયછે. પરતુ આપણે તેમને પૂછીએ, 
કે ભાઇ શાના દર્શન કર્યા ? ત્યારે તેએ કહેરો, કે વાગાનાં કે શણુ- 
ગારનાં કે હિ'દોળાનાં | દેવને કેવા વાગા અને શણુગાર ચઢાવ્યાછે, 
તે તે ધ્યાન ધરીને નિખે છે, તેની ખારીક વિગત આપી શકેછે, 
અતે માનેછે કે તેમલે પેટ ભરીને દશ'ત કર્યાં જેને તેબ દેવ 
માનેછે; તેનાં દશત નહીં, ષણુ તેના આલુષણુનાં દશત કરવાથી 
ફલ્યાણુ કેમ થાય ?. મૂત્તિ «વતે પાવાણુ કે ધાતુની હેય, તેને 
નિહ્ઠાળવાથી પણુ દેવનાં દશ*ત થતાં તથી. જે દેવને તેઓ માનતા 
હૈય, વે દેવ જાણે મૃર્ત્તિમાં આવી વસ્ચા છે, એમ સમજી જ્યારે 
તેનુંજ ચિ'ત્વન કરે, અને દશન વખતે તેમાંજ તલ્લિન થઇ જાય, 
ત્યારેજ ફ'ઈ કલ્યાણુનો માર્ગ છે. નૃસિ'હ મહેતા આદિ ભક્તો 
જેવી રીતે દેવનાં ખરાં દ૨*ન કરવામાં તહ્લિન થતા, ભક્તિમાંજ 
ગરકાવ રહેતા, ખાહ્યોપચારની દરકાર રાખતા નહીં, અને આત્મા 
પરમાત્માને જ્ઞાન માગે સમજતા હતા, તેવી રીતે જ્યારે તમે 
વત્તશે।, ત્યારેજ તમે આત્માતી શુદ્ધિ અને મોક્ષઃશેળવી શકશો. 

*, સમાના દશન કરવાની લાહેમાં દાતણુપાણી કર્યા વગરુ મને 
નાહ્યા ધોયા વગર બૈશંને દોડતાં આપણે જેઇએ છીએ. સામા 
આવનારતે પૂછે, ફે કેસ ભાઇ ઝાંખી થરો કે ? તે કહેશે, વહેલાં 
થાએ, નહીંતે। ટેશો આવી જરો. એ સાંભળતાંજ બિચારી ળૈરીગા 
જે જે જે જે કરતી વધાર દોડેછે, અને ભોગનેગે ટેરો આવી ગયે 
હોય, તે! ખ્રહ્માંડના નિશાસે નાખેછે. તેએ ગત્તાદિ એટલાં અધા 
કરેછે, કે તખતે તેશના શરીરતે તુકસાન થાય. શાસ્ત્રી ગુરાણીળ 
અગ્નક શરતનો મહીમા ઘણા મોટો ખતાવેછે, અને તે શ્રદ્ધાળુ લોકા 
સાન્ય કરેછે, એક ઠેકાણે મ'દીરતું કામ ચાલતું હતું, એક સાધુશે 
કશું, કે જે ફોઇ ભીંત ચણુવા માટે પચીશ ટોપલીએ માટી 
લાવી નાખશે, તે સ્વગે" જરો! ભોળા ગેવકોએ એ વાત ખે 
ગ્રાની, ભને સર્વ કોઇ--સોટા, તાતા, પૈસાદાર, : ગરીય, સૌ ડુર્ય 


(૪૦૨૩ 


મોઢીના ટોપલા વહેવા લાગ્યાં. મદીરના કામ સાટે માટી આણુ- 
વાથી સ્વર્ગ મળે, એ માનવુ કેટલું હાસ્યજનક છે, અને રવર્ગષની 
ફીમત ફેટઢલી ઘટાડી દેવામાં આવેછે? આ વાત લેઝોએ ખરી 
સાની, તે! ષછી તેમને રોજ દશ'તે આવવાની, અને આચાર્યોને 
પૈસા આપવાની «ર્‌રજ નહોતી- કેટલાક લોકો પાપકમ કરેછે, 
અતે તેના નિવારણુ માટે દેવને અસૃક ચીજ અપે'છે, અથવા દાન- 
પમમાં પૈસા ખરચેછે, તે એવુ* સમજીને ફે એથી પાપ ધોવાઈ 
જાયછે, વળી પાપ આચરેછે, ને એજ માર્ગ પકડેછે, નણ દેવાઢિ 
લાંચીઆ હેય, ને પેસા ખાઈ ચુતાહ માક કરતા હોય, એવુ' તેએ 
સમજતા હૈ, પાપ ખરા પશ્ચાતાપથી અતે હવે પછી તે ન કરવાનુ 
પણુ લીધા સિવાય ધોવાતુ' નથી. ડુઃખ નિવારણુ માટે કે અસુક 
લાભ પ્રાસ થવા સાર્‌ દેવ દેવીએની ખાધાઆખડી રાખવામાં આવેછે* 
ખાધા આખડીની લાંચ લઇ દેવદેવીએ। ઇચ્છેછું' કામ કરી આપે, એ 
સ'ભવતુ' નથી. એક ખાઇએ હનુમાનની ખાધા રાખી કે જે મને ૨૫) 
રૂપિયા મળશે, તે! હું' તમને રૂ. ૧। તુ' તેલ ચહઢાવીશ, હનુમાને કહું, 
તને ૨૫) ફૂપીઆ અપાવી ૧ રૂપીઆવુ' તેલ મેળવવા કરતાં હું'જ 
પચીસ રૂપીઆડું તેલ લાવી તેમાં ડુખકાં નહીં' સારૂ' ? એક ખાઈએ 
દેવની શાનતા માની કે મારા છોકરાને તાવ મટશે, તો હું' તમને 
આકાશ જેવડો રાટલે ધરાવીશ. છોકરા બોલ્ચો, માં તું આકાશ 
જેવડા શાટલો કરવાને કલેહું' કર્ચાથી લાવીશ ? સાએ કું, છાનો 
સહે, બેટા એતો હુ દેવને ફ્ોસલાવુ છું ! ભળી એરી વખતે મા- 
તાએ ખળીઆ કાકાની ઘણી સખત ખાધા--માનતા રાખેછે, ષણુ 
છોકરૂ' મરી જય, તો એજ ખળીઆ ખાપજીને ગોઝારો, હત્યારો 

કહી ફૂઢેછે ! આ ઉપરથી શુ' સમજવુ ? 

આપણુ શાસ્ત્રોમાં સવ દેવને નમસ્કાર કેરવાનું કહ્યું છે. અન્ય 

પ્રમ્'તી નિ"ઠા ન કરવાનુ” ફ્રમાજ્યુ' છે, એસ છતાં જૂદાજૂદા પ'થના 
લોકે પોતાનો ધર્મ ગ્રે ગણી, ખીજ પથ કે ધર્મની નિદા કરેછે, 

અને તેમના દેવને નમતા નથો. હેડહ્ડતા વૈષ્ણુત શિવના દેવળમાં 

પણુ ન પો, અતે ફપડાં શીવવામાં શીવ એવુ' ઉચ્ચારણુ ચાયછે, 

છિ 


(૪૯૨) 


તે જાશે શીવને પ્રબાધેછે, અને તેથી પોતાનુ' અકલ્યાણુ થશે, એમ 
સાની કપડાં શીવવાં, એમ પણુ બોલતા નથી ! 

ધમષ પાળવામાં માત્ર આચાર વિચ્ચારને પ્રધાતપણું' અપાયછે, 
અને સુખ્ય મુદ્દો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પ'થવાળા અસુક આકાર- 
નાં ને અસુક ર'ગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઇને લસણુ વજ્યષ તો કોઇને 
ડુગળોં વજ્ય. કોઇ જમતા અગાઉ એક વાર નહાય તો ફોઈ જેટલી 
વાર ખાવાતુ' તેટલી વાર નહાવાતુ' રાખે. જાજરૂ જઈ આવ્યા પછી 
જઇ સાત વાર માટી લઇ હાથ ધોવાડું પ્રતિપાદન કરે, તો કોઈ 
ત્રણુ વારની હીમાયત કરે. ચાતુર્માસમાં કોઇ સુળા ખાવાતુ' બધ 
કરે તો કોઇ રી'ગણાં ખાવામાં ખોટું સમજે. કોઇ રેશમી કાપડને 
પવિત્ર ગણી તે દે કાળનું, ધોયા વગરનું, મેલું ને ગ'ધાતુ' છતાં 
ચણુ હરકત ન લે, તો! ફોઇ પોએલુ' સુતરેલ કપડુ જ્યાં સુધી કેડેથી 
ઉત” નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઈ પાણીથી પાકેલુ' 
અજ્ઞ સ્નાન સાળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણુ તેને રેકયા 
પછી પાણીથી ચઢવવામાં ખાધ નથી, એમ ઠરાવી પછી તેની 
પાણીમાં કરેલી અનેક વાનીએ નાહ્યા ધોયા વગર સુખેથી જે, 
તો કોઇ એમ માને કે પાણીથી પાકેછુ, જ્યાં સુધી તેમાં સીડું 
ભળતું નથી, ત્યાં સુધી અભડાતું' નથી. એવુ' અન્ન હોંથમાં હોય 
ને કોઇ અડે, તો હરકત નહીં, એમ કોઇ કહેછે, તો કોઇ એમ 
શાસઆર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મૉંમા ઘાલી ચાવવા માંડવ્રા પછી કોઈ 
અડે, તો તેથી અભડાવાયછે. ઘરમાં કુતર્‌' અડે, તે રસોઈ અભડા- 
ચ છે, પણુ નાતની રસઇ તેથી અભડાતી નથી; કેમકે નાત ગંગાનો 
પ્રવાહે ગણાયછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી 
માત્ર પવિત્ર થઇ જાયછે. લોકે! કહે છે પણુ ખરા કે “ બિલાડું 
પળ્યુ, ને કુતર્‌ ન પળ્યુ' 7. “ દાળભાત અભડાય, પણુ લાડુ વગેરે 
મહત્વનો સામાન ન અભડાય”, “પળાય તેટછુ' પાળીએ, ને ન પળાય 
તે ફ્રોક; જે ચામડાના જેડા કીધા, તે ચામડાની ખોખ' “ખપ તેની 
છોછ નહીં 9, “ગરજને અકલ નહીં, ને અર્થને દોષ નહીં ”- કોઇને 
ગધેડુ' કે ડુતર્‌' અડેતો। નહાવું પડેછે; તો! કોઇને સુસલમાન કે હજામ 


(૪૬૩) 


અડે તો પણુ નહાવુ' પડેછે. ઢેડ ભ'ગીઆને અડેલી ચીજ ધે।વી પછે, 
પણુ જે ધોવાથી ચીજ ખગડતી હેય, ને તુકસાન થતુ” હોય, તે ઉપર 
એક લીલુ' તરણુ' નાખવાથી, કે તે સ્રસલમાનત્તે અગડનાથી પવિત્ર 
થઈ નયછે ! સુસલમાનને અડવાથી નહોાવુ' પડે અને તેને અડાડેલી 
ચીજ પવિત્ર થાય, એ કયુ' શાસ્ત્ર, અને ક્યાંનો ન્યાય ? પણુ આ 
પણા લેકે! જરૂરને વખત્તે તત્વસ્તાની કે વેદાતિ કે સુધરેલા ખની 
જાયછે; અને હસેશની છીટ ને છેજ ખાજુએ મૂકેછે. કોઇ ઝાડે ફ્રી 
આવ્યા પછી નહાવાતુ” ક્રમાન કરે, તે! કોઇ કેડિયુ” કરવાનુ”, અને 
કોઇ એકલા હાથ પગ ધેોવાનુ' કહે; પછી ભલે અતિસાર થચે। હોય 
ને તાવ આવતે] હાય, પણુ એ ધર્સ્' છેડી ન શકાય. નહાયા તગર 
પાણીનુ રાંધેછુ' ખવાય નહો, તેથી ટૂધની દશી તે કેર તળેલું 
શાક ખાવાની કેઈ વ્યવસ્થા રાખેછે, અને સસતામાં સસતુ' જેને 
દશમ્રીતુ' ટૂધ કહેછે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવેછે. ખાનારા સૌ «તભેછે 
કે એટલું સસતુ' દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર મળતુ નથી, અતે એ 
પાણી ગવળી ( જે ઘણુ' કરીને સુસલમાન હોયછે ) પોતાના ઘરતુ* 
ઝીકેછે ! નહાવાને ધમ સાચવવા સાર્‌ વટલાવાની પણુ ૬રકોર 
રહેતી નથી; એ તે ધમ કહેવાય કે અધર્સ ? એક ભિક્ષુક ભટકતા 
ખ્રાહ્દાણુને પ્રહ્માભે।ઈ#નમાં ભાગ લેવા ઘર ધણીએ કહ્યુ તેથી તેની 
પાસે પાણી પીવાને! લેઢે। હતેઇ તે મારે ત્યાંથી ભરી ગચે1. છ્ાહ્યા- 
ણુની કાયા એટલે નહાવુ' તે! નેઇએ, અને સ્નાન કર્યા વગર બ્રાહ્મા- 
ણુ। પ'ગતમાં ખેસાડે પણુ નહી. તેથી તેણે ભરેલા લે।ઢઢામાંથી અરષુ 
પાણી સ્નાન કરવામાં વાપયું» અને ગાકીનુ' પીવા સ્દરૂ રહેવા દીધુ” 1 
આતે તે સ્નાન કહેવુ” કે રોટલા સ્નાન કહેવુ' ? એટલા પાણીથી 
આખુ' શરીર ચાપડી પણુ ભાગ્યે શફાય, તે તેતુ' પહેરવાતુ' કપડુ” 
કોર્‌ રહે અને શરીરનો કોઇ ભાગ પણુ કેરા રહે તેમાં નવાઈ શી ? 
રિચાળામાં કડકડતી ટાઢ "પડતી છહોયઇ; ત્યારે ઉચી નાતના ષ્રા- 
હણ! પણુ સાતિલેઇજન વખતે નહાવાની ક્રજ એકલી જને!ઇ પલા- 
ળીને ખજાવેછે, અને નાણુ નહાયા હોય તેથી ટાઢે ડુંઠવાતા હોય, 
ભવે ડળ કરીને પવિત્ર પ'ક્તિને અપવિત્ર કરી નાંખેછે ! એથી 


(૪૯૨) 


તે જાણે શીવને ધ્રમાપેછે, અને તેથી પોતાનુ' અકલ્યાણુ થશે, એમ 
માની કપડાં શીવવાં, એમ પણુ ખોલતા નથી ! 

પ્રમ યાળવામાં માત્ર આચાર વિશ્ચારને પ્રધાનપણુ' અપાયછે, 
અને સુખ્ય સુદ્દો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પ'થવાળા અસુક આકાર- 
નાં ને અસુક ₹ગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઇને લસણુ વજ્ય તો! કોઇને 
ડુ'ગર્ળાં વજ્ય. કોઇ જમતા અગાઉ એક વાર નહાય તો કે!ઇઇ જેટલી 
તાર ખાવાતુ' તેટલી વાર નહાવાનું રાખે. નજર્‌ જઈ આવ્યા પછી 
ફોઇ સાત વાર માટી લઈ હાથ ધોવાનુ' પ્રતિપાદન કરે, તે! કોઇ 
ત્રણુ વારની હીમાયત ટરે. ચાતુર્માસમાં કોઇ ઝ્ુળા ખાવાતું ગધ 
કરુ તો કોઇ રી'ગણાં ખાવામાં ખો!ટુ' સમજે. કોઇ રેશમી કાપડને 
પવિત્ર ગણી તે કે કાળનું”, ધોયા વગરતુ', મેછુ] ને ગ'ધાતું છતાં 
પણુ હરકત ન લે, તો કોઇ પોએલુ' સુતરેલ કપડુ ન્યાં સુધી કેડેચી 
ઉતર્યું” નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઇ પાણીથી પાકેછું 
અન્ન સતાન સાળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણુ તેને શકયા 
પછી પાણીથી ચઢવવામાં ખાધ નથી, એમ ઠશવી પછી તેની 
પાણીમાં કરેલી અનેક વાનીઓ નાહ્યા ધોયા વગર સુખેથી જસે, 
તો કોઇ એમ માને કે પાણીથી પાકેછુ, જ્યાં સુધી તેમાં મીઠું 
ભ્રળતુ નથી, ત્યાં જુધી અભડાતુ' નથી. એવુ' અજ્ઞ હોથમાં હોય 
ને ફોઇ અડે; તે! હરકત નહીં, એમ કે!ઇઇ કહેછે, તો કોઇ એમ 
શાસ્કાર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મોંમા ઘાલી ચાવવા માંડયા પછી કેઈ 
અડે, તો તેથી અભડાવાયછે. ઘરમાં ઝુતર્‌' અડે, તો! રસોઈ અભડા- 
ચ છે, પણુ નાતની રસોઇ તેથી અભડાતી નથી; કેસકે નાત ગગાના 
પ્રવાહ ગણાચછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી 
માત્ર પવિત્ર થઇ જાયછે. લેકે કહે છે પણુ ખરા કે “ ખિલાડું 
પળ્યું, ને કુતર્‌ ન પળ્યુ' ”. “ દાળભાત અભડાય, પણુ લાડું વગેરે 
મહત્વનો સામાન ન અભડાય”, “પળાય તેટલુ' પાળીએ, ને ન પળાય 
તે જ્વેક; જે ચામડાના જોડા કીધા, તે ચાસડાની ખાખ” “ખપ તેની 
છેછ નહીં 9, “ગરજને અકલ નહીં, ને અથ'ને દોષ નહીં ”. કોઇને 
ગધેડુ' કે કુતર્‌' અડે તો નહાવુ' પડેછે; તો! કોઇને મુસલમાન કે હજામ 


(૪૦૩) 


અડે તો યણુ નહાવુ' પડેછે. હેડ ભ'ગીઆને અકેલી ચીજ ધોવી પરફ, 
પણુ જે ધોવાથી ચીજ ખગડવી હેય, ને તુકસાન થતુ' હોય, તે ઉપર 
એક લીછુ' તરણુ' નાખવાથી, કે તે સુસલમાતને અગડવાથી પવિત્ર 
થઇ જચછે ! ગ્રુસલમાનને અડવાથી નહાવુ*પડે અને તેને અડાડેલી 
ચીજ પવિત્ર થાય, એ કઝું' શાસ્ર, અને કર્યાનો ન્યાય ર પણુ આ 
પણા લેકે જર્રને વખતે તત્વજ્ઞાની કે વેદાંતિ કે સુધરેલા ખની. 
જાયછે, અને હેમેશની છીટ ને છે! ખાજુએ મૂકેછે. કોઇ ઝાડે ફરી 
આવ્યા ષણછી નહાવાડુ' ટ્રમાન કરે, તો કોઈ કેડિયુ' કરવાનું, અને 
જઇ એકલા હાથ પગ ધોવાવુ' કહે; પછી ભલે અતિસાર થયો હોય 
ને તાવ આવતે હોય, પણુ એ ધર્મ" છે]ડડી ન શકાય. નહાયા વગર 
પાણીનુ રાંધેજુ' ખવાય નહીં, તેથી દધની દશમી ને કોર્‌" તળેછુ 
શાક ખાવાની જેઈ વ્યવસ્થા રાખેછે, અને સસતામાં સસતુ' જેને 
દશમીતુ' ટૂધ કહેછે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવેછે. ખાનારા સૌ જાણેછે 
કે એટલુ સસતુ' દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર સળતુ' નથી, અને એ 
પાણી ગવળી ( જે ઘણુ' કરીને સુસલમાન હોયછે ) પોતાના ઘરવુ' 
ઝીકેછે ! નહાવાના ધર્મ સાચવવા સાર્‌ વટલાવાની પણુ દરકાર 
રહેતી નથી; એ તે ધમ" કહેવાય કે અધર્મ" ? એક ભિક્ષુક ભટકતા 
ષ્યાહ્મણુને છાહ્મભાજનમાં ભાગ લેવા ઘર ધણીએ કહ્ય" તેથી તેની 
પાસે પાણી પીવાનો લેર હતે, તે મારે ત્યાંથી ભરી ગયે. ખાાદ્દા- 
ણુની કાયા એટલે નહાવુ' તે! નેઇએ, અને સ્નાન કર્યા વગર ખ્રાહા- 
શે મ'ગતમાં બેસાડે પણુ નહીં, તેથી તેણુ ભરેલા લેટામાંથી અરુ 
જાણી સ્નાન કરવપ્માં વાપર્છી, અને ખાકીનુ' પીવા સાર્‌ રહેવા દીધુ' ! 
આને તે સ્નાન કહેવુ* કે રાટલા સ્નાન કહેવુ'? એટલા પાણીથી 
આઝુ' શરીર ચે(પડી પણુ ભાગ્યે શકાય, તે! તેતુ' પહેરવાનુ' કપડુ' 
જાર્‌' રહે અને શરીરને! કે!ઇઇ ભાગ પણ ફોરે રહે તેમાં નવાઇ શી ? 
શિચાળામાં કડક્ડતી ટાઢ પડવી હોયછે, ત્યારે ઉચી નાતના છા- 
હ્યાણા પણુ જ્ઞાત્તિભાજન વખતે નહાવાની ક્રરજ એકલી જનોઈ પલા- 
ળીને ખજવેછે, અને જાણે નહાયા હાય તેથી ટાઢે ટુ'ઠવાતા હોય, 
એવો ડોળ કરીને પવિત્ર પ'ક્તિને અપવિત્ર કરી નાંખેછે ! એથી 


હન્ઝ / 


ઉડ કોઇ ધમમાં નહાવાના નિપેધ કચોછે, એટલે જેમ ખતે તૈમ 
થાડુ' નહાવાથી સુષંય થાયછે, એમ માનેછુ' છે. પાણી હોળવાથી ને 
ભેશુ' કરવાથી જીવ મરેછે, માટે ઘણે દહાડે ન ચાલ્યેજ નહાવું, 
અને એડુ'જુડું' સૌ રસ્તા ઉપર વેરાતુ' હોળવુ% પછી લલે શરીરની 
આરેગ્યતા ન જળવાય, કે આંગણે ગ'દવાડ થાય. સ'ધ્યા, ગાયત્રી 
સે બ્રાહ્મણુનાં ખટક્મ કેટલા થોડા જાણેછે, ને તેમાંથી પણુ 
કેટલા થોડા નિયમિત રીતે ને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે કરેછે ( ભાઠેલાઓ 
એડુત જેવા આચાર વિચ્વારમાં થઇ ગયા, ત્યારે હરિવસી નામનો 
એક તેમની નાતના સત્તાધીશ થયે, તેશે સવેગએ સ'ધ્યા કરવી 
જોઇએ, એવે! હુકમ કર્ચ, અજ્ઞાન, ખેતીમાં મશગુલ રહેનાર, 
સે ખટકમ' નહીં કરનારને આ હુકમ ભારે પડે, અને તેના અમલ 
તેએ ન કરે, એ બનવા તેગ છે. એક વખત હરિવસીની સવારી 
જતી હતી, અને એક ભાઠેલો દિશાએ જવા નજીકમાં બેઠો 
હતો; તે સ'ધયા કરવાતુ' ભુલી ગચો। હતે, અને આ રસ્તે જતાર 
જમડુતો કદાગ્ર હુરિવસીના હશે, એમ સમજી તે ત્યાંજ નાક જાલી 
સ'ધ્યા કરવા મ'ડી ગચો ! તેસે ખખર નહોતી કે હરિવસી પાતે એ 
લોકોની માંહે છે, તેમ તે તેમને આળખતો પણુ નહોતે!. સવારી 
ચોડેક ટૂર જઇ ઉભી રહી, અને પેલે! ભાઠેલો પરવારીને આવ્યે. 
તેને હરિવસીએ સુછયુ', અલ્યા, શુ' કરતે! હતે ? તે કહે, સાહેભ 
સ'્યા કરતો હતે! ! તેમણે કરી સુછયુ, અલ્યા, દિશાએ ખેઠા હૈ 
ઇએ, તે વખતે સ'ધ્યા થાય ? ભાઠેલાએ જવાખ દીધે।, અરે, હા ર, 
એ તો હુરિવહીસો અધમણીઓએ ઝાંહવા તે ઝાંહેવો; હવારમાં 
હહરીની હ'ધ્યા ભૂલી ગએલે। | હેરિવસીએ જણયુ', આ રાની લોક 
આવી સખ્તાઇથી પણુ સુધરવાના નથી, તેથી તેમણે પોતાની 
આગ્રહ છોડી દીધો. આવી વાતો અલખત અતિશચોક્તિવાળી 
જ જેડી કાઢેલી હશે, પર'તુ આટલું તો! ખર્‌, કે ખાદ્દાણુથી માંડીને 
.સવ* નાતના લોક પોતાના ધર્મ કર્મથી, નીતિના માર્ગથી, ને 
આશાર વિચારથી પતિત થયા છે, અને “ સાપ ગયા ને લીસોટા 
૧૯ ”, જેવુ' તેસતુ' ધર્સાચરણુ છે, _ 


૪% 


(૪૦૫૭ 


- જેમ સાધારણુ લે[ફે।ના ચાર વિચાર વે ધર્મઃ વાંધા ભર 
રેલા છે, તેમ નવી કેળવણી પામેલા પૈકી ઘણાના આચાર વિચાર 
તે પમ વાંધા ભરેલા છે, પૂવે" કેલ તેસ કોઇ નાસ્તિક, કોઇ સ” 
કયી, કોઇ રવપર્મની ખાખતમાં અભાવવાળા, તો કોઇ પરકીય 
શ્રમને ચાહનારા હોયછે. આપણા દેશમાં પૂવે” ચાર્વાક આદિ સ- 
શથ' નાસ્તિકવારીઓ હતા, અને હાલના સુધરેલા દેશોમાં પણુ 
નાસ્તિક તિદ્દાને છે. તેમના વિચાર કેઈ તરલ ગણુ કરેછે, 
પરતુ તેમની રહેણી કરણીતું અનુકરણુ ભાગ્યેજ થાયછે, ખેડલે જેવા 
ભક્ષે નાસ્તિક હય; પર'તુ તેએ કેવા સફ્યુણી અને જગતનુ' ભલુ 
કરનારા હતા ? જૈનપર્મીએ ઇશ્વરનું” અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી છ્તાં 
તેમના ધમની ગણુના ખીન્ત સારા ધર્સામાં થાયછે, નાસ્તિકવાદી થઇ 
સ્વચ્છ'દે વત્ત“લુ) પદાર્થતા ઉપાસક થવુ» સાજસજાહ એજ પરમસુખ 
સમજ્વુ'; પાપ સુર્ય જેવી કોઇ ચીજ નથી, એમ માનવુ, અને 
ગ્રુઆ પછી કઈ થવાતુ' નથી, એવુ' સમજડુ' એના જેવુ' ભયકર 
અતે સ“સારને ખગાટતાર ખીજી' ક'ઈ નથી, જન્મ પયત સ'શયી 
રહેવુ એ માણુસની નલાયકી અને પરીક્ષા કરવાની અશક્તિ 
ખતાવેછે. સ'શયી રહેવા કરતાં કોઇ પણુ એક ધર્મ સ્વીકારવો ખહે- 
તર છે. પરધર્મ| ઉપર ચાહના રાખવી, અને પોતાના ધમમ ઉપર 
ભભાવ રાખવે।, એ સૌશી વધારે ખરાખ છે. એવા લેકકોને દેશન 
દ્રોહી ગણુના જેઈએ. ઘણી વાર તેએ એમ કહેછે, કે આપણુ 
પર્મસાં ગપ્પા ઘણી છે, ડ'ફાણુ ખહુ ને તત્વ થોડુ' છે, તેત્રીશ કોડ 
દેવત્તાને માનવાનો ધર્મ રૂચેજ કેમ ? આવુ” કહેનારાએ એ ક્વધમં 
ધ્યાનથી તપાસ્થેદ નથી, અને ખીન્ત ધર્મ પણુ ભાગ્યેજ લક્ષપૂવ'ક 
નેયા હોય, અને તેને સુકાખલે નિંષ્પક્ષપાત સનથી સ્વધર્મ સાથે 
ખચા હોય, ગપ્પા ને ડ'ટાણુ ક્યા ધર્મમાં નથી ? દેવતાએ ને 
સપતવાતુ' કેમ ઉત્પન્ન થયુ, તેને! ઇતિડાસ હર્બર્ટ ક્પેન્સર 
જેવા તત્વજ્તાનીના જ્ુસ્તકમાંથી તયા આપણા શાઅમાંથી નવો 
જઇએ. આપસે ધમર સેટકષી વિશાળ છે, કૈ તેસાથી માણુસને 
જે જઈન તે મળી શકેછે. નિરાકાર ઇશ્વર શાનીતે શ્વધમ' પાળી 


( ૪૭૨ ] 


શકાયછે, તેમ સાકાર માનીને પણુ પાળી શકાયછે, દૈત મત જેઈએ 
તતો તેમાં છે, અને અદ્વૈત મત પણુ તેમાં છે. ભકિતમાગે? મોક્ષ 
પમાયછે, અતે જ્ાનમાગે” પણુ સદગતિ થાયછે. જે તત્વો બીજા 
ષમોમાં છે, તે સર્વ આપણા ધર્મમાં છે, એટલુંજ નહીં પણુ ખીજ 
પ્રશૌમાં નથી, એવુ' આપણા ધમમાં ઘણુ છુ. જ્યારે યૂરાપ 
અમેરિકાના સુધરેલા લોફેોવું' વલણુ આપણા પ્રમ ને ફ્લિસુક્ી 
તરફ ખે'ચાયછે, ત્યારે આપણુ વલણુ ખીજી તરક ચાયછે; જયારે 
ત્યાંના સ'સ્કૃત વિદ્ાનો અપણા સનાતન પરમને ચાહેછે ને વખાણે 
છે, ત્યારે આપણે તેના તરક અભાવ ખતાવીએ છીએ; જ્યારે 
અગ્રેજી ભણેલા સમજુ વિદ્વાનો ખ્રહ્ાસમાજ, શર્ય સમાજ 
પ્રાશ્ના સમાજ વગેરે હાલના કેળવાએલા લે[કોને વધારે અડુફૂઈી 
પડે, એવા 'પ'થ સ્થાપેછે, એે સેમાં ભળેછે, ત્યારે આપણે નથી 
સેમાં દાખલ થતા, નથી આપણા ખાપદાદાનેા ધર્મ પાળતા; 
નથી કે।ઇ વિશેષ રચે એવો પ'થ સ્થાપતા, ધણાક સમ કહેછે, 
જ અમે નાસ્તિક નથી; અમે એક ઇશ્વરને માનીએ છીએ. પણુ 
એકલુ' માનવુ' અને ન માનવુ' એમાં ઝાઝો રેર નથી. એક ઈશ્વર 
છે, એમ કહેવુ અને તેના ઉપર પ્રેમ રાખી, તેની; સ્તુતિ પ્રાર્થના 
ન ૪રવી, તેનો ભય ન રાખવો, અને તેની આસ્તા પ્રમાણે ન તર્ત્તવું 
એથી કૂળ શુ' 1 ઇશ્વરપ્રિત્યથેચ દિવસના કિંચિત્‌ લાગ પણુન 
ગાળીએ, તે આત્મશુદ્ધિ કેમ થાય 1 જ 
ઘણાનું' કહેવુ એવુ' થાયછે કે માણુસ સ્વત'ત્ર છુ, તેને ધમ- 
ની ફે ખીનની આડ શા માટે જેઈએ ? તેતે જેમ સરાગ્ય લાગે, 
તેમતે શા સાપટેન વતે ? તેનાર્મા અ'તઃકરણુ રૂપી ભામિયો! 
ઇશ્વરે મૂકેલોછે, માટે તે જે રસ્તે દોરે, તે રસ્તે દૉરાવુ* શ્રૂષિન 
સુનિ, ભકતો, આચાર્યે, વિદ્વાન જે કહી ગયા છે, તતેશા સાટે 
સાનવુ' ? તેમના વિચાર ખરાજ છે; એમ કહી શકાય નહીં. આછું 
તાત્પર્ય એટલું જ કે બધા કરતાં આપણે વધારે ડાહ્યા થે 
અને અપ્પણુનેજ ખરૂ અને સાર્‌ સુઝેછે. અ'તઃકરણુની વાત લઇશ, 
તો તે મત શક્તિઓની પેઠે વધેછે, તીત્ર થાયછે; ખુઠુ' થાય, કૈ 


(૪૦૭) 


ખહેર મારી ન્યછે. ખાળકમાં અ'તઃકરણુ છતાં તે સાર્‌' નરસુ* 
સારી રીતે સમજી શકતુ નથી, ડુરાચારીતુ' અ'તઃકરણુ તેને ફુશ- 
ગાર કરતાં અટકાવતું નથી, માટે અ'તઃકરણુનેજ ખરે ભોમસિચો 
સાનવે। એ ભૂલ છે. સુર્વના કષિ સુનિ આદિ મહાત્માઓઆએ સઘળુ” 
આયુષ્ય ઘર્મ તે તત્વસાનના વિશ્વારેશાં ગાળ્યું, અને અસુક 
નિર્ણય પર આવ્યા; તેને એકાએક ખેદટો કહેવો, અને અલ્પ- 
સાની છતાં, આપલુ।જ કઢમ્કો ખરે! કરાવવો, એ વિપરિત લાગેછે, 
આચાર વિચારની વાત્ત લઇએ, તે] શણેલાએની પરષ ઉપર 
અનાસ્થા હોવાથી, તેમાં જણાવેલા કે ધણુા। કાળના અનુલવૅ સિદ્ધ 
થએલા સવ અધાર તેમને ખે!ટા લાગેછે. તેએ! કહેછે, કે શરીર 
શુષ્ઠિને માટે તહાવાની જરૂર ખરી, પરંતુ જમતા અગાઉ નહાવુ' 
સએેઇએ, એમ શા માટે ? તેએ જરા વધારે તિચાર કરરો,અને 
વૈદ્યકશાસ્રને! આધાર લેશે, તે તેતુ' કારણુ સમજરો. ને નહાવાની 
જરૃર છે, તે તેનો કાળ જકરર કરી રાખવામાં શુ' ખોટુ છે 1 
નહાવાના નિયમ ન હોય, તે! માણુસ ગમે તે વખતે નહાય, 
ભને ના પણુ નહાય. માણુસને ખ'ધન વસસું લાગે છે; પણુ તે 
જર્રતુ છે. હજામત કરાવીને કે દિશાએ જઇને નહાવાની શી 
જરૂર ! માથે વાળ ચાટી રહ્યા હોય, તો માથુ' પોઇ નાખીએ, તે 
ફ્રેમ ન ચાલે ? દિશાએ જઈ આવ્યા પછી નહાવાની ખાસ જરૃર 
જણાતી નથી; વળી દિશાએ જઇ આવીને હાથ અને પગ ખને 
પાવાની, અને તે માઢી લઇને ધોવાની શી જરૃર છે ? પગરખાં 
પહેરીને સ'ડાસમાં ગયા હોઇએ, તે! પગ ધોવાની ક'ઇ જરૂર 
નથી, અને નેડા સાથે માજ પહેરેલાં હોય, ત્યારે તો પગ 
પાવાની ખિલકુલ જરર નથી, આપણે કહીશું) કે ડાબા હાથ 
ઉપચોગપ્રાં લીધે, ગાડે તે પોવાની જરૂર જણાતી હરો, પણુ 
જમણે હાથ શ] કામ ધોવે! ર કદાપિ કાગળને! ઉપયે।ગ કરી કેઈ 
પણુ અ'ગતે પાણી ન અડાડીએ, તે] કૈમ ન ચાલે ? ફાળીપરજના 
લોકોની માકક કશુએ ન કરીએ તોપણુ શુ? ગ'દકીનાં રજકણુ 
ઉડેછે, ને તે શરીરના સવ અ'ગોસાં તથા કપડાંમાં મવેશ ક-છે, 


€ ૪૦૮) 


એ વાત દાપ્તરો કણુલ કરેછે, તેમ? આપણું અડુભવથી પણુ 
જાણીએ છીએ. માત્ર સૂક્મદર્શટ યત્ર વડેજ દેખાય, એવા રોમ- 
ઉત્પાદક જ'તુએ ( ખેસિલી ) ગ'કીમાંથી નીકળેછે, એવે શોધ 
હોલમાં નવે! થયોછે, એટલાજ માટે આપણા લોકેમાં દિશાએ 
જઈ આવીને તુરત નહાવાની, કપડાં પલાળવાની કે ખદલી નાખ- 
વાની, હાથ પગ ધોવાની, અને તેની વધારે શ્વચ્છતા માટે માટીને 
ઉપચે।ગ કરવાની, ઘણુ! કોગળા કરી નાખવાની, અને ઝાડે કરતી 
વખત ન બોલવાની રીત શ્રાલેછે. આપણો દેશ ગરમ હોવાથી 
પાણીને ઉપચોગ રૂચીકર લાગેછે. ઉન્ડાળામાં આપણુનએે અનેક વાર 
નહાવું ગમેછે, પાણીના પેસા બેસતા નથી, કે તેને માટે ક'જુસાઇ 
હરવાની જરૂર પહે, માઢીની કીમત પણુ મજુરી જેટલી છે. ત્યારે 
સ્વચ્છતાની ખાતર ચાલતા આવેલા આચાર ત જી દેવા સરખા નથી, 
એમ વિચાર કરવાથી જણાશે, કદાપિ માટી વાપરવાતુ' હલકુ” 
લાગતુ” હોય, તે! ભલે સાણુ વાપરે. 
જમતી વખતે સોળે થવાની શી જરૂર ? જે કપડાં અશ ઉપર 
હેય, તે સાથે જમવા ફેમ ત ખેસાય ? સોળે થવુ» એ સ્વચ્છતા 
માટે છે. સાહેખ લોકો પણુ જમતી વખતે જૂદા ને ધોએલાં કપડાં 
પણેશેછે, રેશમી કપડુ' પહેરવાના લાભ વિષે કદાચ હવે પછી 
કે।ઇ દાષ્તર શોધ કરી કારણુ ખોળો કાઢશે. એક ભાણામાં શૈગા 
ત જમવાનુ, એઠો પદાથ ન ખાવાનુ, બોટેછું પાણી ત પીવાં, 
મોટેલા પાત્રતે વીછળીસે વાપરવાતુ', જે પાત્ર વડે ગોળામાંથી 
પાણી કાઢવામાં આવે, તે મે!હે ન માંડવાતું; જમવાની જગા 
છેળ'ધ હોય, તો! ઘસીને પોઇ નાખવાનું, અને લીંપણુવાળી હોય, 
તે. અબોટ દં દેવાતુ' કારણુ સ્વચ્છતા અને આસગ્યતા જાળવ- 
વ્ાનુ' છે, એ વાત સ્પ સમજાય એવી છે. એજ રીતે શરીરના કોઈ 
ભાગે દાળ શાઇ આહિનેો સ્પશ" થાય તે! તે ધોઈ નાખવો, એ 
જરૂરત છે, એઠા હાથ પાણીથી ન પોતાં કપડે હી નાખીએ 
1 હાથ ખરબર સાક્‌ ન થાય, અને કપડે ચીકાશ વેરે 
લાગવાથી બગડે, અને હાથને બદલે તે ધોવાની જરૂર પડે. 


(૪) 


“જમણવાર છે, ફ'ઈ જ્મણુધાડ નથી”% એમ કહી પીસે પીને 
જમવાની રીત આરોગ્યતા મેળવવા માટે છે, જમતી વખતે સ્વચ્છતા, 
સુઘડતા, ધીમાશ, અને આન એ પાચનને માટે જરૂરનાં છે, એમ 
દાક્તરી વિયા કહેછે, મોંમાં કોળીઓ હોય, ને ન ઉઠવાની કે ત 
બોલવાની વાત જરૃરની છે. જે પાત્રમાં રાંધ્મુ' હો્‌ય, તે પાત્ર 
પ'ક્તિમાં લાવી તેમાંથી પીરસવાની સના છે, તેતુ' કારણુ સ્પ છે. 
રસોડુ તે જમવાની જગા જૂડાં નેઈએ. તેમ ન હોય, તો પૂણીથી 
હેરાન થવુ" પડે, અને રાંધનારને અડથણુ થાય. જમવાની જગા સ્વચ્છ 
રાખી તેમાં રાંગોળી પૂરવાની, અગરબત્તિઓ સળગાવવાની, અને સારાં 
સારાં વસાભૂષણુ પહેરી સ્રીએ પીરસવાની; અને ચેડુ' થોડુ' પીરસ- 
વાની દક્ષણીએ। માં ચાલતી રીત અડુકરણુ કરવા સરખી છે. જમતી 
વખતે ક'ઇ ને ૪'ઈ વાત ઉપાડી સ્્રીઓ કલેશ ઉલ કરેછે, ક મરદો 
રસોઇમાંથી અનેક ખાંપણુ કાઢી ઉદ્દેગ કરાવેછે, તે રીત સારી નથી, 
કારણુ ખોળવા બેશીએ, તો ધણી ખાખતનાં મળી શકેછે. 
કાડિયે કોહિયુ” અરાડીને દીવા ન સળગાવવેઇ, પણુ એક સળી 
સળગાવી તે વડે ખીને દીવા પ્રકટાવવો નેઇએ. કેોડિયે કેોડિયુ* 
અરાડવા જતાં વખતે ધક્કો લાગવાથી દીવેલ હળેછે, કે દીવો 
ખુઝાઈ જાયછે. જે વખતે વિલાયતી દીવાસળીએ। નહોતી, તે વખતે 
એેકનોએક સળગતો દીજોા ઓલવાઈ જતાં કેટલી આપત્તિ 
પડતી, તે તે વખતના લોક કહી શકરો. દીવો પામતો કરવો 
હોય, તે આંગળી વડે ન કરવો, પણુ સળી વડે કરવેઇ, કેમકે 
આંગળી વખત્તે દાઝવાનો સ'ભવ છે, અને આંગળીઓ રીવેલ ખશ- 
ડાય, તેથી રીવેલના તુકસાન સાથે આંગળી ભીંતે, કે કપડે કે 
માથાના વાળે ઘસવા ન્નય, તો તે ખરાખ થાય. કોડિયા માહેકુ' 
દીવેલ અજીઠુ' ગણાયછે, માટે તે ખીજ ઉપચોગમાં લેવાની મનાછે. 
એ દીવેલમાં ખળેલી રીવટના ભાગ, ખેર વગેરે ભળેલુ' હોયછે, 
અતે કેડિયાને ઇ'છેડવા જતદે વખતે દીવો! રાજ થઈ જાય. 
રીવેદ રાણે! ફરવે। હોય, તે કુક મારીને ત્તે રાણા ન કરવો, દીવે 
શજી ગખતે તેમાંથી નીકળતી કુણી (ગ્યાસ્છે સળગી ઉઠેછે, અને 


(૪૨૦૦ 


વખતે તે સૌના પ્રાણુવાયુ સાથે ભળે, તો જીવતુ' નેખમ થવાની 
પાસ્તી રહેછે. 

જેટલીક વાર કારણુ આપણુને મળતાં નથી, અગર જે કારણુ 
હાલની વિદ્યાને જણાએલાંછે; તે ઉપરાંતના ગરણુ હોય, તો તે 
આપણુને પ્રાસ ન થાય, અને કદાપિ થાચ, તો! આપલે સ્તિકારીએ 
પણુ ભાગ્યેજ આપણાં શાસ અતે વિઘામાં કારણુ આપવાની 
રીત નથી. કેટલીક વાતનાં કારણુ ચોગવિદ્યા કે તત્વ્ઞાનને લગતાં 
હય, તો તે જણાવનારા કવચિતજ મળી આવેછે, કેટલીક 
આખતોમાં ઘણુ' લક્ષ આપ્યા વગર અને ખારીકાઇથી વિચાર 
કર્યા વગર તેનાં કારણુ મળી આવતાં નથી. અમેરિકામાં ફેટલાક 
વિદ્દાન દાકતરાને આપણી અસુક ખાખતો સપ્રમાણુ જણાઇછે, અને 
તેની તેએ જાહેર રીતે હિમાયત કરેછે. તેએ કહેછે કે ચાહ, કાફી 
જાકે, ચાકોલેટ વગેરે તુકસાનકારક છે, અને તેને ઠેકાણે સવારમાં 
ઉઠીને તુરત એક ટખલર ( મોટો પ્યાલો) ઠંડું પાણી પીકુ, 
વધારે હિતકારીછે. રાતે તાંબાના લોટાર્માં ભરી રાખેછું પાણી 
ઉઠતાંની વાર સવારમાં રેરેક પી જવાનું આપણુ વૈદ્યકરાસતર કહેછે, 
ત્યારે આપણે ચાહ, કાફી વગેરે પીવાના નાદમાં પડીએ છીએ. 
ગ્રાણાયામ કરવાથી ફ્રેક્સાના રોગ થતા નથી, એમ કહેવાયછેઃ 
ઉધાન વગેરે ફેક્સાના દરદથી પીડાતાઓને પ્રાણાચામે આરામ 
આપ્યાના દાખલા સેવામાં આવેછે. આપણે અરક્ને ચાહવા લાગ્યા 
છીએ, ત્યારે અમેરિકાના મોટા દાપ્તરા તેની વિરૃદ્ધ ઘણુ' કહેછે* 
જેને આપણે વહેમ ને રાંગ કહી હસી કાઢીએ ષીએ, તે વડે 
રગતુ' નિવારણુ થાયછે, એમ એ દાક્તરો જણાવેછે. કહેવાનુ 
તાત્પર્ય એ, કે કોઇ વાતનુ કારણુ ન જડે, માટે તે ખોટીજ, એમ 
એકાએક માની લેવાની અને તેને તજી દેવાની રીત સારી નથી. 

જોઇ વાર કારણુ ન જાણવામાં ટીક પડેછે. ગ્રહણ આવવાનું 
થાયછે; ત્યારે બેરા નવેણુ પાળેછે, જાળાં ખાવાં વગેરે પાડી 
ઘર સાક્‌ કરેછે, ખળેલાં ખરાખ થએલાં કોડિયાં, કલેઢાં વગેરે ષ્ર્કી 
દેછે, અસે દીવીઓ, ચાં નગેરે લોહીને સ્વચ્છ કરેછે, તેએ જણે 


( ૪૬૨7 

ફે શક આકાશી પદાથની છાયાથી કે તેના આડા આવવાથી બીજા 
ચદાર્થનુ' ચ્રડણુ થાયછે, તો આ બધી સાથાફૂટ કરવાની તેમને 
જરૂર ન લાગે. પ્રસંગ વગર આવી રીતે આખા ઘરની સફાઈ 
વર્ષમાં એક વાર પણુ ભાગ્યેજ થાય. ચૃરોપના કેટલાક દેશો 
પણુ આવા કોઈ ગ્રસ'ગને! લાભ લઈ વષમાં એકાદ વાર ઘરની સફાઈ 
કરવાનો રિવાજછે. નાના છોકરાંને આપણે ઈશ્વર છે, 'એમ કહીએ 
જીએ, પણુ તેના અસ્તિત્વના કારણ જણાવતાં નથી, કેમકે 
તે જણાવીએ, તે તેએ સમજી ન શકે. વૈદ્ય દાક્તરો દર- 
દીતે તેનો રોગ કે રોગનાં કારણુ કહેતા નથી, કેમકે તેથી 
વખતે તુકસાન થવાને! સ'ભવ છે. કેઈ શરીરે આરોગ્ય છતાં 
દાક્તર ને તેને કહે, કે તમારો ચહેરો તરેડવાર લાગેછે, અને તમે 
જલદી જોઇ રોગથી સપડાઇ જશો, એવા ભય છે, તો આથી કહેવાની 
અસર તે માણુસ ઉપર થાયછે, અને તે માંદો પડેછે. એથી ઉકટુ, 
સહજ મ'ઢવાડવાળાને દાક્તર કહે કે તમારા શરીરમાં ક'ઇ વ્યાધિ 
નથી, તમે અમસ્તા વહેમાએ છે, તો તેના સન પર સારી અસર 
થાયછે, વીંછી, સાપ, વગેરે ઝેરી જાનવર કરડેછે, ત્યારે કેટલાક 
સ'ત્ર ભણીને તે ઉતારછે. આપણે નણીએ છીએ, કે સત્રથી ક'ઇ 
થાય નહીં, અથવા મત્રને ઠેકાણે ગમે તે ખખડીઓએ, તોપણુ કાર્ય 
થાયછે. તથાષિ વખત જવાથી, અને ખીજી રીતે શકવાથી, અને 
સ“તરનાર કાખેલ હોય; તો તેના ઉપરની આસ્થાથી કેટલેક લાભ 
થાયછે. એકલા મ'્ર ઉપર આધાર રાખીને ઓસડ ઉપચાર છેડી 

દવાની ઘેલાઈ ન કરવી. 
જેટલીક વાર કહેવામાં આવેછે, કે આચાર વિચારને યર્સ 
સાથે શા માટે સ'બ'ધ હોવો નેઈએ ર આપણે અહીં તે મતુષ્ય- 
ડૉ હરેક કાર્ય પર્સ સાથે જેડેછુછે. અજ આત્માના કલ્યાણ સાટે 
છે, તો! શાણુસના આચાર વિચાર અને જગતના કામકાજમાં 
તેણુ ચા માટે દરમિયાનગરી કરવી નેઇએ ? ધમ આખા મા- 
ણુસના કલ્યાણુ માટે છે, એટલે તેમાં દેડ, સન અતે આત્મા સૌ 
આવી જાય, હેડ અતે મનની શુદ્ધિ વગર આત્માની શુદ્ધિ થતી 


183૫” 


નથી, કામકાજ નૌસિ સાધે સ'બ'ધ રાખેછે, અને નીતિ એ ધમની 
ભાગ સવ જગતમાં ગણાએલો છે. આપણે આવો પણુ પ્રક્ષ કરી 
શકીએ, કૈ માણુસના કામકાજને ને નીતિરીતિનો રાજ્યબ'ધારણુ 
સાથે શો! સ'બ'ધ છે ? કોઇ ચોરી કે દગે! ફટકો કરે, તેમાં રાજ્યને 
જુ' ? કોઇ ગ'દકી કરે, તો રાજ્ય (શહેર સુધરાઈ રાન્યખ'ધારણને 
ભાગછેતે) શા માટે દડે? પણુ આપણુ જાણીએ છીએ, કે 
રાજ્યળ'ધારણુ વચ્ચે ન પડે, તો સ'સાર સુખશાંતિમાં ચાલી 
ન શકે, કોઇ સ'સારી ગુનોહ કરે, તેને નાત શા માટે પકડેછે ? 
વ્યક્તિના કાય" પર નાતને શી સત્તા છે ર પણુ નાતને કાંઇ સત્તા 
ન હોય, તે! નાતના લોકોની સ'સારી સુખ શાન્તિ જળવાય 
નહીં, તે નાત, જાત ને સરકાર માણુસના કાર્ચોમાં હાથ ધાસેછે, 
તેને માટે નિયમા--ધારા ખાંધેછે, ને તે પાળવાની ફરજ પાડેછે, 
તે! તેમના કરતાં પણુ જેની પાયરી વિશેષ છે, એવો જે ધર્મ, 

તે એવુ' કામ ફેમ ન કરી શકે? ધર્મનુ બધન એ સૌથી મોડુ 

અ'ધન છે. માટે તેમાંનાં ફરમાન પળાવાનો વિરોષ સભવ છે. 
ધર્મનો અચ્ચ્જ ફરજ-કત્તવ્ય થાયછે, એટલે મતુષ્યનાં સર્વ 

પ્રકારનાં કરતતન્ય સાથે ધમ સખ'ધ રાખી શકે. શાઅકારા કહેછે, 

કે ધર્મ, અથ, કામ અને મોક્ષ એ માણુસનાં કર્ત્તન્ય છે; માટે એ 

ચારે ખાખતોની સિદ્ધિ જેથી મેળવાય, તે શાસ્-ધર્મ. જે સુના 

સાટે સરકાર દરમિયાનગિરી કરતી નથી, તે ગુનાહ અટકાવવાનું 

ખળ આપણા દૈશની પ્રજ-સ'સારમાં નથી. નાત જાત કાંઈ કરી 

શકેછે, પણ્‌ તે ન્‍ેઇએ તેટલુ નહીં; માટે એવા ગુનાહને માટે 

ધર્મ નુ' બ'ધન જેઈએ. 

નૈવાનુ એટલુ ખાક્ઠી રહેછે, કે બધા આચાર વિચાર 

ધરમ'શાસોમાંથી પેદા થયાછે કે કેમ, અને તે ઉપચોગી ને પાળી 

શકાય એમ છે કે કેમ ? પહેલી વાતને! વિચાર કરતાં અગાઉ 

ધર્મશાઅ કેને કહેવાં, એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થરો. ધમ'શાસ્ોમાંક 


ક ધર્મશાસ્ત્ર થખ્દ એકલી સ્મૃતિઓતે લગાડવામાં ગાવે છે, અને 
ધર્મતાં શાને એકલાં શાઅ કરે છે. 





૬ ઠર 7 


શ્ુતિસ્મૃતિ, ઘુરાણુ આદ્સિ। સશાવેશ હાલ કરવામાં આવેછે અજ 
ચુરાણુથી સ્મૃતિ અને સ્મૃતિથી શ્રુતિ બળવત્તર ગણાય છે. શ્રુતિ- 
ઔપાં ભિન્ન ભિન્ન મત હોયછે; 'સ્ટૃતિઓમાં ભિન્નતાછે, 
અુરાભુ।મં ભિન્નતા છે, તમને શ્રવિસુનિઓના મત્તોામાં પણુ શિન્નતા 
છે; ત્યારે તેમાંથી કયુ પ્રમાણુ ગણુવુ*, એ સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. 
આચાર વિચારની બાખતમાં મનુસ્મૃતિ સ્રુખ્ય અતે આધારભૂત 
ગણાયછે. તેમાં આપેલા ઘણા આચાર આપશે પાળતા નથી, 
અને કેટલાક આચાર તેમાં ન કહેલા ષણુ આપણે પાળીએ છીએ. 
મહાત્મા મતુએ માણુસની જ'દગીના ચાર આશ્રમ 'પાડી દરેક 
ભાશ્રમમાં કેમ વત્તવુ', તે જણાવ્યુ” છે. પ્રથમ તે દ્વિજ લોકે। ચાર 
આશ્રમજ કયાં પાળે છે, ખ્રહ્યાચય' અને સન્યસ્ત અ!ઇશ્રમને માત્ર 
વૈષ ભજવવામાં આવે છે, અને વાનપ્રસ્થ પણુ ઢવચિતજ પળાય 
છે. ઝૃહેસ્થાશ્રમમાં માત્ર આપશે આપણુ આયુષ્ય પૂરૂ' કરીએ છીએ; 
પણુ મનુએ ફરમાવેલા તેં આશ્રમના ધમ આપણે થોડાજ પાળીએ 
છીએ. મનુએ આપેલા ફેટલાટ ધર્મ નેઈએ. 

“અધિક અવયવવાળી, નિત્ય, રાગીણ્, વગર કેશવાળી, અતિ 
કેશવાળી, ઘણુ' બોલનારી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી,4- 
સ્લેચ્છ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસ અને જેતુ' નામ ભયાનક છે, તેવા 
નામવાળી કન્યા સાથે વિવાડ ન કરવો”. આ મતુનુ' વચન આપલે 
પૂવે: આપેલી છે. આપણે નેઈએ છીએ. કે આવા પ્રકારની ફોઈ કેન્યા 
હાલમાં પરણ્યા વગર રહેલી નથી. અધ્પણેુ તાપી, નર્મદા, રેવા, ગગ, 
જમના, એવાં નદીનાં નામ, અને સેતા, હ'સગૌરી વગેરે ષક્ષીનાં 
નામ, નાપસ'દ ન કરતાં ઉલટાં ડુર્ષથી ઇચ્છીએ છીએ. દોલ્મતખા, 
વખતખા, વગેરે સ્લેચ્છનાં નામ પાડવામાં આવેછે, નક્ષત્રનાં નામ પણુ 
પડેછે. કન્યાખફુ બોલી છે, કે એછા બોલી છે, તેની કોઈ તજવીજ 
કરતુ” નથી. મતએ આઠ ગ્રકરતા વિવાહ કહ્યા છે, ન તેના વિધિ 
નામ પાડવાથી «૪૩ પદાથો સબધ પ શના ફરતા ઇયર, ન 
ચ્રુગુ વગેરેમાં નામ પાડતા એ વધારે રર 


હદ # 


ખતાવ્યાછે, તે સવ'નો ઉપયોગ હાલ થતો નથી, અને તેમાંતા જે 
પ્રચારમાં નથી, તે કોઇ કરવા જાય તે। જ્તાતિબ્રદ થાય. કન્યાવિક- 
યની મતુ સાક્‌ ના પાડે છે; પર'તુ એ ડુછ રિવાજ સવ નાતેોમાં 
થોડા કે ઘષ નેવામાં આવેછે. શ્રાદ્ધમાં ચિત્રને ભાજન ન કરાવવુ 
એમ લખ્યુ છે, પણુ તેને આપણે ગણુકારતા નથી. પ'ક્તિ જમવા 
પ્ેઠી હોય તે વખત્તે આંધળો પાસે હોય તે! નેવુ' છ્રાહ્ાણુ જમાડયારતું 
કૂળ જતુ રહેછે, કાણા પાસે ચ તે! સાઠ ષ્રાદ્દાણુતુ', કોઢવાળે હોય 
તે! ૧૦૦ છ્રાહાણુતુ', અને પિ'ડરાગી હોય તે। ૧૦૦૦ ખ્રાહ્દાણુ જમા- 
ડુયાતુ' ફૂળ ધોવાઇ જાયછે, આ ધમ પાળી શકાય તેવે। નથી. પગાર 
ખઇ ત્રણુ વર્ષ સુધી દેવની સમૂતિની પૂજા કરનાર, બ્યાજખારીઆ, 
અને વેપાર વણુજ કરનાર છ્રાહાણુને દાન આપવાથી સુણ્ય થતું નથી. 
પણ આવા લોકને આપણે ખુશીથી દાન આપીએ છીએ, શ્રાદ્ધ્મા 
ભક્ષ્ય ( ચવાય એવે। લાડુ વગેરે ), ભાન્ન્ય ( ડુધપાક તગેરે) નાના 
પ્રકારનાં ફૂળ મૂછા વગેરે અને ભાવે એવાં માંસ, સુગધી, પીવાની 
વસ્તુ એ સર્જ જમનાર ખ્રાદ્દાહાને મૂકવાં. મતુના કાળમાં ખ્રાહ્માણા 
સાંસભક્ષટ્ટ હેતા, તેથી તે પીરસવાનું” કહેવામાં આવ્યુ છે, પણું 
આ કાળમાં તે વન્ય છે. વળી મતુ કહેછે, માછલાના માંસથી 
પિત્રીએ ખે માસ સુધી તૃપ્ત રહેછે, બોકડાના માસથી છ માસ 
સુધી, ચિત્રમૃગતા માંસથી સાત માસ સુધી, એણું નામના 
હુરણુના માસથી આઠે માસ સુધી, ર્ર નામના સૃગથી નવ માસ 
સુધી, રાની ડુષ્કર અતે ભે'સના માંસથી દશ સાસ સુધી, 
સસલા અને કાચખાના માંસથી અગીઆર માસ સુધી, ગાયના 
ડૂધથી અથવા ટૂધપાકથી એક વર્ષ સુધી, લાંબા કાનવાળા ઘ્વોળા 
ખકરાના માંસથી ખાર વષ સુધી, કાલશાક નામનુ' શાક, મહાશલ્ક 
નામતે; મત્સ્ય, અથવા ગે'ડા, લાલ ખકર્‌”, એમાંના ફોઇ એકનું 
શાસ આપ્યાથી, મધથી અને સર્જ પ્રકારનાં કષિ પાન્ય અને વન" 
વગડામાં જે થાયછે, તે આપ્યાથી અન'ત વષ સુધી તૃપ્ત થાયછે ! 
જે સુગમાં આ પદાથોના નામથી થુ થુ કરાય, અને ઉલટી પણુ 
થાય, તે સુગર્માં મતુની આત્તા ખાજુ પરજ રહેવીજ નનેઈએ. ચાકરીને 


(૪૧૫) 


કુપરાની વૃત્તિ કહેછે, માટે ખનતા સુધી તે ને કરવી, એમ મતુ 
કહેછે, અને આષણે પણુ નફૂટ ચાકરી કહીએ છીએ; છતાં તેજ 
ધ'ધેદ ઘણાખરા લઇ બેઠો છીએ, ગાયન ગ્મથવા નૃત્ય ઇત્યાદિ 
જેથી ઝુરૃષ આસક્ત થાચછ, તેથી પૈસો સેળવવાની ઇચ્છા ન 
રાખવી, તેમ પતિત આદિ પાસેથી દ્રવ્ય મેળવવાની પણુ ઈચ્છા 
ન રાખવી; પણુ ઘણા આથી વિર્દ્ધ આચરણુ કરેછે. આ સ'સારમાં 
ખ્ાદ્દાસે પોતાના વય; કસ, ધન, વેદસ્ાન, તથા ઝુટ્ટુબ એ સવે ને 
અતુકૂળ આવે, તે પ્રમાણે જેઈ વસ્ર પહેરવાં, અને વાણી તથા 
ખુદ્ધિના ઉપચેયગ કરવે; હાલ એ પ્રમાણે વસ્ત પહેરાયછે ? પાખ'ડી, 
નિષિદ્ધ કમ! કરનાર, ખિલાડા ભત, ખ'ધો, વેઢ વિર્દ્ધ તરઈ કરનાર, 
અને ખગલાભક્ત, એટલા અતિથિ ધેર આવ્યા હેય તતો તેમનો 
ભાષણુથી પણુ સત્કાર કરવો નહીં. આપણુ એવા લેકે સાથે બે- 
લીએ છીએ, એટલુ'જ નહીં, પણુ તેમને ઘેર રાખી ભોજન પણુ કરા- 
વીએ છીએ. હજામત કરાવવી, નખ ઉતરાવવા, મૂછો કતસવવી, 
ઇંદ્રિયદમન ઢરવુ% ઉજળાં વસ પહેરવાં, શરીરે પવિત્રતાથી 
રહેવુ, નિત્ય પોતાના વેદાભ્યાસમાં તત્પર રહેવુ' અને પોતાનુ” 
હિત થતુ' હોય, તે કામ કરવા મહયા રહેવુ? આ માનવ 
ધમ? ઘણા ઉષચોગી છે. એમાંના કેટલાક હાલ પળાય છે, 
તે કેટલાક ખાજુએ રહેછે, ઈ'દ્રિયટમન કૈટલા ઘે!ડા કરતા 
હેરો ? પોતાનું હિંત થતુ' હોય, તે કામ કરવામાં મ'ઠેયા રહેવુ 
એ સોનાના અક્ષરે કોતરી રાખવા જેવુ' મહાવાડય છે. સ્‍તે દરેક 
વ્યક્તિ એને અનુસરે, તો સ'સાર સુધારે આપોપ થઈ જાય, 
અને દેરાની ઉન્નતિ સવ' ખાળતમાં થતાં વાર ન લાગે. ઉષણુ દેશા- 
માં ઉજળાં વસ્રની જરૂર હાલમાં અમેરિકાના દાક્તર સિદ્ધ કરેછે, 
તે સિદ્ધતા આપણુ પૃવ્સ્તે ત્રણુ ડુજ્તર વષ પહેલા જણુતા હતા; 
એથી આપણુને કેટલે ગવ થવો જેઈએ 1 પણુ આપણે ધીમે ધીમે 
ઉજળા વસ છેડતા જઇએ છીએ, ને કાળા, ઝીકાળીઆ, રાખોડી- 
બા રગ પસ કરીએ છીએ ! ઉછરતા જવાનીઆ હજામત કરાવવા 
ફરતાં પાઘે ખાભરાં રાખવાં વધારેપસ દ કરેછે. ઉપ્ણુ દેશમાં બેમાગી 


(૪૨૬) 


કયી રીત સારી છે, તે «યારે પક્ષિમ તરફની વિદ્યા ભલુલા દાક્તરો 
કહેરો, ત્યારેજ તેમની ખાત્રી શ્રવાનીછે. મતુ કહેછે, વાંસની લાકડી, 
જળડુ ભરેલુ કમ'ળ, જનોઇ અને વેદડુ” પુસ્તક, તથા કાને સુર 
સોનાનાં બે કુહળ, એટલાં વાનાં (ષ્યાહ્દાણુ ગૃહસ્થે ) સાથે રાખ- 
વા. હાલના ખ્રાહ્દાણે! આમાંનું કોઇજ પાળતા નથી. વાંસતે ખદલે 
વિલાયવી ગમે તે કાણની નાજુક સોટી અને જનોઇ માત્ર સાધે 
રહેછે. ઝૃહેસ્થને કમળ શું ? એતો સન્યાસીને રાખવાનું, આજ 
ગૃહસ્થના હાથમાં કમ'ડળ હોય, તે! તે કેવુઃ હાસ્યજનક લાગે? 
વૉદરેથી નળનુ' પાણી પીવાનુ મળે, તે! લોટા ભ્યાલાની પણુ જ" 
શૂર કચાં રહીછે ? વેદવુ' સુસ્તક ઘરમાંજ ન હેય, તે! પછી સાથે 
રાખવાની વાત શી ? સ'સ્કૃતનો કક્કો પણુ આવડતો ન હોય, તે 
વૈદતુ' પુસ્તક સાથે રાખીને પણુ શુ' કરૈ ? મનુ કહેછે, વળી એલે 
ઉદ્યકાળનો, અથવા અસ્તકાળતે।, અથવા ઘેરાયલે, અથવા પા" 
ણીમાંના અને આકાશના મધ્ય ભાગમાં આવેલો સૂર્ય જેવા નહીં, 
વાછડાનુ' ગાળિચુ' ઓઆળગવુ' નહીં. વરસાદમાં ધાઈ ધાઈને દોડવું" 
નહીં, અને જળમાં પોતાનુ સ્વરૂપ નિરખીને જેવુ' નહીં. ચાલ- 
તાં ચાલતાં સન્‍્સુખ માટીનો કેકશે, ગાય, દેવની મૂત્તિ, ખ્રાહ્મણુ,, 
ઘી, મધની કુ'ડી અથવા જ્યાં ચાર માગ મળતા હોય, તેવુ' 
ચકલુ, તથા પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ મળે, તો તેની પ્રદક્ષિણા કરી ત્યાંથી જવુ” 
આમાંતુ' કાંઇ આચરવામાં આવતુ' નથી. એમાંની કોઈ ફોઈ વાત 
ટીક અને સકારણુ લાગેછે, પણુ આકીની વાતો હસવા સરખી 
દૈખાયછે, એક વસ્ર ધારણુ કરીને જમવુ' નહીં, નાગા નહાવુ' 
નહીં, રસ્તામાં મૂતરવા અથવા ઝાડે ફૂરવા બેસવુ" નહીં, રાખે 
ડી ભરવાની જગાએ, અથવા ગાયની ગમાણુર્મા પિશાબ કરવો 
નહીં, આ શિક્ષા અમૂક્ય છતાં તેમાંની ઘણીકને લોકે તોડેછે. એ 
પછી લઘુશ'કા ને હી્ધશ'ષા ખીજે કચે કચે સ્થાતે ત કરવી, કયાં 
કરવી ને કેવી રીતે કરવી, તેના ઘણુ શ્લોક આપ્યાછે; પણુ તેમાંની 
ઘણી વાતો વિચિત્ર કે હસવા સરખી લાગેછે, અને જે સારી જ" 
યાય છે, તે પાળવામાં આવતી નથી. શતુ કહેછે, મોટેથી જગ્નિ 


( ૪૨૭,) 


કુકવા નહીં, પ'ખા અથવા ભુ'ગળીથી *છુ'કવે!, અગ્તિસાં ખશ 
વસ્તુ નાખવી નહીં, અગ્નિ ઉપર પગનાં તળીઆં તપાતવાં નહી, 
પલ'ગની તળે અગ્નિ ન રાખવો, તેમ તેને એળ'ગવો નહીં, સુતા 
સુતાં તેને પગ અડકાડવા તહીં, અને અગ્નિથી પ્રાણને પીડા 
કરવી નહીં, સાચ'કાળે ભોજન હેરવુ' નહીં, પરગામ જવુ" નહીં, 
સુઇ રહેવુ' નહીં, વળી ભોય પર લીટા કાઠી લખવુ નહીં, પોતા- 
ના ગળામાં ઘાલેલે કુલનોા હાર પોતાતે હાથે ન કાઢવો ( ખીજા 
પાસે કઢાવવા ). સઘળી વાતો! શકારણુ ને અગત્યની છતાં તેમને 
પૂરી રીતે પાળવામાં નથી આવતી. વળી આરેગ્ય શાઅને જરૂરી 
એવી મતુ આજ્ઞાકરેછે, કે મૂલ, વિછા, સાની ઉલ, ગ'રી વસ્તુથી 
ખર્ડાએલુ' વસ્ર અથવા ખીજી ફે! જણુસ, લે!હી અથવા ઝેર, એ 
સર્જ કદાપિ જળમાં નાખવાં નહીં. નરી તળાવે આપણાં બરા 
આમાંતુ' કઇ સાચવેછે ખરાં ? આ પરમના ઉલ્લ'ઘનતુ' એટલે 
થાહાંકના પ્રાયક્ષિતતુ' ફળ વખતે જનસસ્રુહને ભોાગવવુ” પડેછે, 
જશમકે એ રીતે વપશતા ગ'દા પાણીમાંથી વખત્તે ભય'ક૨ રોગ ફૂટી 
નીકળેછે. વળી મહાત્મા મનુ કહેછે, બધર્મી તથા ખુ રાગવા- 
છા ગામમાં ઘણા દિવસ રહેવુ' નહીં, એકલા માગે” પ્રવાસ કરવો 
નહીં, અને ઘણા કાળ સુધી પર્વત ઉપર રહેવુ' નહીં, ચૂટ્નના 
રાજ્યમાં રહેવુ' નહીં, તેસ જે નગરમાં માણુસો પોતાને ધર્મ 
પાળતાં નથી, જેમાં પાખડીએ રહેછે, અથવા જેમાં ચાંડાળ 
આદિને! ઘણુ! ઉપદ્રવ છે; તેમાં નિવાસ ન કરવો. આ રિક્ષાઓ 
ઉપયોગી છે. મતુના સમયમાં શૂટ્રનાં રાન્ય હેરો, પણુ તેમણે 
ભાગ્યેજ માર્યું' હશે, કે અધ્યોવતમાં આગળ જતાં મ્લેચ્છના રારત્ય 
થરો. સઘળા હૈચેદ્માં સ્લેશ્છનુ' રાતત્ય થયું' હોય, તે! હિન્ડુએ એ 
જવુ” કયાં ? સાણુસો! પોતાને ધર્મ પાળતા હશે; ( શ્ાસ્ાદમાં કહા 
પ્રમાણે )એવુ' નગરજ હાલ સતેવામાં નહી' આવે, તો! પછી કયાં 
જઇને રહેવુ” ? મતુ જણાવે છે, કે જેમાંથી તેલ નિતરીને કાઢી 
લીધું હોય, તેલુ' ચાક ખાવુ' નહીં, અકરાંત્યાવેડા કરવા નહી” 
પરોહમાં વહેલા અથવા ગાચ'કાળે મોડા શોજન કરવુ' નહીં, અને 


૬ ૪૬૮ » 


માતઃકાળે અત્તિ ભોજન કર્યું" હોય, તો સાય'કાળે જમવુ' નહીં, 
યા ઉત્તમ શિક્ષાના અનાદર થાયછે, વળી કલું છે, કે જેમાં આ 
લેકતુ' અથવા પરલેકતુ' હિત નથી, તેવા કામમાં ફોકટ મહેનત 
કરવી નહીં, ખોખલે પાણી પીવુ' નહીં, ઝાંધ ઉપર અન્ન સૂડીને 
ખાવુ' નહીં, અને આ શુ છે, એમ પ્રચોજન વિના કોઇને પ્રશ્ન પૂછ- 
વાની ઇચ્છા કદાપિ કરવી નહી” ધર્મકાર્ય શિવાય ખીજે અધે નાચ- 
યુ' નહીં, ગાવુ' નહીં, વાજી'્ર વગાડવુ' નહીં, કાખલી ફૂટવી નહી દાંત 
કરડવા નહીં, અને આન'માં હોય તોપણુ બરડા પાડીને બોલવુ'નહીં, 
કાંસાના વાસણુમાં કોઈ વખત પણુ પગ ધોવો નહીં અને છુટેલા 
વાસણુમાં અથવા જે વાસણુને જેઈ સનને ચિતરી ચડતી હાય, તેમાં 
જમવુ' નહીં, પારકાના પહેરેલા પગના જેડા, વસ, જનોઈ ઘરેણુ, 
કુલને। હાર અને કમ'ડળ એ કોઈએ લેવાં નહીં, આમાં વાંધો લેવા સ- 
રખુ' થાડુ'છે, બને ઉપયોગી ઘણુ છે; છતાં તે પ્રમાલુ વત'ન થોડુ'જ 
થાયછે,ગાવુ' અજવવુ” ધર્મકાર્ય ને માટેજ હોય, તે! પછી ઈશ્કી ગાયન 
ન, લાવણીઓ ડુમરી, ટપ્પા, પદ, ગરખી અને કવિતાએ ની શી વલે 
થવાની | ગાવા ખનવાને। હાલ તત આવાજ કામમાં ઉપચેોશ થા- 
ચછે. મત્તુ કહેછે, પલે।ટાયલા, ઉતાવળે ચાલનારા; સારાં લક્ષણ 
વાળા એટલે પાણીદાર, ₹ગે રૂપે સુદર, અને પરોણો ઘાચવો ન 
ચડે, અથવા ચાથણુક મારવી ન પડે, એવા ગળદ ગાડીએ નેડી નિત્ય 
ફેરવા જવુ” જુએ તે સમયને શેખ અને ક્રવા માટેની જણા- 
એલી અગત્ય, સવારનો તડકો, ખળતા શખને। ધુમાડો, અને ભાગી 
અથવા ડ્ઠુીટી ગએલું આસન એ ત્રણુ વન્ય કરવાં; તથા વાળ 
ઢાતરવા નહી' અને હાંતથી નખ ઉતારવા નહી”. વગર કારણે માઢીવું' 
રજષુ' અથવા લેખ્ડતુ' ખીછુ' ભાગી નાખૂવુ' નહીં. નખ વ 
ત'ખહો તેડવાં નહીં ફ્ેગટ કામ કરવુ' નહીં, અથવા જેમાં આન 
ગળ ઉપર સુખ અથવા લાભ ન થાય, એ કામ કરવુ* નહીડ વાત 
ચીત કરતી વખતે આગ્રહેયુક્ત ભાષણુ કદી ન કરકુ', તાથાની 
ચોટલી શિવાય ખીજે કોઇ ઠકાણ ઝુલતા હાર ન ઘાલવે, ગાય 
અથવા અળદની પીઠ પર બેસીને ન જડુ9 સોકટાંખાજી કદાષિ 


(૪૯૭ 


ર્મવી'બહીઇ પોતાતા સેડા પોતાના હાથે “ગક કકાસેથી ખોજે 
હૈકાણે નત સુકવા; પણુ પગમાં પહેરીને હાઈ «વ! પથારી ઉપર 
બેશીને ખાવુ' નહીં. હાયર્સા રાખીને અથવા પાટ ઉપર મૂડીને 
ભાજન કરવુ' નહીં, સૂર સ્ત પામ્યા પછી રાત્રે તેલલાળી વસ્તુ 
ખાવી નહી, નાગા સુવુ' નહી* અને અજીઠે ડાથે અથવા સાટે 
કહી જવુ' નહીં પગ ધોઇને જમવા બેસવુ; પણુ સુવુ' નહીં. 
ઘણુ" જીવવાની આશા રાખનાર સુરૂષે કેશ, ભસ્મ, ભાગેલાં માટીનાં 
વાસશુ, રૂ, હાડકાં ઉપર ઉભા ન રહેવુ% માશુ' કેર્‌' રાખીએ ગળા 
સુધી સતાન કરવુ' નહી આમાંતુ' કેટલુ થોડુ' પાળવામાં આવેછે ? 
આ વાતે અગત્યની છે, કૈટલીકરનાં કારણુ વખતે સમજાતા નથી, 
કે કેટલીક વાતે અ સમયે અતુ'ફૃછ નશી આવવી, તે ભલે છેડી 
દેવી. મતુ કહેછે, જે રાજ ક્ષવિયના પેટને નથી, અથવા જે 
લોભી અને શારુનો અતિકેમ કરનાર રાજા છે, તેની પાસેથી જે 
દાન લેછે, તે એકવીશ પ્રકારના નરકમાં પડેછે, હાલના બાહ્દાણો 
એવા રાજા પાસેથી તો શુ' પણુ એથીએ ઉતરતા લોકે પાસેથી 
દાન લેવામાં, તેમની નોકરી કેરવાર્મા, અને તેમનું અન્ન ખાવામાં 
આનાકાની કરતા નથી. 
વધારે ઉતારા આપી ગથ વિસ્તાર કરવો ઉચિત નથી, 
જજ્ઞાસુએએ મતુસ્મૃતિમાંથી વધારે માડીતી મેળવી લેવી, આપણુ 
આચાર વિચારતો સુખ્ય પાચ ધ્મ્‌શાઅ છે. તેમાં આપેલા આચા 
ર્માંના જે વખતે! વખત મતિકૂળ જણાતા ગયા, અધવા જે 
માણુસના પ્રમાદને લીધે ન પળાતા ગયા, તે ખધ પડયા, અયવા 
તેમાં ફેરફાર થયૅઃ. દેશ, કાળ ને સ્થિતિ પ્રમાલુ ફેરફાર ચવાજ 
જેઈએ, અતે એમ કરવાની શાઓમાં આત્તા પણુ છે, જે આચાર 
સારા ને પાળી શકાય એવા છે, તે પાળવા નસ્‍ેઈએદ, આપણુ અહીં 
સટલ્ષાકે આચાર સુસલમાન આદિના સ'સર્ગ વડે'પણુ દાખલ 
“ શયાછે. આપણી સ્રીઓને ઘુમટો તાણુવાનુ” કે પડદેપોશ રહેવાનુ 
યાઓ કહેતાં નથી, તેમ પૂવે" એ રીતે રહેવાનો રિવાજ પણુ નહોતો, 
સુસલમાનોના આવ્યા પછી એ રિવાજ દાખક થચેછે, અગ્રેજ 


(૪૨6) 


શજ્ય અતે અજ્નોજી કેળવણી દાખલ થયા પછી જટલાક રિવોજ 
દાખલ થયાછે, સે થતા જાયછે. “હેલા અ'ગે સામુ શડકાડવારમાં 
આવતે નહીં, અને હાલના વિલાયતી સાણુ હેજામત વખતે; સ્નાન 
કરતાં, અને હાથ ધોતાં વારેઘડીએ વાપરવાને! ચાલ વધતો! જાયછે 
સીંગડાં હાડકાં વગેરેથી અભડાવાના તચાર સુરાણા।થી ઉદ્ભવી, 
આપણે અહીં ચાલતે! આવ્યો! છે, તથાષિ એ પદાર્થવાળા હાથાર્નાં 
ચામુએ વગેરે રસોડામાં ને રવમ'ટીરમાં પણુ વપરાયછે. બરક્‌ 
ખાવામાં કોઇ વાંધો ભાગ્યેજ લેછે; અને સોડા, લેમોાનેડ પણુ થોડા 
વપરાતા નથી. માટીનાં વાસણુ શૃદ્રાદિના સ્પર્શથી અભડાય, પુ 
શીનાઇ માટીના ભ્યાલાસાં સુસલમાનાદિને ચાહ પીવા આપી છાય; 
તેપપણુ તે અભડાતેો! નથી ! કઠે પ્રાણ જય તેપપણુ ચાવની ભાષા 
ન બોલવી, એલુ' મત ધરાવનારાના વ'શજ્ને ફારસી? અરખી, અ'ગ્રેજી 
આદિ ભાષાએ! ભલુછે, અને નહાતાં, જમતાં અને રવમ'રીરે વાતે! 
કરતાં પણુ તે બોલેછે. હિ'હુએ એલિયાપીરની આધા રાખેછે, 
તાજીઆના સરઘસ વખતે "પાણીની પખાલે। ઢોળાવેછે, ભાતે છોઇ- 
રાને ફકીરી લેવડાવેછે ! સુસલમાને। પણુ સરકીને! રોગ ચાલેછે, 
ત્યારે હિ'દુઓની સાથે માતાની ઉનાણીએ ગામ ખહાર જાયછે ! 
પારસીએમાં તો હિ'ટુઓએના ઘણા આચાર વિચાર ચાલેછે; માટે 
ત્તે વિષે કહેવાની અગત્ય નથી. 


પ્રકરણુ ૭ સુ. 
બ્રા્તુભ્ાવ. 


«યા સપ છે, રાં જપ છે; જ્યાં પ્રીતિ છે, ત્યાં આનદં છે; 
જર્યા શાન્તિ છે, ત્યાં સુખ છે; માટે દરેક વ્યક્તિએ, સમાજે, અ 
પ્રજાએ અણુખનાવ, અપ્રીતિ અને કલેશ ક'કાસને તજ્વાં જેઈએ. 
ઘરમાં અસે પડોાસર્માં કોઈનો હાથ અડે, તો કોઇના પગ અડે, 
સેવા ખનાવ વારેવારે ખન્યા કરેછે, કોઈ અજાણુર્તાં વાંકર્સા આવી 


(૪૨ ) 


જાયછે, અને ફોઇ નિષ્કાળજી ગુનેઠ કરેછે. ખે ભાણા ભેગ થાય,” 
ત્તે તે ખખડેછે. માણુસ ભૂલથી ભરેટ્ટ' છે. ભેગાં રહેનાર ખીજાની 
ભૂંલ ને વાંકજ નનેયા કરે ફે વારેવારે તેનાં છિદ્ર ખોળવા તૈયાર 
ચાય, તે સ'સાર રૂડી રીતે ચાલી શકેજ નહીં. ઘણી વાર આંખ 
આડા કાત ફરવા પડેછે, ઘણી વાર ધરછોડ કરવાની જરૂર પડેછે. 
ધણી વાર ખમી ખાવાની ને માક કરવાની અગત્ય ઉત્પન્ન થાયછે, 
મોટું પેટ રાખ્યા વિના સ'સાર નભી શકે નહીં, ખ'ને બાજુને 
તપાસ કર્યા વગર માણુસે। ધણી વાર વિના કારણુ વઢી મરેછે. એક 
તરણ વિચાર ઘણી વાર ભૂલભરેલા છેવટે જણાયછે. એક આજુનુ* 
સાંભળવાથી ઘણી વાર પક્ષપાત કે અન્યાય થાય છે. 
ઇશ્વરતે ત્યાં ઓ ને સુરૂષ શિવાય ખીજી જાત નથી, તેને 
ત્યાં નાતો, જાતે કે પ્રજાએ વચ્ચે ભિન્નભાવ નથી. સવ મતુષ્ય 
તેનાં એટલે એક મહાપિતાનો છેકરાં છે, માટે તેએ એક ખીજ 
સાથે ભાઇ ખહેતને સ'બ'ધ ધરાવેછે; અને એટલા માટેજ મહા 
સુરૂવા અને શાસ્ની મતુષ્યમાં બ્રાતૃભાવ અતે ભગિનીલાવ રાખ- 
વાતો બોધ કરેછે. પર'તુ મતુષ્ય એવા બોધની પરવા ન કરતાં 
ઉદ્વટેજ સાગે* જાયછે, તેથી તેમને પોતાને સાસવુ” પડેછે, અને તે 
શ્ેપ્તાના બનાવનાર પરમ કૃપાજી પિતાને તાણુશ કરેછે, એક પ્રજા 
ખીજી પ્રજા સાથે ફુસ્મનાવટ રાખેછે. ન્‍ેેરાવર પ્રજા નખળી પ્રજાને 
જેર કરવા સાર્‌ છુનરેજી ચલાવેછે. ધમના કારણુથી પ્રનાઓપાં 
કતલ ચાલેછે, વેપારની ચડસાચડસી માટે પ્રજનએપ્માં ઝેરનાં ખીજ 
વવાયછે, “ ૧૨, નેરૃ ને જમીન ” સાટે કયી પ્રજાઓ લહી સેઇ 
નથી ૨ ખીજી પ્રન્તનો ઘાણુ જલદી કેમ નીકળે, તેવા ઉપાય 
સાજવામાો માણસો પોતની સર્વ અપ્ફલ ખરચી નાખેછે, જ ગલી 
ફે ઓછી નએેરાવર સજાને ખસેડી, સુધરેલી ને બળવાન પ્રજત 
તેના દેશમાં જઈ વસેછે, અને તેને ગુલામગિરીસમાં નાખેછે, 
ફિ'વા અનેક જતની આપત્તિથી કે ખુનરેજીથી તેતે! વિનાશ થાયછે, 


એકજ પ્રજા લઇએ, તે તેમાં પણુ માંણેમાંછે ફટાકટી ચાલે- 


( ૪૨૨)” 


રુ. પાડલ મોશ્વા ભાઇએ છ્તાં, તેએ એ સામસાએે રણુજ'ગ 
સચાવ્યેઇ અને દેશને ખરાખ ક્ચો. રજપૂતો માંહામાંહે લહવા 
લાગ્યા, ગને તેમના કુસ'પથી સુસલમાન લોક ફાવી શકયા, બેની 
લડાઇમાં ત્રીજાનુ' હસેશ ફૂાવેછે. કુસ'પતુ' પરિણામ ડુઃખદાયક ની- 
પજલવુ'જ જેઈએ. હિ'ડુસ્તાન દેરા એવ મે!ઠો, તે વસ્તીથી આ" 
ખાદ છે, કૈ તેને એક ખ'ડ કહી શકાય. તેમાં વસનારી પ્રજાએ! 
અનેક જાતની છે, અને તે પોતાને એક ખીજાથી ત'ખી સમજેછે* 
હિ'દુસ્તાનને! દરેક પ્રાંત એ જા સ્વત'ત્ર દેશ રાય, અને તેમાં 
વસનારી પ્રજા જાણું બીજા પ્રાંતોની પ્રજાથી કેવળ નૂરી હોય, એમ 
લોકો સમજેછે. ગૂજરાતી દક્ષણીને જૂહા ગયેછે, અને દક્ષણી 
ખ'ગાળીનસે નૂહા સમજેછે. તેએ પોતાને કહેવડાવેછે હિ'ડ, પણ 
હિ'દુ તરીકે તેમનામાં એકપણુ' નથી. ધર્મની ખાત લઇએ, તો 
વળી એકજ પ્રાંતની પ્રજામાં અનેક ભેદ પડેછે; અને દરેક પથ 
વાળા ધર્મની આખતમાં બીજા સાથે લડવા ઉભા શાયછે, નાતે 
લઇએ, તે! સે'કડો હજારો નાતોવાળા એક ખીજાને પરાયા સમજે 
છે. સવી સ્થિતિમાં ભાઈચારાનો સ'બ'ધ કેમ રહી શકે 3 


એક મારા દક્ષણી મિત્રે કલું, કે તમારામાં નામની પાછળ 
« લાઈ,” લગાડવાતો, અને સૌમે “ભાઇ” કહેવાનો ચાલ છે, 
તે ઘણુ।'સારે છે; જેમકે એથી બ્રાતૃભાવ-ભાઇચારાત્ુ' ભાન થાયછે 
વાત ખરી છે, પરંતુ એથી ભાઇચારાતુ' ભાન થવા વિષેમાત્ર અદે- 
રે છે, નાતમાં શાક હાળ સાર્‌ અમારા ભાઈએ લહી મરેછે, મને 
ખે;તસુ જમીનની તકરારમાં ડાંગો ઉછાળેછે. એક જાતના શધિ- 
કારી.હોય, તે પોતાની જાતનાનેજ નોકર રાખે, અને પરતાતવા* 
ળે પેસવા,પણુ ન દે. કઇ ભછુ કરવાનુ હોય, તે! પક્ષાપક્ષી ૪ 
પ્રધમ પોતાની નાતતુ', અને પછી બીજી નાતવાળાતું કરૈ* 
સધ હ્યો અમારા બ્રાતૃભાવ અને જોઇ લ્યો અમારા સ'પ! 

દક્ષણીએ લાગ તળાવે તો ગૂજરાતીઓનો પગ કાપે, અને 
ગૂજરાતીના લાગ આવે તે! દક્ષણીનો પગ ઢાળે. જ્યાં નાગરવું' જેર 


 ૪ર૩ ) 


ત્યાં વાણીઆ રખડે, અને જ્યાં વાણીઓવું જેર ત્ધાં નાગર રખડે, 
જયાં થત્રી ખળવાન ત્યાં બીજાએ 'ખાંડ ખાચ, સે જ્યા પરેલેનુ' 
ચાલે, ત્યાં થાદ્દાણુ વાણીઆને! પગપેસારો ન થામ, આવી રીતે 
ઇયો નાતે ને પ્રજાએ પક્ષપાતી કે સ્વાર્થી અતે, ત્યાં સ'પની ને 
બ્રાવૃભાવની આશા કેસ રખાય ? 
જેળવાએલા ને સુધરેલા સતુષ્યો તરફે નજર કરીશું, તે તેમાં 
ખે જણુ ભાગ્યેજ એફ મતના સેવામાં આવરે. ધાસિંક, રાજ 
ફીય, કે સાંસારીક ખાળતરમાં તેએ ભિન્ન ભિન્ન 'મત ધરાવી પાત- 
પોતાને ઝુહો જુદે કેપેછે, અતે એક બીજા સાથે લહી મરે છે, 
ત્રમજુ લેકે! જ્યાં સ“પ ફરી શક્તા નથી, ત્યાં અણુસમજુની શ્રી 
વાત કરવી ? કહૅલુ' ગમે તેટછું ખર ને સારૂ' હાય, "ણુ અસુક 
પશિમે ફછું, માટે તેને તેડી પાડવા ચત્ન ખીત્ત કરે છે, અગ્નુક 
તિદ્ાનના મતસાં શળવાથી આપણને શું' માન શળવાતુ,9 એસ 
સમજી દરેક વિદ્દાન પોતાનો જુદો વાડો વાળવા યત્ન કરેછે. સ'પ 
અથવા કૌકય કરવા માટે વિદ્વાનો લાંખાં ભાષણો! કરેછે, પણુ તેએ 
પોતેજ વખતે ઝુસ“પતુ' ખી રોપવા તૈયાર ચાયછે. 
અ"ત્યજની ગણુના હિ'ડુએ।માં થાયછે. તેમાંના ઘણાક તે 

શૂદ્ર પણ નથી, પરતુ અધમ કમે કરીને તેએ અધમ પદ્દીને 
પામ્યાછે. હિ'ડુ તરીકે તેએ ષણુ આપણુ ભાઈ છે, એમ કેાઇકણે, 
તે તેને ઓીન્ત હશી કાઢશે, ને બેવકુક્‌ અનાવરી, કરાય ધમના 
કારણે આપસે તેનો સપર કેરી રાક્તા નથી, તો તે વાત જુદી છે; 

પરંતુ તેમને તુચ્છકાર કરવાની અને દામી દેવાની શી જરૂર છે ?ે 

દ“તકથા છે, કે સિદ્ધરાજના વખતમાં સેડાએને ફેટે કોડિયાં અને 

કમ્મરે લટકતાં ઝૉખરાં ખાંધવાં પડતાં, તે એટલા માટે કે તેને 

ૂકુવુ' પડે, તેદ ફેપડિયામાં શકે અને જમીન ઉપર તેનો અપ- 

નિત્ર પરા પરે, તે ઝાંખરા વડે ભુ'સાઈ ત્તય 1 ભ'ગડીતુ' ગૉ 

જોવાથી અશુભ ચાયછે, અને તેનો એળે પડવાથી અપવિત્ર થાયછે. 

જમતી વખતે ળગાણુ વિષે ક'ઈ કહેવુ” પડે, તે જણે તેના ના- 

સુચ્ચારથી ભભઠાવુ” પડશે, એમ સમજી તેતે ખહાર-વસ્ચે ફે 


(૪૨૪) 


નનામે। કહેવામાં આવેછે ! જે કે તેએ ધમે હિ'ડુ છે, અને હિ'ડુ 
દવદેવીએના ઉપાસક છે, તોપણુ તેમને દેવટશ્તને! અધિકાર 
નથી. દેવ પણુ કદાચ તેમને નેઈઇને અભડાતા હશે | હેડ ચમાર 
પણુ સદાચરણુથી ને ભકિતથી સદ્ગતિને પામેછે, અને તેને માટે 
લોકો રાહીદાસ વગેરેનાં દછાંત .થણુ આપેછે. તેસ છતાં તેમને 
સ્લેચ્છ ફે પશુ કરતાં યણુ અધમ ગણુવામાં આવેછે. મરેઠી 
રાળએ ઉદાર દિલથી સહાર આદિને લશ્કરી નોકરીમાં રાખતા 
હતા, પરતુ તેની નકલ ખીજ રાજાએ કરતા નહીં. અ'ત્યજની 
ઉન્નતિ માટે ગાયકવાડ જેવા કેઈકજ દૈશી રાજ્ય તરથી ઉપાય 
લેવામો આવેછે. અ'ત્યજની વસ્તી એટલી મોટી છે, કે તે કદાચ 
હિ'ફદુઓની ઝુલ વસ્તીને! પાંચમો ભાગ થાય, હિ'ડુ પ્રજાના ચલ- 
નવલનમાં આટલી મોટી વસ્તી ૪”ઈ પણુ ભાગ ન લઇ શકે, અતે 
નકામી પડી રહે, એ સમગ્ર પ્રજને ખોટતુ' કારણુ થાયછે, અ'ત્યજને 
આપણે અડીએ નહીં, આપણા ઝુવાતુ' પાણી કાઢવા ન દઇએ અને 
ઉ'શેથી પણ તેમના પાત્રમાં પાણી સરખુ રેડીએ નહીં, પર'તુ જે 
અ'ત્યજ વિશ્વાશી થાયછે, તે આપણુને અડી શકેછે, અને આયજે 
કુવેથી પાણી ભરી શકેછે. હિ'હુ ધમ માનતાં જેએ અપવિત્ર ગણાય, 
તતે અન્ય ધર્મ માનવાથી પવિત્ર થઇ જાય; એ શુ' કહેવાય ? 


ચૂટ્ટની વાત લઇએ, તે। તેઓ આ દેશના અસલી વતનીઓ કૈ 
અનાર્ય છતાં આચેએ ચાર વણુ'માં તેમની ગણુના કરીછે. તેમની 
પાસેથી આર્ચો સર્વ હલકાં કામ લેતા. તેમને *વેદ શિવાય ખીજ 
અભ્યાસની છૂટ હતી, લહાઇ વગેરે પ્રસગે તેએ કામ લાગતા. 
તેમાંથી કોઇ દ્વિજ ષણુ ચઇ શકતે, પર'તુ કાળે કરીને તેમની 
સ્થિતિ હલકી થતી ગઈ, મતુના વખતમાં તેએ અ'ત્યજ જેવા 
ગણાતા હરો, એમ લાગેછે. હેમકે સતુએ ક્યું છે, કે “ ષ્ાહ્દાણ જે 
એસત ઉપર બેઠેલો હોય, તે આસત ઉપર ચૂટ્ર બેસે તે! તેના 
કુલા ઉપર તપાવેલા લોઢાનો ડામ દઇને તેને હદ પાર કરવો, 
_અંથવા તેના કુલા કાયી નાખવા. ” હાલ દ્વિજ અને શૂદ્ર તોળસેળ 


(₹3૫)] 


થઇ ગયાછે. ખરા થૂટ્ટ કદાચ કાળીપરઝના અને ડુંગરો ઉપર 
દ્રિજેથી અલગ રહેલા એવા લેકે! છે. કોળી ભીલ આદિ જેએા 
ચૂદ્રમાં ગણાયછે, તેના માટે! ભાગ સ'કર જાતિ છે, કાળીપરજના 
અને ખીન્ત લોકે જેએ! શૂટ્ટ ગણાપ્ર છૈ, તેમને અધમ ગણીને 
ધિક્કારવા નશી ત્તેઇતા. તેમની ઉન્નતિને માટે ઇલાજ લેવાની જરર 
છે, તેમની સખ્યા હિ'રુસ્તાનમાં ઘણી માટી છે, અને તે સુધરે 
તો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ ષડે એમ છે. આવાના સહવાસમાં 
રહેનારા શૂદ્રો અને અ*ત્યજ લોકેડ આરચૌ કરતાં ખુદ્ધિમાં ઉતરે 
એમ નથી, એવી મારી ખાત્રી થઇછે, અધસ ધ'ધાતે લીધે અને 
સારા સ'સ્કાર વગર, તેએ હલકા લાગેછે. ને તેમને વિઘાદાન 
આપવામા આવે, તો તે ચઢતી જતની ખરેખરી કરી શકે, એમ 
છે. કેટલાક ખ્રાહ્મણુ,, તાણીઅ આદિતે શૂદ્ર કહે છે (પોતાને બોલતાં 
ન આવડવાથી તેમને સૌદર કહેછે, એથી તેમતુ' પોતાનુ' બહ્મદ્વ 
જણુઇ આવેછે ), અને પીરસતી વખતે તેએ! ઉ'થેથી એવી રીતે 
નાખેછે, કે જમનારતુ' ભાણુ' ખરાળ થા્‌ય; અતે ફોઇ વાર તે! તેંમ 
પણુ ન પીરસતા ખીજા' પતરાળાં પડીઆમાં પીરસેછે, વાણીઓઆ 
વગેરેની વેર્યમાં ગણુના છવાં, કટ્ાચ તેએ દ્વિજના આચાર આચ- 
શતા નથી, કે જને!ઈ રાખતા નથી, માટે જે તેમને શૂદ્ર કહી હલકા 
ગણુવામાં આવતા હય, તે! ખ્ાહ્ાણાજ ટયાં પોતાના આચાર આચરે 
છે ? ખ્રાદ્દાણુને ન છાજે એવા તેએ ધ'ધા કરેછે, તે આચરણુ 
આચરછે. માત્ર તેમની કોટે જનોઈ હે!ઈયછે, એ વાત ખરી; પણુ 
જનોઇ તે! ખીના ઘણાએ લોકે રાખેછે, સતિ ટમે" કરીને પડીછે, 
તેથી હાલનાં કમ' અને આચરણુ તપાસીએ, તે। બ્રાહ્મણુથી માંડીને 
આર્યોના ત્રણે વગ" શટ્ટમાં ખપે એમ છે. ગમે તેમ હોય, પણુ હિ'ડુ- 
એપે સાતિ વગેરેતો અહે'કાર ધરી એક ખીજાથી અતડા રહેવુ, 
ફે એક બજા સાચે વેર રાખવુ નશી ન્તેઇતુ'- 

પોતાના દેશે જેને જન્મ આપ્યો, અથવા જેમણે તે દેશને 
પોતાનો કેરી સાત્યેઇ તે સર્વ આપણા ભાઇએ છે, એ સમજ તે 
-દેડ્દાની પ્રજામાં અવર્ય હોવી સેઇએ, એ શિવાય તે દેશની ગ્રનનુ' 


૬ 4૨૬ / 


એકપણુ' રહેતુ' તથી, અને માહામાંહે ઝગડા ખખેડાું ટારણુ 
ઉત્પન્ન થાયછે. આપણા દેશમાં પરકીય ત્રજને! સોટો ભાગ સુસલ- 
સાન છે. તેએની સ“ખ્યા પાંચ કરાડ ઉપર છે. તેઓ સે'કડો વષ'થી 
શ્વાતાના દેશ તજી આ દેશના વતની થઇને રહેલા છે. તેમનો મોટો 
જાગ વટલેલા હિ'દુગા છે. ઝુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ 
તેવામાં, અને ઝતુની ખાદશાહો જું સરદારોના નખતમાં; હિ'દુ 
મુસલમાન વચ્ચે ભારે ઘર ચાલતું. પરતુ કાળે કરીને તે વેર નાશ 
પાસ્ચુ, અને હિ'ડુ સ્ુસલમાના હળીમળીને રહેવા લાગ્યા. તેએ 
એક ખીજાના ધમતે અને ર્રીતભાતને માન આપવા લાગ્યા. એક 
ખીજાના પાડોશમાં રહેતાં છતાં પણુ કજીયા ક'કાસ તેમનામાં થતા 
નહી. સ્ુસલમાને હિ'દુએને કાક્ટર કહેવાતું, અને હિ'દુએ સુસલ- 
સાનોસે મલેચ્છ હહેવાનુ' વિસરી ગયા. ઉલટા રામ ને રહેમાન 
એકજ છે, એમ કહી ધમ'તુ' સમાધાન કરતા, અને સુસલમાન 
હિડુ દેવદેવીઓની, અને હિ'ડુ ઝુસલમાન પીર એ લિયાની ખાધા 
આખડી રાખતા. પરતુ થોડાક વખતથી તેએ કેઈ જાઇ ઠેકાણે 
ટ'ટા ક્સાદમાં પડવા લાગ્યાછે. મસીદ આગળ વાના વગાડવાથી 
હિ'ડુએ। ઉપર સુસલમાન ડુમલે। કરેછે, કે હિ'ટુના કોઇ પર્માચરણુ* 
માં ભાડે આવવાથી તેએ સ્ુસલમાન સાથે ઝગડો સચાવે છે. આવા 
ખનાવ ળ'ને કોમને હિતકારક નથી. તેમણે માંહામાંહેની તકરારો 
સસજુતથી “પતાવી દેવી ઘટેછે. ઈગ્લાંડના સહાપ્રતાપી અને ન્યાયી 
રાજ્યની છાયા તળે ખ'ને કોમ એકજ દેશમાં વસનારી છે, 
એકજ પ્રવત તરીકે અતે એકજ દેશના વાસી તરીકે તેમનામાં 
ભાઇચારાનો સબધ અવશ્ય હોવો સ્‍ેઈએ. તેમની ફાટકુટ બનેને 
તુકસાન કરનારી છે. િં 
હિ'દુસ્તાનને જન્મભૂમિ માની લઇને તેમાં હસેશને માટે 
વસનારી ખીજી કોમ પારસીઓની છે. તેમના વિષે પાછળ જેટછુંક 
કહેવામાં આવ્યુંછે, તેમની રીતભાત અને ઘર્મ હિં'ટુએતે વધારે 
સળતાં આવેછે. તેએ હિ'દુઓની સાથે સ'પસ'પીને રહેછે, ભને 
ભાઈચારાનો સ'મ'ધ વિશેષ ધરાવેછે. તેસની અને સુસલમાતોવી 


(૪૧૭) 


ઘચ્થે ફેટથીક નાર ખખેડા ઉત્પન્ન થાયછે, પરતુ તેથી ખ'નેએ 
અલગ રહેવુ' ઘટેછે. ધમ જૂટા છતાં પણુ લેકે ધારે તે! એક 
આજા સાથે સ'પીને રહી ટકે અને એવા સ'પથી પોતાતુ' હલ્યાણુ 
કરી શફે, 

આ દશમાં ચરોષના લોક આવ્યા પછી એક જાત ઉત્પન્ત 
થઇઈછે, જે ઝુરિઝીયન અથવ હાક્કાસ્ટના નાસથી એળખાયછે- એ 
લેક ખ્રિસ્તી ધર્મ" પાળેછે; અને સાહેખ લોકનો પોષાક પહેરેછે. 
ભેમની સ“ખ્યા સોટી છે અને તે દિવસે દિવસે વધતી જાયછે. 
તેમને! ઘણાખરા ભાગ હેશીઓથી અલગ રહેછે, અને જાસુ શુદ્ધ 
યૂરાપી હોય, એવે! ડોળ રાખેછે; પર'તુ આ દેશના વતની તરીજે 
તેમણે દેશીએ ભેગા ભળવુ' જેઈએ. દેશના સુખ ડુઃખમાં તેમને 
જ્ઞાગ લેવે! પડરો, એ વાત તેમણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ. તેમ 
દેશી લોકોએ પણુ તેમની સાચે હળીમળીને રહેવુ” જોઈએન 


ખ્રિસ્તી થએલા હિ'હુઓની સ“ખ્યા ઘણી છે, અને તેમાં દિન 
પરહ્તિ વધારે! થતે જયછે. એમાંતા કેટલાક લોકે! હિ'દુઓથી 
અલગ રહેવા માગેછે; વખતે હિ'ટુએની સામે થઇ તેમને હરકત 
કરવા ઉભા થાચછે. એથી ઉથ્ટું, હિં'ફુઓ તેમને હલકા ગણેછે, કે 
તેમના ઉપર દ્વેષ રાખેછે. પરતુ એવો ઝુસ'પ ખ'નેને હાનિકારક 
છ. વ્યસ્તિશો ધર્મઃ ગમે તે પાળે, તેની દરકાર ખીજાએ રાખવી 
નથી જોઈતી. ત્ત્યા સામાન્ય હિતની વાત આવે, ત્યા ધર્માદિના 
તકૂાવત ખાજુએ મૂકી એક આવ્તને સહાય થવાની «રૂ૨ છે. ઘણુ 
કાર્ય એવાં કરવાના હોયછે, કે જેમાં ધમની આડ નડતી નથી. સજ 
રૈતને નમસ્કાર કરવાતુ' સત ધરાવનારા હિ'દુએ। ધર્મને માટે ખીન્ન 
લોકો સાથે લટી મરે, તે સાર્‌ નથી. જે મહાન રાજ્ય ધર્મની 
ખાબતમાં હાથ ધાલતુ' નથી, તે રાજ્યમાં લોકોને મતપ'સદ ધમ 
ચાળવાની છૂટ મળેછે. જે પ્રતાપી રાજ્ય સજાને સુખી તે આખાદ 
કરવા ઇંચ્છેછે, તે પ્રતાપી રાન્યમાં જૂરી જદી કોમો એક ખીજાની 
સાથે ખખેડા ત કરતાં, સુખ અતે ભાખારીનાં સાધન સેળવવા માર્ટ 


(૪૨૮) 


કૌકત્ર થઇ મથન કરે, તે રાજ્યને રૂચીકર ભને શ્રાતાને સુખકરૈ 
એવાં કાય કરેછે, એમ સમજવુ. જે બળવાન રાજ્ય પ્રજામાં શાન્તિ 
ચાહેછે, તે ખળવાન રાજ્યને જૂરી જૂરી કેપમમાના ઝગડા નાપસ'દ 
પડે, એ દેખીતુ' છે. અને જે ન્યાયી રાજ્ય ચોતાના તાખાના જૂદા 
જૂદા દેશોની પ્રજાને સરખી ગણુવા, અસે ન્યાય આપવા ચાણેછે, 
તે ન્યાયી રાજ્યમાં જૂદી જૂડી કોમો એક ખીજાને અન્યાય આપે, 
અતે એકસ'પ થઇ પોતાનાં શ્રાચરણુ તથા ઉન્નતિ વડે ખીજ 
ફેશની પ્રજાએ! સાથે સરખાપણુ' ખતાવવાને લાયક ન થાય) 
સેવા ન્યાયી રાજ્યને પસ'ઠ ન પડે, એ સ્પછ છે. 


યાંચનાર ! માર્‌' કથન અહીં પૂર્‌” થાયછે. સે' કદાચ તમને 
ટચ નહીં, એવુ' કોઇ સ્થળે લખ્યુ હશે, કદાચ કોઇ ઠેકાણે તમને 
કડવા વેણુ કહાં હશે, કદાચિત કોઇ ઠાસે કથેલુ' તમને વિચિત્ર રે 
વિપરીત લાગરો, અને કદી ફોઈ જગાએ મતભેદ ભરેલુ લખાણુ 
ગણુ કર્ઝું' હરે; પર'તુ જે સાશા રુતુથી મે' લખ્ઝુછે, તે હેતુ ધ્યાન 
નસાં રાખી સ'સારની ઉન્નતિ માટે તમે કૅ'ઈ પણુ કાર્ય કરવા 
તત્પર થશે, તે। મૌરી મહેનત સકળ ચઈ એમ ડું સમજીશ. 





કૌઢાવાળાનાં પુસ્તકે, 


૬ તાત સુધારો ( મળતી તથી ) ક ભમ *#* ઇઉ--ર--6 
૨ નીતિ અને કૈક્કિ મમ ( મળતી નધી ? ... ... ૦-૨--૦, 


કમીતિપ્િમ ક - ૪ કેક અક કાક. ૦--૩-૦૩ 
૪ પાણીપત અથવા કુક્ષેત્ર ... ... “૦ ** 9૪--૪--૦ 
પ દેશી ઠારીગરીને ઉત્તેજ્ત લાગ ૨... ... ..- 0-૪૪-૦ 
રુ એજત ભશાગ ૨... *** #*૦*ક ઇઉ--૬--૦ 
છ મહીસુરની મુસાફરી .,. #ક કથ નત «ક 0-૪૧-૦ 
« ભૂતનવિધા ... ,,%/ ૦.૪ ૦૦ ર૬૪ અમ ૦-૧૫-૦ 
હ બે ખેહેના ... ... ... ,.. ... *૮૬ 0--«--૦ 


૧૦ અ'ધેરી નગરીતો ગર્ધવસેન .... .,. .,7# .,* ૦-1૨--૦ 
૬દ સ'સાર સુધારો ... #... .. ... ,. ૨-૪-૦ 
૧૨ ડેળવણીવું રાન અને તેની ડળ શાંગ$ -,... ... ૨--*--૦ 


1૩ એજન શાગ ૨ કે અકક ૨-૦૭૦-૦૭ 
ક લધુ બ્યાકરૂણુ 
૬૨૫ મોઢુ બ્યાડશણુ વડોદરાના કેળવણી 
1૬ અ'કગણિત ભાગ ? ખાતાની માહછી, 
16 અગણિત ભાગ ર 


1૮ લેખ પદ્ધતિ માટે લા. 0, અતે હ, ૬ 
૧૪ તામાની પદ્ધત્તિ લખેલાં, અને હ. €, ગળાને 


! ઝગેછ રાન્યતા કેળવણી ખાતા 
૨0 માળાજ્ઞાત-માળા પુસ્તક ૬ | ર 
1 


રદ પ પુસ્તક ૨ વડેરા ઠેળવણી ખાતાની માલી. 

૨૨ 1? સુસ્તક ૩ 

૨3 મપ્રાચીત કાગ્યતા છૂઢા અશ ( ના. પૂ. મુતે ઉ, ૬. ટીડા સાથે પ્રસિદ્ધકર્સા,9 
2૪ પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક ( હાહ બ“ધ છે ) એજન. 

૨૫ થી પટ પ્રાચીન કાન્ય માળાતા ૩૫ અ' 1% એજન. માઇ ઠમીટીની, 
૬૦ રાણી શપસુ'દરી. પ્રસિ ઠર્સા ખુથાલરાસ ગોડળદાસ અમદ્ાવા(. 

૬૬ સી ત્તતિન કર્તગ્ય. વડોદરા કેળદ્રણી ખાતા ત]3ફથી, 

૬૨ હત્યા વાચનમાળા જ્ઞાગ ૬ 

43 એજન ક્ષાગ ૨ પાકા કેળવણી બાતાની મહક, 

૬૪ બેજનત શાર૩ 


૬ન” 
6૫ શાલસુસુત ઉદ્ધત શમાયણુ ચું. વ* સાસાઇટી તરથી _ 


૬૬ ટચુકડી સો વાતે! *** ** 


૬૭ 1); ખબીછ ;,; *#* ૨૦૦ 
૬૮ ,, ત્રીછ ,,# **ન્‍ કકે 
૬૬ કેવળપુરીની કવિતા **.* *_* 
૪૦ વિશ્વની વિચિત્રતા ૨૬ *#* 


૦૦ કક રૈન 
ક#૦ શ#૦ શ-.૪--૨ 
##૦ શન--૪--૦ 
ક હક ૩--૦--9 
૦૦ *૯૦ ૦--૫--૬ 


દીપઃ--પહે્લા ૧૨ અને પાછલા છ પુસ્તોકો હ્ત્તી તરફથી અને એન. એમ. 
તિપાઠીની ઇપની કાલબાદેવી રોડ પુ'બાઇ તરફથી મળરો, ભૂતળ વિધા 
વરો૬ર તથા અ'મેછ જયની રાળાઓમાં ચાલે છે. 


